<^\] 


VÍKINGASAGA 


UM 


HERFERDIK  VIKINGA 
FRÁ  NORÐURLÖNDUM 


EPTIR 


JON  JÓNSSON 

PRÓFAST    AÐ    STAFAFELLI 


EINKUHNARORÐ: 
FEAM  UM  HEIMINN   VELTAST  ÓTAL  ALDIR 
UNDRASTRAUMAR  JÖKULKALDIR 

BEN  GíiÖNDAL:  KVÆÐAB.  BLS.  142 


REYKJAVÍK  -  1915 


FÉLA&SPEKNT8Mlt)JAK 


ti\ 


FORMALI. 

Varla  geta  nein  tvimæli  leikið  á  því,  að  vikinga-öldin  sé  i 
marga  staði  stórmerkilegt  tímabil  fyrir  sögu  Norðurlanda  og  bók- 
mentasögu  íslands.  Dr.  Þorvaldur  Thoroddsen  segir  i  Landfræðis- 
sögu  íslands  I.  35—36,  bls.: 

„Það  voru  einkum  tveir  þjóðílokkar,  sem  snemma  á  miðöld- 
unum  urðtt  frömuðir  þekkingar  og  menningar  og  þvi  nær  ósjálf- 
rátt  komu  hreyíingu  á  andlegt  og  likaralegt  lif  Norðurálíumanna 
í  ýmsum  greinum ;  báðar  þessar  þjóðir  voru  hraustár  og  harðfeng- 
ar  og  brutu  undir  sig  lönd  og  þjóðir  með  miskunnarlausri  harð- 
neskju.  Það  voru  Arabar  að  sunnan  og  hinir  norrænu  vikingar 
að  norðan.  Báðar  þessar  hermannaþjóðir  þutu  á  stuttum  tima  yf- 
ir  mikil  landflærai  og  fengu  meiri  þekkingu  á  löndum  og  þjóðum 
en  nokkrir  aðrir  i  þá  daga;  það  gat  ekki  hjá  þvi  farið,  að  sh'kar 
ferðir  og  sambland  við  margar  þjóðir  hefðu  mikil  áhrif  á  jaín- 
gáfaða  menn,  þegar  þeir  spektust  og  tóku  til  friðsamlegra  starfa. 
Arabar  höfðu  fjarska  mikil  áhrif  á  visindin,  enda  voru  þeir  betur 
settir,  þvi  braut  þeirra  lá  yfir  öll  hin  raiklu  mentalönd  fornaldar- 
innar;  það  varð  þeirra  hlutverk  að  kenna  Evrópu  að  meta  visindi 
fornaldarinnar  og  að  leggja  hinn  fyrsta  grundvöU  i  verklegum 
fræðum,  náttúruvisindura  og  stærðfræÖi.  Norðurlandabúar  sköruðu 
frara  úr  öllum  öðrum  i  siglingum  og  sjómensku;  þeir  urðu  kenn- 
arar  i  þessari  grein  og  forfeður  hinna  miklu  farþjóða,  er  nú  ráða 
raestu  i  heiminum;  visindin  gátu  ekki  orðið  jafn  raargbrotin  hér 
nyrðra,  af  þvi  enginn  grundvöUur  var  á  að  byggja,  en  þó  spruttu 
hér  upp  i  norðrinu  þau  sögurit,  sem  bera  langt  af  öllum  saraskon- 
íir  ritum  i  þá  daga  i  pðrum  löodum  Norðurálfunnar", 


IV 

Nú  áttum  vér  íslendingar  „kappa-,  skálda-  og  söguþjóðin" 
sem .  útlendingar  hafa  svo  kallað,  enga  samíelda  og  skilrika  írá- 
sögn  um  vikingaferðir  feðra  vorra  og  frænda,  sem  hafa  þó  verið 
svo  mikilvægar  fyrir  þjóðh'f  vort,  og  réðst  eg  því  í  að  semja  rit 
þetta.  Mun  því  að  vísu  vera  ábótavant  í  mörgu,  þótt  eg  hafi  vilj- 
að  fara  með  alt  sem  réttast,  og  stafar  sumt  frá  fjarlægð  minni  írá 
bókasöínum  og  prentsmiðju,  sem  valdið  hefir  eigi  allfáum  misletr- 
unum,  og  eru  hinar  meinlegustu  taldar  hér  íyrir  aftan,  en  hinar 
vona  eg  að  góðfús  lesari  geti  fært  til  rétts  máls. 

Eins  og  fyrirsögnin  bendir  til,  á  ritið  að  skýra  frá  hinu  helzta 
af  þvi,  sem  vér  vitum  með  sanni  um  herferðir  Norðurlandabúa  á 
vikinga-öldinni  (frá  því  nokkru  fyrir  800  til  miðrar  11.  aldar)  og 
verður  þar  að  fara  mest  eítir  útlendum  ritum  samtiðarmanna,  með 
því  að  þetta  tímabil  er  fyrir  nokkru  liðið,  þá  er  ritöld  hefst  á 
Norðurlöndum,  þótt  margar  arfsagnir  írá  því  hafi  geymst  í  minni 
manna,  einkum  hér  á  íslandi,  en  þær  eru,  sem  eðlilegt  er,  mis- 
jafnlega  skilríkar,  og  íátt  i  þeim  sem  fulltreysta  má  ura  það,  sem 
gjörðist  fyrir  byggingu  íslands,  en  því  fleira,  er  nær  dregur  rit- 
öldinni,  og  leika  þó  enn  tvímæli  á  mörgu,  jafnvel  frá  siðasta  kafla 
vikinga-aldarinnar.  Verður  þar  oft  hver  að  hafa  fyrir  satt  það, 
er  honum  „lízt  sannligt  vera,  því  at  í  fornum  sögum  verðr  mörgu 
saman  blandat;  er  þat  ok  eigi  úliklegt,  þar  er  menn  hafa  sögu- 
sögn  eina  til",  svo  sem  einn  aí  riturum  Ólafs  sögu  hins  helga 
(Styrmir  íróði?)  kemst  að  orði  (Fms.  V.  241.,  Flat.  m.  248). 

Um  vesturvíking  fornmanna  hefi  eg  mestan  stuðning  haft  af 
ritum  þeirra  próíessoranna  Joh.  Steenstrups  („Normannerne"  I — IV, 
Kh.  1876-  82)  og  G.  Storms  (Kritiske  Bidrag  til  Vikingetidena 
Historie,  I.  Kristiania  1878),  og  þeim  heimildarritum  þeirra,  er 
eg  hefi  átt  kost  &  að  sjá,  eins  og  tilvitnanir  bera  með  sér,  og  er 
hvert  rit  oítast  nefnt  fullu  nafni  í  fyrsta  skifti.  Um  heríerðir  frá 
Norðurlöndum  í  Austurveg  eru  helzt  til  frásagnar  árbækur  Nestors, 
og  um  viðskifti  höíðingja  á  Norðurlöndum  og  orustur  þeirra  kirkju- 
saga  Adaras  frá  Brimum  (rituð  um  1070 — 75),  auk  þess  sera  stend- 
ur  í  fomsögum  vorum  og  Danasögum  Latínu-Saxa.  (Vitnað  er  í 
Ungers  útgáfu  af  Heimskringlu  o^  Miillers  af  Saxa), 


V 

Eg  hefi  alstaðar  gjört  mér  far  um,  að  láta  frásögn  beztu  heim- 
ildarritanna  koma  skýrt  fram,  þar  sem  mór  virtist  það  miklu  skifta  til 
að  lýsa  aldarhættinum,  en  um  áhrif  víkingaferðanna  á  andlegt  Jif 
og  menningu  þjóðanna  á  Norðurlöndum  eru  skoðanir  sundurleitar, 
og  hefi  eg  ekki  farið  langt  út  i  þau  efni,  heldur  látið  mér  yfirleitt 
nægja  að  skýra  írá  viðhurðmum  eins  og  eg  vissi  réttast,  þótt  um 
sumt  verði  „gotum  að  leiða",  með  því  að  heimildir  eru  víða  í 
molum,  óuógar  og  óljósar,  og  stundum  jafnvel  hver  á  móti  annari. 


EFNISSKRA. 


I.     Inngangsorð  1 — 2.  bls. 

n.  Frá  Norðurlöndura  fyrir  vikinga-öldina  3 — 44.  bls.  Ætterni 
Norðurlandaþjóða  og  frumstöðvar  þeirra.  Frásagnir  grískra  og 
róraverskra  rithöfunda  ura  Norðurlönd.  Menning  og  þjóðfélags- 
skipun  á  Norðurlöndum.  Viðskifti  gerraönsku  þjóðaana  við 
Rómverja.  Þjóðabyltingin  mikla.  Samgöngur  milli  Norður- 
landa  og  Suðurlanda  á  5. — 6.  öld.  Upphaf  þjóðkonunga  á 
Norðurlöndura  (Skilfinga  og  Skjöldunga). 
m.  Yíirlit  yfir  sögu  vikinga-aJdarinnar  44. — 363.  bls.  Sjóferðir 
(Hörða)  vestur  ura  haf.  Saxastrið  Karls  mikla  og  afstaða  Dana 
til  þeirra.  Norðurlanda-þjóðir  vakna  við  vondan  draura.  Fyrs^u 
vikingaferðir  til  kristinna  landa.  Skifting  víkinga-aldarinnar 
(45-52). 

A.  Strandhöggva-tiðin.  Upptök  víkiugaferða.  Herferðir  frá 
Norðurlöndura  til  ýraissa  landa.  Barátta  herkonunga  (Skjöld- 
unga  og  Skilfinga)  til  íjár  og  landa  53—69. 

B.  Landnáma-tiðin.  Menningarstig  vikinga  (69 — 77).  Hernað- 
ur  og  landnára  á  írlandi.  Útfiutningur  frá  Noregi.  Saraband 
Austmanna  við  íra  (77  —  86).  Burtrekstur  vikinga  frá  Dyflinni. 
Hernaður  á  Skotlandi  og  i  eyjum.  Landnára  íslands  og  Fær- 
eyja  (86—  99).  Víkingaferðir  og  landnámsferðir  til  Englands. 
Upphaf  Danalaga  (99 — 110).  Hernaður  og  landnám  vik- 
inga  í  Frakkaveldi.  Upphaf  Norðmenninga  (110 — 145).  Vík- 
ingaferð  til  Spánar  og  Miðjarðarhafs.  Veldi  vikinga  fyrir  vest- 
an  og  sunnan  haf  (145 — 51).  Herferðir  víkinga  i  Austurveg 
og  stofnun  Grarðarikis  (151 — 57). 

C.  Austuríaratiðin.  Straumhvörf  í  vikingaferðum.  Viðreisn 
Danaveldis  og  upphaf  Austraan«arikja  á  ýrasum  stöðnm.  Her- 
íerðir  sunnan  ura  sæ.  Jarlsríkið  á  Vallandi  (Norðraandi)  (157 — 
70).  Austraenn  ná  aftur  Dyflinni  og  ýmsum  stöðura  á  írlandi. 
Viðureign    þeirra   við   íra   fram  um  miðja    10.  öld   (170 — 80). 


vir 

Framsókn  Brjáns  og  Maelsechlainns  (180 — 90).  Framsókn 
Englakonunga  gegn  Austmönnum  á  Englandi.  Riki  Játgeirs 
„hins  friðsæla"  (190—215).  Hernaður  víkinga  á  Skotlandi,  i 
eyjum  og  íyrir  sunnan  sæ  (215 — 226).  Ríkjaskipun  og  hern- 
aður  á  Norðurlöndum  og  í  Austurvegi  (226 — 42K  Herferðir 
Garðakonunga  og  Væringjaferðir.  Valdamarr  einvaldur  i  Görð- 
um  (242—51). 

D.  Knýtlingatíðin.  Danir  taka  aftur  að  herja  á  England.  Dan- 
ir,  Norðmenn  og  Orkneyingar  um  írlandshaí  og  strendur  Skot- 
lands  (252 — 60).  Viðureign  Ira  og  Austmanna.  Ríki  Brjáns 
og  uppreist  gegn  honum.  Brjánsorusta.  Sambúð  Austmanna 
og  íra  eftir  hana  (261 — 81).  Herferðir  til  Englands  í  algleym- 
ingi.  Greiðsla  Danagjalda.  Sveinn  tjúguskegg  leggur  England 
undir  sig  og  deyr.  Viðureign  Knúts  Sveinssonar  við  Aðalráð 
og  Játmund  járnsíðu  og  æfilok  þeirra  feðga.  Knútr  einvaldur 
(281 — 316).  Stórveldi  Knúts  ríka.  Friður  og  kristnihald  í 
ríki  hans.  Ríkjabyltingar  á  Norðurlöndum.  Uppgangur  Nor- 
egs  og  íramsókn  Vinda.  Víkinga-öld  enn  ura  norðurhluta 
Bretlandseyja.  Efling  kristni  á  Norðurlöndum  fyrir  áhrif  vest- 
an  um  haf  (317 — 332).  Víkingaferðir  Svía  og  Gauta,  siðaskifti 
þeirra  og  samband  við  Austurveg  (332—45).  Stórveldi  Valda- 
mars  i  Görðum  og  sonafjöldi,  siðaskifti  hans  og  rausn.  Óeirðir 
eftir  daga  haus.  Samband  Jarizleifs  við  Norðurlönd  og  viður- 
eign  hans  við  bræður  sína  og  Tyrki.  Lok  Væringjaferða  til 
Garða.  Einangrun  Rússa  (345 — 58).  Yfirlit  um  framsókn  og 
aírek  vikinga.  Norðmenningar  vinna  jSuðar-Italíu  og  Sikiley 
og  loks  England.  Sögulok  (359—64). 
Nafnatal  365—391. 


I.  Inngangsorð. 


Úr  móðu  myrkuralda 
að  marki,  sem  er  hulið  þér, 
þú,  mannkyn,  hlýtur  halda 
þinn  hrjósturveg,  er  tfminn  ber. 
(V.  Bydberg.    Ljóðm.  M.  J.  III.211.) 

Allir,  sem  kunnugir  eru  fornsögum  vorum,  munu  kann- 
ast  við  víkingana,  hreysti  þeirra  og  harðfengi.  Þó  að  kristn- 
ir  menn  haíi  fært  sögurnar  í  letur,  gengur  hugsunarháttur 
heiðnu  víkinganna  eins  og  rauður  þráður  gegnum  þær  flest- 
ar,  og  má  með  sanni  segja,  að  meginlind  hinna  fornu  bók- 
menta  vorra  sé  víkingahfið.  Minning  afreksverka  forfeðranna 
er  sá  Mímisbrunnur,  er  öll  sagnaHst  fornmanna  streymir  frá, 
og  þessi  uppspretta  hefir  verið  dýpri  og  auðugri,  en  frá  megi 
segja.  Nú  er  eigi  unt  að  kanna  til  hhtar,  hve  mikið  af  vik- 
ingasögunum  á  rót  sína  að  rekja  til  goðsagna,  en  sjálfsagt 
á  forn  átrúnaður  drjúgan  þátt  í  efni  þvi,  er  „Fornaldarsögur 
Norðurlanda"  eru  settar  saman  úr. 

Víkinga-öldinni  má  hkja  við  ákafa  vorleysingu,  þá  er 
mikil  vötn  losna  úr  ísfjötrum  og  brjótast  áfram  til  sjávar  í 
stríðum  straumum.  Hún  er  framsóknar-  og  byltingatíð  fyrir 
Norðurlandaþjóðir,  svipuð  þjóðabyltingunni  miklu  á  Suður- 
löndum  nokkrum  öldum  áður.  Stórfengir  kraftar  leysast  úr 
læðingi  og  knýjast  fram  til  nýrra  starfa.  Nýtt  sjónarsvið 
opnast;  nýr  og  víðáttumikill  verkahringur  blasir  við.  Þjóð- 
irnar  á  Norðurlöndum  hafa  aldrei  borið  þann  ægishjálm  yíir 
umheiminum  sem  þær  gjörðu  á  víkinga-öldinni.  Þá  voru 
skipaflotar  víkinganna  á  sveimi  við  allar  vesturstrandir  Norð- 

1 


2 

urálfu,  frá  Englandshafi  til  Miðjarðarhafs,  og  í  austurvegum 
ráku  þeir  hernað  út  til  Miklagarðs  og  Kaspíhafs.  Hins  vegar 
fóru  þeir  í  landaleitir  um  norðarhöfin,  bæði  austur  til  Gand- 
vikur  og  Bjarmalands  og  vestur  til  Grænlands,  og  þaðan  suð- 
ur  til  „Vínlands  hins  góða"  (í  Ameriku).  Nærri  má  geta.  að 
víkingaferðirnar  hafi  haft  mikil  og  margháttuð  áhrif  á  víking- 
ana  sjálfa  og  þjóðir  þær,  er  þeir  áttu  viðskifti  við,  og  er 
það  mjög  margbrotið,  víðtækt  og  vandasamt  viðfangsefni  fyr- 
ir  sagnfræðinga,  sem  hafa  skoðað  það  og  rannsakað  á  marga 
vegu,  en  lita  mjög  misjafnt  á  það,  og  halda  fram  ólíkura 
skoðunum. 

Eins  og  saga  frændþjóðanna  suðrænu  (Gota  og  Þjóðverja) 
byrjar  með  þjóðabyltingunni  miklu  og  hruni  Rómaríkis,  svo 
byrjar  saga  Norðurlanda  með  vikinga-öldinni.  Framan  af  er 
hún  öU  í  molum,  sundurlaus  og  ógreinileg,  og  bágt  að  henda 
reiður  á  sögnunum,  því  að  skáldskapur  og  sannir  viðburðir 
renna  þar  saman,  en  fastar  stoðir  vantar.  Areiðanlega  vit- 
neskju  um  víkingaferðir  frá  Norðurlöndum  fáum  vér  fyrst  af 
vestrænum  (enskum  og  írskum)  og  suðrænum  (frakkneskum 
eða  þýzkum)  árbókum  samtíðarmanna,  en  innlendu  sögurnar 
verða  eigi  fullkomlega  áreiðanlegar  fyr  en  seint  á  víkingaöld- 
inni,  og  þó  ávalt  nokkuð  „forneskjukendar".  Fyrir  víkinga- 
öldina  hafa  Norðurlönd  verið  lítt  kunn  suðurþjóðunum,  er 
settu  sögur  á  ba&knr,  og  fátt  verið  um  þau  ritað.  En  forn- 
leifafræðin  hefir  á  síðustu  öld  brugðið  talsverðri  birtu  yfir 
menningarsögu  Norðurlanda  á  þeim  tímum,  er  vér  höfum 
annars  litlar  eða  engar  sagnir  af,  og  hafa  menn  eftir  forn- 
leifunum  skift  fornöld  Norðurlanda  fyrir  kristnitökuna  í  þrjá 
meginkafla :  steinöld,  eiröld  og  járnöld.  Frá  steinöldinni  hafa 
fundist  vopn  og  verkfæri  úr  steini,  frá  eiröldinni  úr  eirblend- 
ingi,  en  frá  járnöldinni  úr  járni,  og  hefir  upphaf  hennar  á 
Norðurlöndum  verið  talið  nokkru  fyrir  fæðing  Krists,  en  sjálf 
vikinga-öldin  hefst  eigi  fyr  en  seint  á  8.  öld.  Hér  verður 
fyrst  farið  nokkrum  orðum  um  það,  sem  oss  er  kunnugt  um 
Norðurlönd  fyrir  víkinga-öldina,  og  síðan  reynt  að  gera  grein 
fyrir  víkingaferðunum  sjálfum,  og  benda  á  áhrif  þeirra  og 
afleiðingar. 


II.  Frá  Noröurlöndum  fyrir  víkinga-öldina. 


Sðgnin  reikar  i  nokkurskonar  draumi 
yfir  staði  og  stundir. 

(Grr.  Thomsen  í  Tfm.  Bmf.  III.  34.) 

Norðurlönd  köUiim  vér  einu  nafni  þrjú  þjóðlönd:  Noreg, 
Danmörku  og  Sviaríki,  er  voru  að  mestu  bygð  af  saraa  þjóð- 
flokki  í  fornöld.  Það  var  sérstök  grein  hins  germanska  kyn- 
stofns,  er  átt  hafði  sér  bústaði  beggja  megin  við  Jótlandshaf 
og  fyrir  norðan  Eystrasalt,  svo  lengi  sem  vér  höfum  nokkrar 
áreiðanlegar  sögur  af  löndum  þessum^).  Rannsóknir  fræði- 
manna  á  síðustu  öld  hafa  gjörsamlega  kollvarpað  þeirri  kenn- 
ingu,  sem  mörgum  hér  á  landi  er  kunnug  af  formála  Snorra- 
Eddu,  upphafi  Heimskringlu  og  ýmsum  ágripum  mannkyns- 
sögunnar,  að  Óðinn  hafi  (verið  einn  af  niðjum  Trójukonunga 
og)  komið  með  hóp  manna  frá  Austurálfu  nálægt  einni  öld 
fyrir  Krists  burð,  brotist  til  valda  á  Norðurlöndum  og  flutt 
þangað  nýjan  átrúnað,  Þetta  er  alt  sprottið  af  hugmyndum 
bóklærðra  manna  á  miðöldunum  um  það,  að  Trójumenn 
hefði  verið  alstaðar  á  sveimi  og  breiðst  út  um  allan  vestur- 
hluta  Norðurálfu.  Var  það  fyrst  að  Rómverjar  töldu  kyn  sitt 
til  Trójumanna,  sem  kunnugt  er  af  Eneasarkviðu  Vergils 
skálds,  en  síðan  tóku  ýmsir  þjóðflokkar  í  GaUíu  að  gjöra  hið 
sama,  og  af  Bretasögum  Geoffreys  a£  Monmouth  má  sjá,   að 

1)  Fyrrum  var  haldið  að  Finnar  eða  Lappar  hefði  bygt  Norður- 
Iðnd  á  undan  norræna  kynstofninum,  en  nú  ætla  menn,  að  sú  þjóð 
hafi  komið  seint  til  Noregsstranda,  og  halda  sumir,  að  Norðmenn  hafi 
kallað  aðra  þjóð  Finna,  er  þeir  hafi  brotið  undir  sig  og  runnið  saman 
við     (A.  M.  Hansen). 

1* 


brezkir  munkar  nefndu  hinn  fyrsta  konung  Breta  Brutus,  og 
töldu  hann  þriðja  mann  frá  Eneasii).  Frakkar  tóku  einn- 
ig  upp  á  því,  að  telja  sig  komna  frá  Trójumönnum,  eftir  að 
þeir  höfðu  lagt  undir  sig  iönd  í  GaHíu,  og  stofnað  þar  ríki 
það,  er  varð  brátt  voldugast  allra  germanskra  ríkja  og  kom 
í  stað  hins  vestlæga  hluta  Rómaveldis.  Þóttust  sagnaritarar 
Frakka  á  7.-8.  öld  íinna  drög  til  þess  í  frásögn  Vergiis 
(Æn.  I.  246 — 252)  um  för  Antenors  Tróverjahöfðingja  vestur 
í  lönd  að  Trójumenn  hefði  komist  til  Rínarósa,  og  væri  Frakk- 
ar  frá  þeim  komnir.  Annar  hópur  Trójumanna  sögðu  þeir 
að  hefði  sezt  að  í  Makedoníu,  og  þaðan  áltu  Saxar  að  vera 
komnir  að  sögn  Vidukinds,  sagnaritara  þeirra  (er  uppi  var 
um  960 — 970).  Saxar  og  Englar,  er  settust  að  á  Bretlandi, 
hlutu  auðvitað  að  vera  af  sama  bergi  brotnir.  Eftir  að  vík- 
ingar  frá  Norðurlöndum  voru  seztir  að  norðanvert  á  Frakk- 
landi  (í  Norðmandí),  og  búnir  að  taka  upp  mál  og  siðu  Frakka, 
fóru  þeir  að  dæmi  Frakka  að  telja  kyn  sitt  til  Trójumanna, 
sem  sjá  má  af  þeirri  sögn  Dúdós,  að  Danir  hrósi  sér  af  því, 
að  þeir  sé  komnir  frá  Antenori.  Svona  breiddist  þetta  smám- 
saman  út  meðal  hinna  germönsku  þjóða,  er  tóku  sér  bólfestu 
í  Rómaveldi,  og  svo  lengra  og  lengra,  og  gat  auðvitað  ekki 
hjá  því  farið,  að  shkar  hugmyndir  flyttist  hingað  út  til  Ís 
lands  með  annari  bókvísi  klerka  og  klaustramaima.  Það  var 
því  í  alla  staði  samkvæmt  hugsunarhætti  þeirra  tíma,  er  Ís- 
lendingar  á  12.  og  13.  öld  fóru  að  setja  hinn  norræna  kyn- 
stofn  í  samband  við  Trójumenn  og  tengja  ættartölur  sínar 
bæði  við  ætt  Príams  „höfuðkonungs  í  Tróju"  og  ættartölur  ritn- 
ingarinnar^). 

Þótt  visindamenn  sé  nú  fyrir  löngu  hættir  að  leggja 
trúnað  á  söguna  um  komu  Oðins  og  Ása  til  Norðurlanda,  eins 
og  hún  er  sett  fram  í  Hkr.  og  Sn.  E.,  þá  mun  sú  hugmynd 
enn  vera  rótgróin  hjá  mörgum,  að  forfeður  vorir  hafi  kom- 
ið  frá  Austurlöndum  (sbr.  Tím.  Bmf.  III.  31—32)  eða  úr 
Asíu.  Flestar  þjóðir  í  Norðurálfu  teljast  til  sama  þjóðbálks, 
er  kvíslast  aftur  í  ýmsar  deildir,  svo  sem  Grikki,  ítali,  Kelta, 

1)  Sbr.  Fms.  XI.   416:    „Brútus    er    maðr   nefndr,    hinn    fjórði    af 
Enea.        2)    Sbr.  V.  Rydberg:  Underaökn.  i  germ.  Mythol.  I.  37—72. 


Germana,  Letta  og  Slafa.  Nú  er  það  alkimnugt,  að  þjóðir 
af  sama  bergi  brotnar  hafa  bi'iið  langt  anstur  í  Asíu  (eða 
austuralfu  heims)  mörgum  öldum  fyrir  Krists  daga,  bæði  í 
íran  (Persalandi)  og  á  Indlandi,  og  hafa  þær  látið  eftir  sig 
ýms  merkileg  ritverk,  er  sýna,  að  mál  þeirra  hefir  verið  ná- 
skylt  hinum  germönsku  málum  og  ýmsum  öðrum  Norður- 
álfu-tungum,  en  óltkt  máli  Mongóla,  Sems-niðja  o.  s.  frv.  — 
Hafa  margbreyttar  skoðanir  komið  fram  um  það,  hvar  verið 
hafi  frumstöðvar  þessa  víðlenda  þjóðbálks,  er  ýmist  hefir  ver- 
ið  kallaður  Ind-Evrópar,  Ind-Germanar  eða  Aríar.  Sumir 
hyggja  þær  hafi  verið  í  Mið-Evrópu,  eða  jafnvel  í  löndunum 
við  Eystrasalt,  "sumir  í  Austur-Evrópu  sunnanverðri,  og  enn 
aðrir  austan  til  í  Túran  eða  í  Síberíu  sunnanverðrii).  En 
hvað  sem  menn  kunna  að  halda  um  uppruna  Norðurlanda- 
þjóða,  þá  lúta  flestar  líkur  að  því,  að  einn  og  sami  þjóð- 
flokkur  hafi  bygt  Norðurlönd,  bæði  sem  steinaldarmenn,  eir- 
aldarmenn  og  járnaldarmenn,  og  hefir  hann  samkvæmt  því 
hlotið  að  vera  kominn  norður  að  Eystrasalti  mörgum  öldum 
áður  en  Hómer  kvað  um  Tróju-styrjöld^).  Vér  höfum  samt  mjög 
litla  vitneskju  um  Norðurlönd  frá  öldunum  fyrir  fæðingu  Krists, 
nema  þá  er  fornleifafræðin  veitir,  og  Htilsháttar  brot  af  ferðasögu 
Pyþeasar  frá  Massaliu,  er  komið  hefir  til  stranda  Englands- 
hafs  seint  á  4.  öld  f.  Kr.  (nálægt  300).  Ferðasagan  sjálf  er 
týnd,  en  grískir  og  rómverskir  rithöfundar  hafa  tekið  ýmsa 
kafla  úr  henni  í  rit  sín,  og  er  bágt  að  vita,  hvort  alt  er  þar 
haft  rétt  eftir.  Óvíst  er  að  Pyþeas  hafi  komist  til  Norður- 
landa,  og  miklum  vafa  bundið,  hvaða  land  hann  hefir  kallað 
„Þyle"  eða  „Þúle"^),  (sbr.  Lfrs.  Þ.  Th.  I.  12-13).  Svo  mik- 
ið  virðist  mega  sjá  af  brotum  þeim,  er  varðveizt  hafa  af  rit- 
um   Pyþeasar,   að   þjóðflokkur   af  germönskum    kynstofni  (er 

1)  Sbr.  V.  R. :  Germ.  Myth.  I.  4—20,  A.  M,  Hansen:  Menneske- 
slægtens  Ælde:  60—61.  bls.  (Ariar  búið  saman  milli  Eystrasalts  og 
Svartabafs,  áður  en  þeir  dreifðust).  2)  0.  Montelíus :  Sv.  hist.  I. 
70—72,  237—239.  Vera  kann  þó,  að  steinaldarþjóð  af  öðru  kyni  hafi 
bygt  strendur  Norðurlanda  á  undan  Aríum,  sjá  A.  M.  Hansen :  M.  Æ. 
„Norsk  Folkepsykologi"  og  „Landnám  i  Norge*.  3)  Sennilegast 
virðist,  að  þar  sé  átt  við  Noreg  (Mæri  eða  Raumsdal,  sbr.  B.  Th.  Mel- 
sted:  ísl.  s.  I.  5.  bls.) 


Keltar  nefndu  Tevtóna)  haíi  á  dögum  hans  átt  bústaði  alt 
vestur  að  Rinarósum  (Mullenhoff:  D.  A.  I.  479—486),  og 
nokkrir  hópar  flutst  vestur  yfÍT  Rín  sftkum  styrjalda  og  sjáv- 
argangs.  Síðan  ganga  engar  sögur  af  Tevtónum  fyr  en  þeir 
héldu  í  stórum  hóp  til  Suðurlanda  og  réðust  á  Rómaveldi 
seint  á  2.  öld.  f.  Kr.,  ásamt  Kimbrum,  sem  hafa  einnig  verið 
germönsk  þjóð,  en  fengið  nafn  þetta  (sem  þýðir  ræningja?) 
hjá  Keltum  eða  Göllum,  nágrönnum  sínum  að  vestanverðu. 
Rómverjar  töldu  þjóðir  þessar  í  fyrstu  til  Kelta,  enda  voru 
keltneskar  þjóðir  samferða  Kimbrum,  og  Keltar  (Gallar)  höfðu 
áður  farið  í  stórhópum  til  Suðurlanda,  en  brátt  tóku  þeir  að 
sjá  greinarmun  á  Keltum  og  Germönum,  er  þeir  fengu  betra 
fœri  á  að  kynnast  tungu  þeirra,  útliti  og  siðum.  Það  eru 
forn  munnmæli,  að  vatnsflóð  hafi  eytt  löndum  Tevtóna  og 
Kimbra,  og  bendir  það  tii  þess,  að  þeir  hafi  búið  á  suðaust- 
urströndum  Englandshafs,  á  svœðinu  frá  (Suður-)Jótlandi  tii 
Rínarósa.  Rómverjum  stóð  lengi  hinn  mesti  ótti  af  Kimbr- 
um  og  Tevtónum,  og  það  var  talið  hið  mesta  frægðarverk, 
er  Gajus  Maríus  vann  þjóðir  þessar  og  eyddi  þeim  (102 — 101 
f.  Kr.).  Þá  er  JúHus  Cæsar  lagði  Gallíu  undir  veldi  Róm- 
verja  á  1.  öld  f.  Kr.,  átti  hann  nokkrum  sinnum  ófrið  við 
Germana  nálægt  Rín.  Voru  þeir  þá  farnir  að  sækja  veslur 
yfir  fljótið  og  leita  sér  bústaða  í  Galliu.  Einn  af  höfðingjum 
þeirra,  sem  Rómverjar  nefndu  Ariovistus,  hafði  gjört  ýmsar 
þjóðir  í  Gallíu  skattskyldar,  en  þær  leituðu  liðs  hjá  Gæsari, 
og  vann  hann  sigur  á  Ariovistusi  og  rak  hann  austur  yfir 
Rín  (58).  Cæsar  greinir  Germana  frá  Göllum  og  lýsir  þeim 
skilmerkilega.  Eftir  þetta  lenti  Rómverjum  oft  saman  við 
Germana,  og  þótt  Germanar  sýndu  jafnan  mikla  hreysti,  voru 
Rómverjar  þeim  fremri  að  herkænsku  og  unnu  því  lönd  af 
þeim.  Agústus  keisari  hafði  jafnvel  í  ráði,  að  leggja  alt 
Þýzkaland  austur  að  Saxelfi  undir  Rómverja.  Þetta  tókst  þó 
eigi,  því  að  höfðingjasonur  einn  germanskur,  er  verið  hafði 
í  herþjónustu  hjá  Rómverjum,  og  nefndur  er  Arminius,  hóf 
uppreist  gegn  þeim,  vann  algjörðan  sigur  á  hinum  rómverska 
hershöfðingja  Varusi,  og  gjöreyddi  her  hans  (9  árum  e.  Kr.) 
Varð  það  til  þess,  að  Ágústus  hætti  við  að  leggja  undir  sig 
lönd   fyrir  austan  Rín,   og  hlaut  Arminius  hina  mestu  frœgð 


fyrir  það,  að  hafa  hrundið  oki  Rómverja  af  þjóð  sinni^). 
En  það  var  áður,  meðan  Ágústus  hafði  í  hyggju  að  fœra 
Rómaveldi  út  fyrir  meginbygð  Germana,  að  hann  sendi  skipa- 
ílota  frá  Rínarmynni  til  að  kanna  norðurstrendur  Germaníu, 
og  virðist  floti  þessi  hata  komist  fyrir  Jótlandsskaga  og  jafn- 
vel  nálægt  Eystrasalti.  Stóð  íbúum  Jótlands  svo  mikill  stugg- 
ur  af  þessu  sveimi  Rómverja,  að  j)eir  sendu  menn  með  gjöf- 
um  og  friðmælum  á  fund  Ágústusar^).  En  eftir  ósigur  Var- 
usar  jókst  aftur  fjarlægðin  milli  Rómaveldis  og  Norðurlanda, 
og  hafa  Rómverjar  þá  mist  sjónar  á  Norðurlöndum  um  stund. 
Þó  heíir  þeim  verið  það  kunnugt,  að  germanskar  þjóðir  bygðu 
lönd  þessi,  og  þeir  héldu,  að  Kimbrar  hefðu  komið  frá  Jót- 
landi,  sem  þeir  kölluðu  Kimbraskaga.  Halda  sumir  fræði- 
menn  (G.  Schútte)  ))ví  fram,  að  Tevtónar  hafi  verið  frá  Þjóðu 
(fyrir  norðan  Limafjörð),  en  Kimbrar  frá  þeim  hluta  Jótlands 
(sunnan  Limafjarðar),  sem  kallaður  er  „Himmerland".  Þar  í 
grend  er  Hörð  (Fms.  L  114)  eða  Hörðasýsla  („Harthesyssel"), 
er  minnir  líka  á  þjóðflokk,  er  suður  fór.  Má  vel  vera,  að 
ýmsir  herflokkar  frá  Norðurlöndum  hafi  tekið  þátt  í  suður- 
ferðum  þjóðanna  af  Norður-Þýzkalandi  (er  kallaðar  voru 
„Suevi"  eða  „Suebi"  =  Sváfar);  að  minsta  kosti  slógust  Hörð- 
ar  (Gharydes,  Charudes  =  Harúðar)  —  frá  Elfarmynni  og 
Eystrasalti  —  í  lið  með  Aríóvistusi  á  1.  öld  f.  Kr.,  og  nokkr- 
ir  Skírar  frá  Eystrasalti  voru  í  för  með  Bastörnum,  er  sóttu 
suður  til  Svartahafs  (Dunárósa)  snemma  á  2.  öld  f.  Kr.  Veittu 
Bastarnar  lið  Persevs  konungi  í  Makedóníu  (169  f.  Kr.)  og 
urðu  síðar  nafnkendir  af  hreysti  sinni  í  her  Miþradatesar 
mikla.  Munu  þeir  hafa  verið  hinn  fyrsti  þjóðflokkur  af  ger- 
mönsku  kyni,  er  tók  sig  upp  úr  heimkynnum  sínum  til  að 
leita  hlýrri  og  frjórri  landa  og  lenti  saman  við  suðurþjóðir 
Evrópu.  Hafa  þeir  komið  frá  Karpatafjöllum  og  Vislu  (Veiks- 
elfljóti).  Sömu  leið  fóru  Gotar  síðar,  og  munu  leifar  Bast- 
arna  hafa  runnið  saman  við  þá. 

1)  Eftir  sögn  Tacituss  héldu  landar  hans  lengi  uppi  minningu 
hans  í  kvæðum,  og  hafa  sumir  fræðimenn  ætlað,  að  þar  væri  undirrót 
sögu  Sigurðar  Fáfnisbana,  (með  því  að  nafn- stofninn  Sig-  gekk 
í  ætt  hans,  sbr.  Jellinghaus:  „Arminius  und  Siegfried",  Kiel  und  Leip- 
zig  1891).    2)    MullenhoÉf;  D.  A.  U.  285—6  (eftir  Strabóni). 


8 

Pliníus  eldri  (f  79)  getur  þess,  að  á  dögum  Nerós  (um 
60  f.  Kr.)  haíi  rómverskur  riddari  ferðast  til  norðurstranda 
Germaníu,  en  þaðan  (frá  Eystrasalti)  var  þá  flutt  raf  til 
Rómaveldis.  Varð  Rómverjum  því  nokkuð  kunnugt  um  þær 
stöðvar,  alt  austur  að  Veiksel-  eða  Visluósum,  en  þangað 
hafa  borist  fregnir  norðan  yíir  Eystrasalt,  frá  Skáni  og  Sví- 
þjóð.  Plíníus  getur  um  stórar  eyjar  i  sjónum  norður  frá 
Germaniu  (Eystrasalti)  og  nafngreinir  einkum  meðal  þeirra 
„Scandinavia"  eða  „Scandia",  sem  hlýtur  að  vera  sama  lands- 
heiti  og  Skáney  eða  Skáni.  „Nerigon"  hjá  Pliniusi  gæti  ef 
til  vill  verið  Noregur. 

Tacítus  (f.  nálægt  54,  f  117  e.  Kr.)  er  hinn  fyrsti  róm- 
verski  rithöfundur,  sem  samið  heíir  yíirlit  yíir  allar  germansk- 
ar  þjóðir,  sem  Rómverjar  þektu  á  hans  dögum,  og  heíir  hann 
eflaust  leitað  frétta  af  þeim  sögumönnum,  er  hann  vissi  sann- 
fróðasta  um  hagi  þjóða  þessara.  En  eins  og  eðlilegt  var, 
heíir  sögusögn  þeirra  um  Norðurlönd  og  hina  fjarlægustu 
hluta  „Germaníu"  verið  mjög  í  molum  og  að  sumu  leyti 
blandin  hjátrú.  Rit  Tacituss  „de  situ,  moribus  et  populis 
Germaniæ"  er  mjög  merkilegt,  það  sem  það  nær,  og  er  þar 
að  síðustu  minst  með  fám  orðum  á  þjóðir  þær,  er  bjuggu 
næst  fyrir  austan  Germaníu,  og  Tacitus  veit  varla  hvort  eigi 
að  telja  til  Germana,  með  því  að  þær  sé  eitthvað  frábrugðnar 
að  tungu  eða  siðum,  svo  sem  Eistur  (Æstyi,  forfeður  lettnesku 
þjóðanna),  Vindur  og  Finna,  og  loksins  telur  hann  jötna,  en 
lætur  sögurnar  um  þá  liggja  milli  hluta^).  Af  Norðurlanda- 
þjóðum  minnist  hann  helzt  á  Svía  („Suiones"),  telur  þá  hik- 
laust  til  Germana,  og  segir  að  þeir  búi  í  sjálfu  haíinu  (Eystra- 
salti,  því  að  hann  heíir  skoðað  sem  eyju  löndin  þar  fyrir 
norðan  o:  syðra  hluta  Kjalarskagans :  Skáney,  Gautland,  Sví- 
þjóð),  og  sé  ríkir  að  mannafla,  vopnum  og  skipum.  Enn 
fremur  segir  hann,  að  auður  sé  mikils  metinn  hjá  Svíum 
(sbr.  það  sem  Snorri  segir  um  Uppsala-auð  í  Yngl.  12.  og 
14.  k.),  og  bendir  lýsing  hans  á  háttum  þeirra  á  meira  hóg- 
lífi,  en  líklegt  þykir  að  hafi  getað  gengist  við  hjá  þjóð  á  svo 
norðlœgum  stöðvum  (sbr.  Sax.  Ví.  278  og  frásögn  Snorra  um 

1)    Tac:  Gerroania  43—46  k. 


Hugleik  Uppsalakonung  í  Yngl.  25  k.)i).  Fornleifarnar  benda 
samt  líka  til  þess,  að  á  Norðurlöndum  liafi  snemma  verið 
meiri  menning  í  ýmsum  greinum  (svo  sem  í  akuryrkju,  húsa- 
gjörð  og  öðrum  iðnaði),  en  hjá  þjóðum  þeim  á  meginlandi 
Germana,  er  Gæsar  og  Tacitus  lýsa^),  enda  voru  þær  miður 
settar  að  ýmsu  leyti,  þótt  þær  ætti  heima  nokkru  sunnar. 
Þar  sem  skiftist  á  sjór  og  lönd,  sund  og  eyjar,  víkur  og  nes, 
eru  jafnan  bezt  skilyrði  fyrir  því,  að  samgöngur  verði  tiðar 
og  menning  geti  þróast.  Sundin  milli  dönsku  eyjanna  og 
brimlaus  sjór,  eins  og  Eystrasalt,  hlaut  snemma  að  laða 
menn  til  sjóferða,  og  veita  þeim  er  þar  bjuggu,  færi  á  að 
temja  sér  sjómensku. 

Jafnvel  þótt  Tacitus  virðist  ekki  hafa  haft  alskostar  ná- 
kvæmar  fregnir  frá  Sviþióð,  má  þó  ráða  af  orðum  hans,  að 
Svíar  hafi  um  þessar  mundir  haft  talsverða  menningu,  stund- 
að  sjóferðir  og  verzlun,  og  jafnvel  farið  herferðir  í  „Austr- 
veg",  enda  sést  það  á  rómverskum  peningum,  er  fundist  hafa 
á  Skáni  og  í  Borgundarhólmi,  Eylandi  og  einkum  Gotlandi, 
að  þeir  sem  þar  bjuggu,  hafa  staðið  í  (óbeinu)  viðskiftasam- 
bandi  við  Rómaveldi  á  fyrstu  öldunum  e.  Kr.  (sbr.  0.  Montelius: 
Sv.  h.  I.  179).  Golland  virðist  hafa  verið  aðalból  verzlunar 
og  viðskifta  milli  Suðurlanda  og  Norðurlanda  á  þessum  öld- 
um,  og  einkennileg  menning  hefir  þá  verið  farin  að  þróast 
(sjá  Al.  Bugge:  Vikingerne  I.  307.  bls.). 

Stjórnarfari  Svía  lýsir  Tacitus  sem  einveldisstjórn,  og  var 
hún  þá  fágæt  meðal  Germana,  er  hneigðust  langflestir  að 
fólkstjórn,  en  þó  höfðu  Gotar  og  aðrir  þjóðflokkar  á  suður- 
ströndum  Eystrasalts  konunga  yfir  sér,  án  þess  þó  að  sleppa 
frelsi  sínu  (Tac.  Germ.  43.),  og  hefir  vald  konunganna  því 
verið  takmarkað  hjá  þeim,  eins  og  það  var  á  víkinga-öldinni 
hjá  Svíum,  er  konungar  „létu  bændr  ráða  með  sér  öUu  því, 
er  þeir  vildu"  (Hkr.:  ÓI.  s.  h.  81.  k.,  292.  bls.).  Auðvitað 
hafa  einstakir  konungar  getað  tekið  sér  meira  vald,   en  þeim 


1)  Sbr.  Gibbon:  History  of  the  decline  and  fall  of  the  Roman  Em- 
pire,  Ch.  IX.  2)  Vel  má  vera,  að  menningu  sumra  germanskra  þjóða 
hafi  hrakað,  er  þœr  hurfu  úr  átthðgum  sínum  og  urðu  halfgildings 
rásþjóðir, 


10 

bar  samkvæmt  lögum  eða  venju,  en  það  hefir  varla  haldist 
til  langframa. 

Ptolemaios  landfræðingur  í  Alexandríu,  er  reit  (á  gríska 
tungu)  nokkru  siðar  en  Tacitus  (nálægt  150  e.  Kr.),  telur 
upp  nokkrar  þjóðir  á  Norðurlöndum,  en  nöfnin  eru  mörg 
óþekkjanleg  og  munu  vera  afbökuð.  Þó  er  það  eftirtektar- 
vert,  að  hann  nefnir  meðal  þjóðflokka  á  Jótlandi  Gharudes 
(o:  Hörða),  en  fólk  með  því  nafni  var  fyrir  löngu  farið  suð- 
ur,  sem  fyr  var  á  vikið.  Fyrir  sunnan  Eystrasalt  getur  hann 
um  Gota,  nálægt  Vislu  (Veikselfljóti),  en  þar  fyrir  norðan 
iætur  hann  vera  hina  miklu  ey  „Skandeia",  og  er  þar  átt 
við  Kjalarskagann,  sem  Ptolemaios  setur  beint  út  af 
Vislu-ósum,  af  þvi  að  þaðan  hafa  þá  verið  tíðar  samgöng- 
ur  við  Norðurlönd,  sem  fornleifarnar  votta.  Á  Kjalar- 
skaganum  nafngreinir  hann  6  eða  7  þjóðir,  og  meðal  þeirra 
„Goutai"  eða  „Gautoi"  (o:  Gauta),  sunnan  tii  á  skaganum. 
Það  er  kynlegt,  að  hann  skuii  ekki  nefna  Svía,  eins  og  Ta- 
citus,  en  hklega  er  nafn  þeirra  afbakað  í  „Levonoi",  sem 
Ptolemaios  setur  miðja  vega  á  skaganum  („eynni"),  og  sumir 
hafa  ætlað,  að  í  „Davkiones",  sem  nefndir  eru  með  Gautum 
sunnan  til  á  skaganum,  feUst  aflagað  nafn  Dana. 

Samkvæmt  því,  sem  hér  er  tekið  fram,  höfum  vér  nokkurn 
veginn  áreiðanlega  vitneskju  um  þjóðanöfnin  „Svíar"  og  „Gaut- 
ar"  á  Norðurlöndum  snemma  á  2.  öld  e.  Kr.,  og  virðast  þjóð- 
ílokkar  þessir  hafa  um  þær  mundir  búið  hér  um  bil  á  sömu 
stöðvum  og  þeir  bjuggu  síðar,  en  hins  vegar  vitum  vér  eigi 
til,  að  íbúar  Jótlands  hafi  þá  verið  kallaðir  Jótar,  né  íbúar 
Danmerkur  eða  dönsku  eyjanna  Danir,  enda  óvíst,  hvort 
þessi  nöfn  hafa  verið  komin  upp  svo  snemma  á  öldum.  Eng- 
ar  spurnir  höfum  vér  heldur  af  neinum  þjóðflokki  i  Noregi 
um  þetta  leyti,  nema  ef  „Ghaidenoi",  sem  Ptolemaios  nefnir 
vestan  til  á  Kjalarskaga,  eru  sama  fólk  og  Heiðnir,  Heinir, 
o:  íbúar  Heiðmerkur. 

Með  því  að  vér  höfum  svo  fáar  og  ófullkomnar  sagnir 
af  Norðurlandaþjóðum  á  þeim  öldum,  sem  hér  er  um  að 
ræða  (fyrra  hluta  járnaldarinnar),  og  fornleifarnar  geta  ekki 
veitt  oss  næga  leiðbeiningu  um  menningarstig  þeirra  og  lifn- 
aðarháttu  í  öllum  greinum,  þá  hafa  menn  líka  reynt  að  draga 


11 

rök  í  þessum  efnum  af  orðum  þeim,  sem  sameiginleg  eru 
fyrir  margar  tungur  ariska  þjóðbálksins,  og  komist  þann  veg 
að  þeirri  niðurstöðu,  að  frumstofn  þessara  þjóða  hafi  verið 
steinaldarfólk,  er  varla  hafi  þekt  nema  einn  málm  (eir  eða 
eirblending),  haft  talsverða  kvikfjárrækt,  en  lítið  kunnað  til 
akuryrkju,  áður  en  íranar  og  Indur  skildust  frá  Norðurálfu- 
þjóðum.  Þjóðirnar,  sem  tóku  sér  stöðuga  bólfestu  í  Norður- 
álfu,  hafa  þó  h'klega  verið  farnar  að  stunda  akuryrkju,  áður 
en  þær  skildust  hver  frá  annari.  Sameiginleg  þjóðbálkinum 
f  heild  sinni  eru  mörg  orð,  er  lúta  að  heimilishfmu  og  híbýl- 
um  manna,  enn  fremur  töluorðin  upp  að  hundraði  o.  fl.,  og 
má  ráða  af  þessu  öllu  saman,  að  frumstofn  Aría  hafi  verið 
kominn  yfir  fyrstu  stigin  á  menningarbrautinni,  og  í  mörgum 
greinum  eigi  verið  svo  mikill  munur  á  þessari  fornþjóð  og 
germönsku  þjóðunum,  er  rómverskir  rithöfundar  um  og  eftir 
Krists  daga  lýsa.  Þá  var  járnöld  komin  til  Germana,  en 
akuryrkja  h'til,  bústaðir  ekki  orðnir  fastir,  og  klæðnaður  af 
vanefnum.  Um  andlegt  hf  frumþjóðarinnar  vitum  vér  Htið 
sem  ekkert,  nema  það,  sem  færa  má  h'kur  til  af  samanburði 
á  trúarhugmyndum,  goðaheitum  og  goðsögnum  hjá  Indum 
og  Írönum  annars  vegar  og  Norðurálfuþjóðunum  hins  vegar, 
en  um  það  efni  eru  margar  og  sundurleitar  skoðanir,  og  má 
þó  telja  víst  eða  að  minsta  kosti  mjög  h'klegt,  að  ýmsar 
merkilegar  goðsagnir  í  Eddu  eigi  rót  sína  að  rekja  til  goð- 
sagna  frumþjóðarinnar.  Hafi  sumir  þjóðflokkar  á  Norður- 
löndum  staðið  öllu  framar  að  menningu  á  dögum  Tacitusar 
en  Germanar  fyrir  sunnan  Eystrasalt,  eins  og  fyr  var  á  vik- 
ið,  má  ætla,  að  þeir  hafi  einkum  varðveitt  sögur  og  kvæði 
um  goð  sín  og  kappa,  og  ávaxtað  hinn  sameiginlega  goð- 
sagna-fjársjóð,  enda  hafa  þeir  varla  verið  á  eins  miklu  reiki, 
eins  og  frændþjóðirnar  fyrir  snnnan  (nema  ef  til  vill  íbúar 
Jótlands^). 

Þjóðfélagsskipun  á  Norðurlöndum  hefir  sjálfsagt  verið 
í  aðalatriðunum  hk  þeirri,  sem  Tacítus  iýsir  hjá  Germönum, 
því  að  sh'kt   skipulag  virðist  hafa  verið  sameiginlegt  fyrir  ar- 

1)  Merkilegt  er  það,  að  flestar  germanskar  þjóðir  röktu  upphaf 
sitt  til  Norðurlanda,  og  má  vera  að  það  stafi  frá  goðsögnunum,  enda 
munu  |)ar  hafa  verið  mestir  blótstaðir  (helgistaðir). 


isku  j)jóðirnar  upphaflega,  en  tekið  síðar  meir  ólikar  stefnur 
iijá  ýmsum  þjóðdeildum  af  þeim  stofni.  GrundvöUurinn  var 
samband  skyldfólks  og  tengdafólks,  og  mynduðust  af  því 
ættbálkar,  en  þeir  sameinuðust  i  stærri  hópa,  sem  áttu  þing 
saman  og  tóku  sér  höfðingja,  er  voru  dómarar  í  friði  og 
fyrirliðar  í  ófriði.  Nú  var  það  einkennilegt  fyrir  Germana 
á  dögum  Tacitusar,  að  þessa  allsherjarvalds  gætti  minna  hjá 
þeim  enn  hjá  Grikkjum  og  Itölum,  er  vér  höfum  fyrst  sög- 
ur  af  þeim  þjóðum,  og  vald  ættfeðranna  var  h'ka  takmark- 
að  hjá  Germönum.  Hjá  Rómverjum  söfnuðust  ættbálkarnir 
með  tímanum  í  ríkisheild,  ættfeðravaldið  varð  að  lúta  ríkis- 
valdinu,  og  kom  þar  upp  ríkis-alveldi,  en  hjá  Keltum  mynd- 
aðist  aflur  á  móti  ættbálka-alveldi.  Hvorugt  átti  sér  stað 
hjá  Germönum,  og  olli  þvi  hermenska  þeirra.  Trúarbrögð 
hafa  alstaðar  átt  drjúgan  þátt  í  félagsskipun  fornþjóða,  og 
þeim  er  tamt  að  leggja  menn  undir  valdið,  en  hermensk- 
unni  er  oft  samfara  efling  sjálfstæðis  og  manngildis.  Trúar- 
brögðin  hafa  stutt  ættbálka-alveldið  hjá  Keltum,  og  víða  á 
Austurlöndum  hafa  þau  stutt  að  því,  að  harðstjórn  kæmist  á. 
Hermenskan  getur  aftur  á  móti  stutt  frelsi  einstaklinganna, 
og  hún  virðist  hafa  sett  mark  sitt  á  alt  þjóðlíf  Germana. 
Tacitus  getur  um  mikinn  vopnaburð  hjá  þeim,  og  segir,  að 
ungum  mönnum  sé  fengin  vopn  í  hendur  á  þingum,  er  þeir 
sé  vopnfærir  taldir,  og  hafi  þá  ætt  þeirra  eða  faðir  eigi  fram- 
ar  tilkall  til  þeirra,  heldur  þjóðfélagið  („ante  hoc  domus  pars 
videntur,  mox  reipublicæ"  Tac.  Germ.  13).  Hjá  Grikkjum 
og  Rómverjum  héldust  trúarbrögð  og  hermenska  í  hendur; 
en  Germanar  voru  að  sögn  Gæsars  (B.  G.  Vl.  21.)  litlir 
blótmenn  og  höfðu  enga  prestastétt,  og  skiftist  þar  mjög  í 
tvö  horn  með  þeim  og  Keltum,  þar  sem  prestar  (Drúídar) 
máttu  sín  mjög  mikils.  Hins  vegar  bar  mikið  á  hersveitum 
höfðingjanna  hjá  Germönum,  og  virðist  slík  hersveit  („comi- 
tatus"  hjá  Tac.)  jafnvel  hafa  getað  verið  nokkurskonar  „ríki 
í  ríkinu".  Frá  því  skipulagi  stafar  að  nokkru  leyti  léns- 
mannaríkið  á  miðöldunum,  er  ruddi  brautina  fyrir  stjórn- 
frelsið,  er  stundir  liðu  fram.  I  rómverska  ríkinu  hvarf  ein- 
staklings-frelsið  fyrir  ríkisvaldinu,  en  hjá  Germönum  hefir 
geymst    vísir  til  þegnfrelsis  nútíðarinnar,  þótt  skipulag  þeirra 


væri  ófullkomið  og  þjóðlífið  óþroskað^).  Konungsvaldið  varð 
aldrei  að  harðstjórn  í  heimkynniim  Gerniana,  og  á  þessum 
öldum  voru  þar  eigi  konungar  að  staðaldri  nema  hjá  Aust- 
ur-  og  Norður-Germönum,  en  þeir  höfðu  hvorki  mikil  völd 
né  stór  lönd  til  yfirráða.  Hjá  Vestur-Germönum  (norðan  og 
vestan  á  Þýzkalandi)  var  hvarvetna  fólksstjórn,  og  þótt  marg- 
ir  þjóðílokkar  sameinuðust  smátt  og  smátt  í  stærri  heildir  til 
sóknar  og  varnar,  þá  hefir  konungdómur  varla  rutt  sér  til 
rúms  hjá  þeim  fyr  en  þjóðir  JDessar  voru  farnar  að  leggja 
undir  sig  lönd  í  Rómaveldi^).  Á  Norðurlöndum  höfum  vér 
fyrst  vitneskju  um  konungdóm  hjá  Svíum,  eins  og  áður  er 
sagt,  en  síðar  hjá  Dönum,  og  seinast  í  Noregi. 

Á  1.  öld  e.  Kr.  og  lengi  eftir  það  hafa  allir  Germanar 
talað  sömu  tungu,  sem  gengið  hefir  um  Norðurlönd  og  mest- 
an  hluta  Þýzkalands,  en  er  aldir  liðu,  tók  að  verða  talsverí- 
ur  munur  á  máH  Vestur-  Norður-  og  Austur-Germana^),  Á 
(^.— )3.  öld  hafa  Germanar  (Hreiðgotar?)  búið  sér  lil  sérstakt 
letur  eftir  letri  Rómverja  (og  Grikkja) ;  skáru  þeir  það  á  tré 
og  kölluðu  rúnir  eða  bókstafi  (af  bók  =  bækitré),  og  breidd- 
ist  rúnaletur  þetta  síðan  út  til  allra  germanskra  þjóða*). 

Ovíst  er,  hve  nær  Germanar  hafa  tekið  það  upp  eftir 
Rómverjum,  að  skifta  tímanum  í  vikur  og  kalla  hvern  dag 
vikunnar  sínu  nafni,  en  sjálfsagt  hefir  það  eigi  komist  á  fyr 
en  eftir  daga  Tacitusar  (því  að  þá  voru  daganöfn  nýfarin  að 
tíðkast  með  Rómverjum^). 

Nú  líða  svo  nokkrar  aldir,  að  vér  fáum  engin  tíðindi  af 
Norðurlöndum    úr    ritum    Rómverja    eða  Grikkja,  en  á  þeim 

1)  Sbr.  J,  E.  Sars.:  Udsigt  over  den  norske  Historie^  I,  41—50. 
2)  Seint  á  þjóðbyltingartímanum  (6.  öld)  eru  taldir  konungar  með 
Englum  (á  Bretlandi  mikla)  og  nágrönnum  þeirra  :  Vörnum  (við  Rínar- 
ósa)  FrísumC?)  og  Norður-Sváfum.  Hengist  (um  4ó0)  er  ckki  talinn  kon- 
ungur  með  Englum,  en  feðgarnir  Cerdic  og  Oynric  (um  500)  eru  fyrst 
nefndir    konungar    (A.    B.:    Vik.    1.  86.  n.  2).  3)     Sbr.  Mullenhoff: 

Deutsche  Alterthumskunde  III.  202.  (Rómverjar  tala  aldrei  um  fleiri 
en  eina  germanska  tungu  og  Prokopios  segir  á  6.  öld,  að  Gefðar, 
Vandalar  og  Gntar  tali  sama  mál).  4)  Sbr.  rannsóknir  Wimmers  og 
S.  Bugge.  5)     Sumum    finst    daganöfnin    bera    vott    um,    að  Óðinn 

(=  Mercurius)  hafi  staðið  skör  lægra  en  Þórr  (=  Jupiter),  en  Tacitus 
segir,  að  „Mercurius"  sé  blótaður  mest  með  Germönum  (Germ.  9.) 


14 

öláum  (150—500  e.  Kr.)  taka  germanskar  þjóðir  að  gjora 
árásir  á  Rómaveldi,  unz  þær  kollvarpa  því  loks  í  þjóðbylt- 
ingunni  miklu.  Seint  á  2.  öld  (frá  166—167)  ráðast  Marka- 
menn  (Marcomanni)  ásamt  fleirum  þjóðflokkum  frá  Bæheimi 
og  Mæri  suður  yfir  Duná,  en  Markúsi  Aureliusi  keisara  tekst 
í  það  sinn  að  stöðva  strauminn,  og  varðveita  ríkið  óskert. 
Það  er  óljóst,  hverjar  verið  hafa  orsakir  þessarar  hreyfingar, 
en  eigi  er  ólíklegt,  að  hún  hafi  meðfram  stafað  frá  einhverj- 
um  styrjöldum  eða  byltingum  meðal  norðlægari  og  austlæg- 
ari  þjóða.  Ánnars  má  geta  nærri,  að  Germönum  þeim,  er 
bjuggu  næstir  Rómverjum  við  Duná  og  Rín,  hafi  þótt  þröng- 
lent  hjá  sér,  er  akuryrkja  þeirra  jókst  og  fólki  fjölgaði,  en 
víggirðingar  Rómverja  bönnuðu  þeim  að  færa  út  kvíarnar. 
Arið  213  taka  Almenn  (Alamanni  —  samsafn  vestur-ger- 
manskra  þjóðflokka— )  að  gjöra  árásir  á  hina  rómversku  land- 
eign  „Agri  decumates"  milli  Rínar  og  Dunár,  og  hafa  lagt 
svæði  þetta  undir  sig  fyrir  lok  3.  aldar.  Garacalla  keisari 
(211 — 217)  átti  bæði  vopnaviðskifti  við  þá  og  við  Gota  aust- 
ur  í  Dunárlöndum.  Hafa  Gotar  þá  verið  nýkomnir  þangað 
norðan  frá  Vislu  (Veikselfljóti),  en  um  miðja  3.  öld  fóru  þeir 
herskildi  yfir  Dunárlönd,  og  týndist  Decius  keisari  í  herför 
móti  þeim  (251).  GaUus  keisari,  eftirmaður  hans  (251 — 253) 
keypti  Gota  af  höndum  sér  og  hét  þeim  árlegu  fégjaldi,  en 
slíkt  hvatti  auðvitað  útlendar  þjóðir  til  nýrra  árása  á  Róma- 
veldi.  Eftir  að  Gotar  voru  seztir  að  við  Svartahaf  og  búnir 
að  leggja  Krím  undir  sig,  fengu  þeir  sér  skip  og  herjuðu 
víðsvegar  um  strendur  Litlu-Asíu  og  Grikklands  á  dögum 
þeirra  feðga  Valeríans  og  GaUíens  keisara  (254—268).  Um 
sömu  mundir  fóru  Almenn  herferðir  til  Gallíu  og  Italíu,  og 
þjóðir  þær,  er  bju^gu  austan  megin  við  Rín  neðanverða,  og 
nefndust  nú  einu  nafni  Frakkar,  ráku  hernað  um  Gallíu  og 
Spán  og  komust  jafnvel  sjóleiðina  frá  Spáni  yfir  til  Afríku^). 
Claudius  keisari  II.  (268—70)  vann  mikinn  sigur  á  Gotum, 
og  Aurelianus  rak  þá  norður  yfir  Duná,  en  iét  laus  við  þá 
lönd  þau,  er  fyrir  norðan  ána  voru  (Dacíu),  og  létu  þeir 
Rómaveldi  að  mestu  óáreitt  upp  frá  því,    unz  Húnar  hrundu 

1)     Gibbon:  Ch.  X  (eftir  Aurel.  Victor  og  Eutropiusi). 


15 

þeim  að  nýju  af  stað  og  hin  mikla  þjóðabylting  hófst  (375). 
Aureh'anus  (270—75)  og  Próbus  (276—82)  stöðvuðu  einnig 
framsókn  germönsk\i  þjóðanna  í  vesturhluta  Rómaveídis, 
og  varð  eftir  það  nokkurt  hlé  á  herferðum  þeirra  til  ítalíu 
og  Gallíu,  þótt  Almenn  og  Frakkar  sækti  reyndar  jafnt  og 
þélt  inn  fyrir  landamærin,  og  eigi  tækist  að  hrekja  þá  aft- 
nr  af  hinum  nýju  stöðvum  þeirra  nema  um  stundarsakir. 

Löngu  fyr  en  hér  er  komið  sögunni,  voru  Germanar 
farnir  að  ganga  á  mála  hjá  Rómverjum.  Herúla  (Erúla  o: 
Jarla,  sbr.  Rígsþulu)  er  getið  í  rómverskri  herþjónustu  á 
dögum  Galliensi),  og  virðist  sú  þjóð  hafa  orðið  samferða 
Gotum  til  Svartahafs,  ásamt  Rygjum  og  „Eudusíum"  („Eu- 
doses",  „Eudusiani"  frá  Jótlandi?)  og  verið  með  þeim  í  hern- 
aði  um  Litlu-Asíu  og  Grikkland.  Próbus  keisari  tók  marga 
germanska  hermenn  í  þjónustu  sína  og  dreifði  þeim  til  og 
frá  um  ríkið,  helzt  nálægt  landamærum,  til  varnar  gegn  árás- 
um  útlendinga.  Hann  flutti  hóp  af  Vandölum  til  Bretlands, 
setti  Frakka  og  Gefða  („Gepída")  til  landvarnar  við  Rín  og 
Duná,  og  fekk  Bastörnum  bústað  í  Þrakíu.  Þá  bar  svo  við, 
að  herflokkur  einn  af  Frökkum,  er  Próbus  hafði  sett  til  land- 
varnar  (gegn  Alönum)  fyrir  austan  Svartahaf,  náði  sér  í  skip 
og  ásetti  sér  að  halda  heimleiðis.  Gekk  ferðin  eftir  vonum. 
og  herjuðu  þeir  á  leiðinni  um  strendur  Litlu-Asíu,  Grikklands 
og  Afríku,  rændu  og  rupluðu  hina  auðugu  borg  Sýrakúsu  í 
Sikiley,  héldu  síðan  út  um  Njörvasund  og  fram  með  strönd- 
um  Spánar  og  Gallíu  til  Ermarsunds,  unz  þeir  komu  heim  til 
átthaga  sinna  nálægt  Rínarósum^).  Hafa  þessir  víðförlu  sjó- 
víkingar  getað  sagt  margt  af  auð  og  fegurð  hinna  sólsælu 
landa  við  bláa  hafið  suðræna,  er  þeir  höfðu  lagt  leið  sina 
um,  og  má  geta  nærri,  hvort  þetta  dæmi  hefir  eigi  hvatt 
landa  þeirra  og  nágranna  til  sæfara,  er  veittu  svo  gott  tæki- 
færi  til  að  afla  sér  fjár  og  frægðar.  Þessara  ránsferða  ger- 
manskra  hersveita  er  minst  hér  af  því,  að  þær  má  skoða 
sem  fyrirboða  og  tildrög  stærri  tíðmda.  Skömmu  síðar  er 
þess    líka  getið,   að   Germanar  hafi  rekið  hernað  um  norður- 


1)    Gibbon  Ch.  X.  (eftir  Synkellosi).        2)    Gibbon:  Ch.  XU.  (eftir 
Zosimosí  0  fl.). 


16 

strendur  Gallíu  á  léttiskipum  sínum,  og  hlutu  Rómverjar  að 
koma  sér  upp  skipaflota  til  að  verja  landið  fyrir  árásum 
])eirra.  Garausius  er  maður  nefndur,  er  settur  var  yfir  flota 
þann  á  dögum  þeirra  Diocletíans  og  Maximíans.  Hann  gjörði 
uppreist  móti  keisurunum,  tók  Bretland  undir  sig  (með  hjálp 
víkinga),  og  gjörðist  höfðingi  yfir  (287 — 93).  Eutropius  sagna- 
ritari  (f  370)  kallar  vikinga  þá,  er  Garausíus  átti  við,  Saxa, 
og  hefir  þess  verið  getið  til,  að  hann  hafi  vilst  á  þjóðanöfn- 
um,  með  því  að  Saxar,  er  bjuggu  nálægt  Saxelfi,  fóru  mjög 
í  vikingu  á  hans  dögumi),  en  eigi  er  óhklegt,  að  Saxar 
hafi  fljótt  tekið  það  eftir  Frökkum,  að  fara  sjóleiðis  til  rána 
um  strendur  Gallíu  og  Bretlands,  hafi  þeir  eigi  sjálfir  verið 
upphafsmenn  þeirra  ferða.  Það  t'ór  nú  meir  og  meir  að  tíðk- 
ast,  að  germanskar  hersveitir  gengi  í  þjónustu  Rómverja- 
keisara,  og  er  getið  um  flokk  Almanna  og  höfðingja  þeirra 
(Grocus?  Erocus?)  í  herliði  Gonstantíusar  keisara  á  Bretlandi 
(305),  og  siðan  um  aðra  germanska  höfðingja,  er  dvöldu  í 
Rómaveldi  og  höfðu  þar  jafnvel  völd^),  en  þeir  reyndust  mis- 
jafnlega  tryggir,  og  kom  það  í  Ijós  er  stundir  liðu,  að  ríkinu 
var  mikil  hætta  búin  af  þvi,  að  landvarnarliðið  var  mest- 
megnis  skipað  útlendum  hermönnum,  sem  urðu  æ  heimtu- 
trekari,  og  fáum  var  hent  að  halda  í  skefjum. 

I  þjóðabyltingunni  komst  loks  alt  í  Rómaríki  á  ringulreið ; 
fóru  þá  heilar  þjóðir  um  þvert  og  endilangt  ríkið  land  úr 
landi,  jafnvel  suður  í  Afríku,  brutu  fólkið  undir  sig  og  stofn- 
uðu  ný  ríki,  þjóðriki,  þar  sem  hver  þjóð  réð  fyrir  sínu  landi: 
Vandalar  fyrir  norðurströnd  Afríku,  Vestgotar  fyrir  Spáni  og 
suðvesturhluta  Galliu,  Austgotar  fyrir  ítaliu,  Borgundar  fyrir 
suðausturhluta  Gallíu,  Frakkar  fyrir  norðausturhluta  hennar 
og  vesturhluta  Þýzkalands,  en  Englar,  Saxar  og  Jótar  (eða 
Ýtar)  fyrir  mestum  hluta  Bretlands  (Britannia).  Sumar  af 
þjóðum  þessum  höfðu  flúið  undan  Húnum  vestur  á  bóginn 
eða  ;lotið  þeim  um  stundarsakir.  Meðal  annara  germanskra 
þjóða,    er    koma   við  sögu  þjóðbyltingarinnar,  urðu    Þýringar 

1)  Gibbon:  Ch.  XUI.  2)  Arbogastes,  hershöfðingi  af  Frakka- 
œltuni,  sveik  Valentinian  II.  (892).  StiHcho,  er  stýrði  Rómaveldi  með 
mikluni  skörungsskap  á  dögum  Honoriusar,  var  af  Vandala-œttHm,  og 
faðir  hans  foringi  i  her  Valens  keisara  (Gibboa  XXVII — XXIX). 


i7 

Almenn  og  Bæverjar  á  Þýzkalandi  að  lúta  veldi  Frakka, 
Sváfar  á  Spáni  (eða  í  Portúgal)  komust  undir  Vestgota,  og 
ríki  þau,  er  risu  upp  á  rústum  Húnaveldis  austur  við  Duná 
(í  Austurríki  og  Ungverjalandi)  og  kend  eru  við  Rygi,  Her- 
úla,  Langbarða  og  Gefða,  stóðu  þar  skamma  stund,  enda 
sóltu  þangað  Slafar  og  aðrar  þjóðir  að  austan  (Bolgarar,  Avar- 
ar  o.  fl.),  en  síðar  ruddu  Langbarðar  sér  til  landa  á  ílalíu. 
Eftir  að  Vandalar  voru  seztir  að  norðan  á  Afríku  við  Mið- 
jarðarhafið,  komu  þeir  sér  upp  skipaflota  og  herjuðu  víðs- 
vegar  um  strendur  nágrannalandanna;  þóttu  þeir  grimmir 
víkingar  og  urðu  ii!a  ræmdir  fyrir  að  spilia  listaverkum.  Um 
það  leyti,  sem  Vandalar  vinna  Róm  (455),  er  getið  um  vík- 
inga  af  Herúlaþjóð  við  Njörvasund,  og  jafnvel  talið  að  þeir 
hafi  komist  til  Lucca  (sjá  Al.  B.:  Vikingerne  L  10),  og  er  ó- 
Ijóst,  hvaðan  þeir  hafa  komið.  Hin  forna  menning  Rómverja 
beið  mikinn  hnekki  við  byitingar  þessar  og  yfirgang  ósiðaðra 
þjóða,  og  hvarf  víða  að  mestu  ieyti,  enda  var  hún  áður  kom- 
in  á  fallanda  fót.  Samt  sem  áður  hafði  hún  mikil  og  marg- 
vísleg  áhrif  á  ^ermönsku  þjóðirnar,  er  tóku  sér  bólfestu  í 
Rómaveldi,  og  var  það  að  vísu  til  Htilia  bóta  fyrst  í  stað, 
en  þó  varð  sambland  þjóðanna  undirstaða  nýrrar  siðmenning- 
ar,  sem  efldist  smámsaman,  er  fram  liðu  stundir. 

Allar  germanskar  þjóðir  fyrir  sunnan  Eystrasalt  hafa 
tekið  þátt  í  þjóðabyltingunni  miklu,  sumar  farið  langar  leiðir 
burt  frá  átthögum  sínum  (svo  sem  Austur-Germanar),  sumar 
lagt  undir  sig  lönd  þau,  er  næst  þeim  lágu  (Vestur-German- 
ar,  einkum  Frakkar),  en  lítið  ber  enn  á  Norðurlandaþjóðum 
(Norður-Germönum).  Eigi  verður  með  vissu  sagt  neitt  um 
það,  hvort  herflokkar  frá  Norðurlöndum  hafi  verið  í  för  með 
þjóðum  þeim,  er  sveimuðu  yfir  Rómaveldi  á  5.  öld  e.'Kr., 
en  ýms  líkindi  eru  til,  að  svo  hafi  verið.  Á  6.  öld  öndverðri 
eru  öldur  þjóðabyltingarinnar  farnar  að  sjatna  á  Suðurlöndum, 
og  stendur  þá  ríki  Þjóðreks  Austgotakonungs  Þjóðmarssonar 
á  ítalíu  með  miklum  blóma.  Þá  er  þar  uppi  rómverskur 
rithöfundur,  Cassiodorus  að  nafni,  er  skrásetur  sögu  Gota,  en 
hún  er  því  miður  týnd,  og  aðeins  til  ágrip  af  henni  eftir  hinn 
gotneska  biskup  Jornandes  (eða  Jordanis),  samið  nálægt  550. 
Þar  koma  fyrst  fram  nokkuð  víðtækar  fregnir  af  Norðurlönd- 


18 

um  og  þjóðum  þeim,  er  þau  byggja,  og  á  sömu  öld  ritar  griski 
sagnaritarinn  Prokopios  markverða  lýsingu  á  „Þule"  (o:  Kjal- 
arskaganum)  og  fólkinu  þar  í  landi,  og  ber  fyrir  sig  menn, 
er  hafi  sjálfir  komið  þaðan,  og  sagt  sér  fréttir.  Má  vera,  að 
hann  eigi  þar  við  hermenn  frá  Norðurlöndum.  Hann  segir, 
að  þjóðirnar  í  „Þule"  sé  svipaðar  öðrum  þjóðum  í  háttum 
sínum,  nema  „Skrithifinoi"  (Skriðfinnar,  o:  Lappar?)  hafi  dýrs- 
lega  lifnaðarháttu  og  lifi  á  dýraveiðum.  Má  af  því  ráða,  að 
hann  hafi  talið  Norðurlandaþjóðir  standa  nokkurnveginn 
jafnfætis  öðrum  germönskum  þjóðum,  er  hann  þekti.  Það 
sem  hann  skýrir  frá  trúarbrögðum  þeirra,  bendir  helzt  til 
þess,  að  ])au  hafi  verið  /ierwa^ar-trúarbrögð,  gagnlík  trúar- 
brögðum  víkinga-aldarinnar,  er  sögur  vorar  og  fornkvæði 
lýsa.  Hann  segir,  að  þeir  tigni  mörg  goð,  álfa  og  vættir 
(landvættir),  en  mest  herguðinn  („Ares"  ==  Óðin?),  og  færi 
honum  mannblót  (hengi  menn  og  gefi  honum,  sbr.  Hanga- 
goð,  Hangatýr  o.  s.  frv.).  Prokopios  getur  þess  líka  um 
Herúla  (Erúla)  við  Duná,  að  þeir  ligni  mörg  goð  og  blóti 
mönnum.  Eftir  að  Herúlar  þessir  biðu  ósigur  fyrir  Langbörð- 
um  (512)  leituðu  sumir  þeirra  suður  á  bóginn  (til  Illýríu)  en 
sumir  sneru  á  leið  til  Norðurlanda,  fóru  um  lönd  Sváfa  og 
um  eyðilönd  stór,  unz  þeir  komu  til  Varna  (við  Eystrasalt). 
Þaðan  fóru  þeir  með  friði  um  lönd  Dana  og  yfir  hafið  (Jót- 
landshaf)  til  „Þule",  og  settust  þar  að  hjá  fjölmennri  þjóð,  er 
Gautar  nefndust.  Hinn  flokkurinn,  er  sezt  hafði  að  suður 
við  Miðjarðarhaf,  gjörði  nokkru  siðar  (um  530)  sendimenn  út 
til  Norðurlanda  til  að  velja  sér  þar  konung,  sjálfsagt  meðal 
landa  sinna,  er  voru  áður  komnir  þangað,  því  að  forkólfar 
norðurfararinnar  höfðu  verið  ýmsir  menn  konungbornir. 
Þessi  frásögn  Prokopiosar  bendir  á  náið  samband  milli  Norð- 
urlandaþjóða  og  þeirra  þjóða,  sem  riðnar  voru  við  þjóðabylt- 
inguna,  enda  segir  Jornandes,  að  Danir  hafi  rekið  Herúla 
úr  landi  (frá  Skáni?),  og  Gotar  og  Gefðar  hafi  upphaflega 
komið  frá  Norðurlöndum. 

A  dögum  Þjóðreks  Austgotakonungs  (f  526)  hafa  verið 
fjörugar  samgöngur  milli  Norðurlanda  og  rikis  hans  á  Italíu 
(hinn  forna  verzlunarveg  um  Visluósa)  sem  Jornandes  vottar, 
er    hann    lýsir    Kjalarskaganum    („Scandia")    og   talar    um 


„sappherinas  pelles"  (o:  safalaskinn),  er  Svíar  verzli  með,  og 
í  sömu  átt  bendir  það,  að  mikið  af  guUpeningum  frá  5.  öld 
hefir  fundist  í  Svíaríki  (einkum  Eylandi  og  Gotlandi,  sjá  0. 
Montelius:  Sv.  h.  T.  225—26).  Jornandes  getur  og  um  kon- 
ung  einn  frá  Norðurlöndum  (Raumahki?),  að  nafni  Hrólf 
(Roduulf),  er  hafi  horfið  frá  ríki  sínu  og  leitað  hælis  hjá 
Þjóðreki  (í  Ravenna).  Er  eigi  óhklegt,  að  frá  honum  stafi 
upphaflega  allnákvæm  upptahiing  þjóðflokka  á  Kjalarskaga 
(„Scandza,  Scanzia")  er  Cassiodorus  hefir  skrásett,  en  geymst 
hefir  hjá  Jornandesi,  og  þó  mjög  afbökuð,  eins  og  síðar 
verður  minst  á. 

Flestar  germanskar  þjóðir  hafa  átt  arfsagnir  um  það, 
að  þær  væri  upprunnar  frá  Norðurlöndum,  og  hvernig  sem 
á  þeim  sögum  stendur,  þá  er  það  víst,  að  Austur-Germanar 
hafa  verið  náskyldir  Norðurlandaþjóðum,  enda  fara  fyrst  sög- 
ur  af  þeim  norður  við  Eystrasalt  og  þar  suður  undan  (svo 
sem  Gotum,  Gefðum,  Rygjum,  Vandölum,  Borgundum  o.  íl.) 
Vestur-Germanar  (Frakkar,  Almenn,  Saxar,  Sváfar  o.  fl.)  virð- 
ast  hafa  verið  nokkru  fjarskyldari  Norðurlandabúum,  en  þó 
munu  allar  germanskar  þjóðir  hafa  geta  skilið  hvor  aðra  á 
fyrstu  öldunum  e.  Kr.,  eins  og  áður  var  á  vikið,  því  að  Róm- 
verjar  gjöra  aldrei  mun  á  germönskum  mállýzkum,  né  tala 
um  fleira  en  eitt  germanskt  mál.  (MttUenhoff:  D.  A.  III. 
202).  Leifar  þær,  sem  til  eru  af  gotnesku  (brot  úr  biblíuþýð- 
ingu,  er  gjört  hefir  Vulfila,  biskup  Vestgota  seint  á  4.  öld) 
og  elztu  rúnaletranir  á  Norðurlöndum  bera  þess  vott,  að  furðu 
lítill  niunur  hafi  verið  á  tungum  þeim,  er  talaðar  voru  hjá 
Gotum  (Hreiðgotum)  á  Balkanskaga  og  þióðunum  á  Kjalar- 
skaga  á  4.  og  5.  ftld.  Aftur  á  móti  sést  það  á  fornensku 
(sem  svipar  mest  lil  írísnesku),  að  þjóðflokkar  þeir,  er  lögðu 
England  undir  sig  á  5.  og  6.  öld,  hafa  haft  mállýzkur  nokk- 
uð  frábrugðnar  þeim,  er  gengið  hafa  um  Norðurlönd  á  sama 
tíma,  og  þó  er  enn  meiri  munur  á  máli  Norðurlandaþjóða  og 
þjóðanna  lengra  suður  á  Þýzkalandi  (lágþýzku,  háþýzku),  eink- 
um  tungu  Almanna  og  Bæverja,  er  fjarlægastir  voru  Norður- 
löndum.  Á  undan  þjóðabyltingunni  hefir  þó  varla  verið  mik- 
ill  munur  á  máli  Jóta  og  grannþjóða  þeirra  að  sunnan  (Engla, 
Saxa  0.  s.  frv.),    en    eftir  að  nágrannar  þessir  fluttust  hópum 


saman  til  Englands,  og  þeir,  sem  kyrrir  urðu,  runnu  saman 
við  suðiægari  þjóðflokka  („Suðurmenn"),  hefir  mismunur  á 
józku  og  lágþýzku  orðið  miklu  gleggri,  þar  sem  þeim  lenti 
saman,  og  eru  Norðurlönd  þá  búin  að  fá  ákveðin  og  glögg 
tungutakmörk,  frá  Egðu  og  alt  norður  undir  Dumbshaf.  Jót- 
ar  eru  að  vísu  taldir  meðal  þjóðflokka  þeirra,  er  settu  riki 
á  stofn  á  Englandi,  en  margir  ætla  að  það  eigi  ekki  að  skilja 
um  íbúa  Jótlands,  heldur  um  frísneskan  þjóðflokk  fyrir  aust- 
an  Englandshaf,  sem  borið  hafi  sama  eða  áþekt  nafn  (Ytar, 
á  fe.  Yte,  á  lat.  Euthiones  e.  Saxones  .Eucii),  en  samt  sem 
áður  er  það  ekki  ólíklegt,  að  smáhópar  frá  Jótlandi  hafi  einn- 
ig  tekið  þátt  í  víkinga-  og  landnámsferðum  Engla  og  Saxa, 
þótt  eigi  hafi  þeir  haft  veruleg  áhrif  á  myndun  hinnar  forn- 
ensku  tungu,  sem  runnin  er  af  vesturgermönskum  (frísnesk- 
um)  stofni.  Smáflokkar  af  Rygjum  hafa  líka  komið  til  Eng- 
lands,  en  þá  má  telja  til  Austur-Germana.  Þessir  germönsku 
víkingar  og  landnámsmenn  er  unnu  Bretland  og  tóku  sér 
þar  bólfestu,  kölluðu  sig  siðan  einu  nafni  Engla,  en  Bretar 
(Valir,  Kumbrar)  kölluðu  þá  Saxa  (stundum  voru  þeir  kall- 
aðir  Engilsaxar,  til  að  greina  þá  frá  Forn-Söxum  á  megin- 
landinu).  Af  þessu  má  ráða,  að  meðal  víkinga  þeirra,  er 
sóttu  austan  um  haf  til  Bretlands  og  ráku  Breta  vestur  til 
fjalla  (til  Wales  o:  Vestur-Bretlands),  hafi  í  fyrstunni  kveðið 
mest  að  Söxum,  eða  Bretar  kynst  þeim  fyrst.  Ptolemaios 
getur  um  Saxa  nálægt  Elfarmynni  (á  Holtsetalandi)  á  1.— 2. 
öld  6.  Kr.  —  Sumir  ætla,  að  þjóðarnafnið  Saxar  (o:  þeir, 
sem  bera  söx  =  stutt  sverð)  hafi  upphaflega  verið  bundið 
við  Frísi,  en  færst  frá  þeim  út  yfir  ýmsar  lágþýzkar  grann- 
þjóðir  þeirra  upp  með  Saxelfi  og  þar  fyrir  vestan.  Þjóðirnar, 
sem  bjuggu  fram  með  Englandshafi  sunnan  og  austan, 
hafa  snemma  vanist  .sjóferðum,  og  haldið  bátum  sínum 
vestur  með  ströndum  til  hernaðar  á  lönd  Rómverja  beggja 
megin  Ermarsunds.  Sést  það  á  nafninu  „Limes  Saxonicus" 
(Saxaströnd)  í  Aremoriku  (ströndum  Gallíu  milli  Signu  og 
Leiru)  að  Saxar  hafa  komist  þangað,  og  jafnvel  sezt  þar  að 
meðan  veldi  Rómverja  stóð  um  þær  slóðir.  Hvort  sem  vík- 
ingar  þeir,  sem  studdu  Carausius  tii  valda  á  Bretlandi  undir 
lok  3.  aldar,    hafa  verið  Frakkar,  Frísir  eða  Saxar,  þá  er  það 


21 

víst  að  Saxar  herjuðu  á  Bretland  á  dögum  Valentians  I. 
(364 — 75),  en  Theodosíus  hershöfðingi  friðaði  landið  fyrir  þeim, 
og  virðist  mega  ráða  það  af  orðum  Glaudians  skálds  (um 
400),  að  hann  haíi  unnið  sigur  á  þeim  í  sjóorustu  við  Orkn- 
eyjar.  Eftir  það  er  svo  að  sjá,  sem  Saxar  hafi  haldið  áfram 
herferðum  sínum  til  GalHu  og  Bretlands,  unz  þeir  tóku  að 
leggja  Bretland  undir  sig  um  miðja  5.  öld,  og  streymdu  þá 
stærri  og  stærri  flokkar  þangað,  og  stofnuðu  þar  ný  og  ný 
ríki,  alt  til  loka  6.  aldar,  er  land  það,  sem  síðan  var  nefnt 
England,  var  alskipað  Englum  og  Söxum  eða  Frísum.  Það 
er  margt  óljóst  um  þjóðflokka  þessa  og  flutning  þeirra  vest- 
ur  um  haf,  því  að  fáar  og  smáar  frásagnir  finnast  um  þessa 
viðburði  í  samtíðarritum,  og  ensk  rit  frá  8.  öld  og  síðar  er 
ekki  fyUilega  að  marka  í  öUum  greinum.  En  hvort  sem 
nokkrar  hersveitir  frá  Norðurlöndum  hafa  sótt  vestur  þangað 
ásamt  hinum,  eða  ekki,  þá  lúta  margar  Ukur  að  því,  að  for- 
feður  „Engilsaxa"  hafi  staðið  nær  Norðurlandabúum  að  mörgu 
leyti,  heldur  en  aðrir  Vestur-Germanar,  og  haft  afspurn  af 
ýmsum  höfðingjum  og  merkis-atburðum  norður  þar.  Sést 
það  á  fornkvæðum  þeirra,  er  fræðimenn  ætla  að  sé  jafnvel 
eldri  en  flutningur  þeirra  til  Englands  (að  minsta  kosti  kafl- 
ar  í  þeim),  að  kveðskapur  þeirra  hefir  verið  mjög  svipaður 
kveðskap  fornmanna  á  Norðurlöndum,  að  efni,  hljóðstafasetn- 
ing  og  kenningum,  og  geta  sum  þessara  kvæða  (Beovulf  og 
Scopes  Vidsíð)  um  nokkra  hina  sömu  höfðingja  i  Danmörku 
og  Sviþjóð  sem  fornsögur  vorar  (svo  sem  Hálfdan,  Hróar, 
Helga,  Hrólf  [kraka];  Ottar,  Ála,  Aðils).  Einn  af  höfðingjum 
þeim,  er  „Beovulf"  segir  frá,  er  h'ka  kunnur  af  áreiðanlegu 
samtíðarriti :  sögu  Frakka  eftir  Gregorius  biskup  af  Tours, 
(er  var  uppi  540 — 594).  Þar  er  sagt  frá  herferð  Dana  til 
Rínarósa  árið  515,  og  er  konungur  þeirra  og  íyrirliði  farar- 
innar  nefndur  Chochilaicus,  en  Beov.  kallar  hann  Hygélac, 
og  vísar  hvorttveggja  til  þess,  að  hann  hafi  heitið  Hugleikr 
á  danska  tungu.  Þar  sem  Gregoríus  kaUar  hann  konung 
Dana,  en  Beov.  konung  „Geata"  (o:  Gauta),  þá  virðist  Ukleg- 
ast,  að  enskir  menn  hafi  farið  þjóðavilt,  og  gert  Jóta  að 
Gautum,  enda  eru  þau  þjóðanöfn  sviph'k,  og  munu  vera  runn- 


in  af  sama  stofnii).  Lúta  flestar  líkur  að  því,  að  Hugleikr 
hafi  verið  konungur  á  Jótlandi,  og  farið  þessa  herferð  suður 
ur  um  haf  að  dæmi  Saxa,  nágranna  sinna,  er  sóttu  sem 
tiðast  til  Bretlands  um  þessar  mundir.  Herför  Hugleiks  er 
merkileg  sem  fyrsta  víkingaferð  Dana  suður  og  vestur  á  leið, 
er  vér  höfum  sannar  sögur  af.  En  hann  bar  þar  að,  sem  ofur- 
efli  var  fyrir,  því  að  þá  stóð  veldi  Frakka  með  styrk  mikl- 
uni  þær  slóðir,  og  féll  hann  í  orustu  við  Þjóðbjart,  (Theude- 
bert),  son  Þjóðreks  (Theuderich),  konungs  Austur-Frakka, 
sonar  Hlöðvers  (Chlodevech) ,  er  stofnaði  Frakkaveldi. 
Minning  þess,  að  Hugleikr  haíi  fallið  fyrir  Frökkum,  hefir 
eigi  aðeins  geymst  í  enska  fornkvæðinu,  sem  nú  var  getið 
heldur  og  í  munnmælum  á  Niðurlöndum^),  en  í  átthögum 
hans  finst  h'till  vottur  um  minningu  hans.  Þó  stendur  nafn- 
ið  Hugleikr  í  röð  Danakonunga  hjá  Saxa,  og  er  þess  getið, 
að  hann  hafi  sigrað  tvo  sænska  höfðingja,  en  þetta  minnir  á 
frásögn  Beov.  um  ófrið  milli  konunga  Jóta  („Geata")  og  Svia 
á  dögum  Hugleiks  og  eldra  bróður  hans.  Hins  vegar  lætur 
Beov.  Jóta  eiga  góðan  frið  við  (Austur.)Dani,  sem  Hróar  ræð- 
ur  fyrir  (sonur  Hálfdanar  [Skjöldungs  og  bróðir  Helga,  föður 
Hrólfs).  Bæði  Beov.  og  Vidsið  geta  um  ófrið  Dana  við 
„Haðbarða",  er  Fróði  og  Ingjaldr  ráða  fyrir,  og  sigra  Danir 
þá.  Ovíst  er,  hvar  þjóð  þessi  (erVids.  kallar  „vicingacynn"  [o: 
víkingafóik]),  hefir  búið ;  sumir  halda  fyrir  sunnan  Eystrasalt,  en 
sumir  ætla,  að  hér  sé  um  sama  þjóðflokk  að  ræða  og  Herúla  þá 
er  Jornandes  segir,  að  Danir  hafi  rekið  burt  úr  átthögum  sínum. 
Það  má  svo  að  orði  kveða,  að  nokkurri  skímu  bregði 
yfir  sagnarökkur  Norðurlanda  snemma  á  6.  öldinni,  og  staf- 
ar  hún  bæði  frá  viðskiftum  Norðurlandabúa  við  frændþjóð- 
irnar  á  Suðurlöndum,  og  frá  landnámsíerðum  grannþjóð- 
anna  til  Engiands,  sem  nú  var  vikið  á.  Eins  og  tekið 
var  fram  hér  að  framan,  bera  fornleifar  vott  um  verzlunar- 
samband  miili  Rómaveldis  og  Norðurlanda  á  1. — 2.  öld  e. 
Kr.,  en  síðan  virðist  þetta  samband  hafa  slitnað  að  mestu. 
leyti  (á  3.-4.  öld,  líklega  meðfram  vegna  stöðugs  ófriðar 
á  landamærum  Rómaveldis),  eða  að  minsta  kosti  beðið   mik- 

1)    Sbr.   A.    Erdmann  í  Ant.    Tidskr.  f.  Srer.    11.  4.  (1—34.    bls.) 
2)    Sjá  Storm:  Krit.  Bidr.  I.  186. 


23 

inn  hnekki  um  langan  aldur,  og  hafa  fáir  rómverskir  pening- 
ar  frá  |)eim  öldum  fundist  á  Norðurlöndum.  Aftur  á  móti 
hefir  fundist  þar  talsvert  af  rómverskum  gullpeningum  (helzt 
frá  Miklagarði),  sem  slegnir  hafa  verið  á  5.  öld,  einkum  á 
síðari  hluta  hennar,  og  ræður  að  líkindum,  að  flestir  þeirra 
hafi  borist  norður  verzlunarveginn  frá  Húnum  og  Gotum, 
sem  fengu  oft  miklar  fjárhæðir  í  gulli  frá  Miklagarðii).  Eftir 
hrun  Húnaveldis  réðu  gotneskir  höfðingjar  fyrir  víðlendum 
ríkjum  austan  og  sunnan  til  í  Evrópu,  og  norðau  á  Afríku, 
og  var  Þjóðrekr  Austgotakonungur  á  ítalíu  voldugastur 
þeirra  (493—526).  Hann  hélt  uppi  friði  við  frændþjóðimar 
og  var  venzlaður  helztu  höfðingjum  þeirra.  Sjálfur  var  hann 
kvæntur  systur  Hlöðvers  Frakkakonungs;  ein  dóttir  hans  var 
gift  Alreki  Vestgotakonungi,  og  önnur  Sigmundi  Borgunda- 
konungi,  systir  hans  Þrasmundi  Vandalakonungi,  og  ein  af 
frændkonum  hans  (Jörmunfreði)  Þýringakonungi  norður  á 
Þýzkalandi.  Almenn  leituðu  sér  trausts  til  hans,  og  konung- 
ur  Herúla  gjörðist  vinur  hans  og  skjólstæðingur.  Þegar 
svona  stóð  á,  var  hentugur  tími  fyrir  samgöngur  og  verzlun- 
arsamband  milli  allra  þjóða  af  germönsku  kyni,  sem  voru 
nú  komnar  hver  í  sína  áttina,  enda  er  það  víst,  að  á  dögum 
Þjóðreks  hafa  kaupferðir  tiðkast  milli  landanna  við  Eystra- 
salt  og  Miðjarðarhaf,  og  vörur  flutst  til  ríkis  hans  langt  norð- 
ur  úr  löndum,  svo  sem  raf  frá  Eystrasaltsströndum  og  safala- 
skinn  frá  Svíþjóð,  sem  fyr  var  á  minst.  Þjóðatalið  frá 
Kjalarskaga,  sem  stendur  hjá  Jornandesi,  sýnir  talsverðan 
kunnugleika  höfundar  þess  á  Norðurlandaþjóðum,  hvort  sem 
það  á  upptök  sín  að  rekja  til  Hrólfs  konungs,  er  áður  var 
getið,  eða  annara  heimilda.  Því  miður  eru  nöfn  þjóðflokka 
og  landa  (fylkja)  færð  svo  mjög  úr  lagi  í  skrá  þessari,  að 
varla  (eða  alls  eigi)  er  hægt  að  þekkja  mörg  þeirra.  Samt 
má  sjá  af  þessu  þjóðatali,  að  um  500  hafa  verið  til  í  Noregi 
fylkjanöfnin  Bánríki  og  Raumaríki,  og  ef  til  vill  Vingulmörk 
(„Vinoviloth"),  Einnig  virðast  þar  vera  nefndir  Bygir  (Rugi, 
eða  Aðalrygir  „Ethelrugi");  Hörðar  („Arochi"  o:  Arothi)  og 
ef  til  vill  Grenir  („Grannii"  o:  Granii),  Egðir  („Augandzi"  o: 

1)  0.  Montelius :    Sv.  hist.  I.  234—26, 


^4 

Aganzii),  Þilir  („Taetel"?)    og   Háleygir?    („Adogit").     Enn 
fremur    er   getið  um  Skriðfinna,  Svía  („Svehans"  =  jjSve- 
thidi"?,  sem  hafi    ágæta  hesta  og  reki  skinnaverzlun),  Gauta 
(„Vagoth",    „Gautigoth",    „Greothingi"?   =  Grýtinga,  „Ostro- 
gothæ"  =  Vesturgauta?)  og  fleiri.     Þá   er  og  minst  á  Dani 
og    brottrekstur    Herúla    með   nokkuð   óglöggum    ummælum, 
sem    ýmsir    hafa    ætlað    að  snerti  upphaf  ríkis  þeirra  í  Dan- 
mörku    (Skáni    og  Sjálandi).      Annars    vitum    vér  ekki,  hvar 
Herúlar  hafa  átt  heima  upphaflega,  en  af  frásögn   suðrœnna 
rithöfunda    má    ráða,  að  þeir  hafi  verið  einna  herskáastir  og 
harðfengastir  af  öUum  germönskum  þjóðflokkum  og  farið  víðs- 
vegar    um   Rómaveldi  bæði  sem  málamenn  og  víkingar.     Má 
telja    þá    (ásamt  Söxum   og  Rygjum)  fyrirrennara  víkinganna 
frá    Norðurlöndum.     Ymsir   þjóðflokkar    á  Norðurlöndum   og 
nokkrir    af   höfðingjum  þeirra  eru  nefndir  í  ensku  fornkvæð- 
unum  Vidsið  og  Beovulf,  enda  hljóðar  Vidsið  um  ferðir  skálds 
meðal    ýmissa    þjóða   og  höfðingja,  og  bendir  til  þess,  hvaða 
fornþjóðir    og    fornkonunga    „Engiisaxar"    hafi    þekt  um  það 
leyti    er   þeir   fluttust   til   Bretlands.     (Sumir   af   höfðingjum 
þeim,    er  Vidsið  telur  upp,  virðist  vera  goð  eða  goðkynjaðar 
hetjur,  svo  sem  Vada,  Biliing,  Vod,  Sceafa)^).   Meðal  annara 
þjóðflokka  eru  þar  taldir  Svíar,  Gautar,  Danir  (og  Suðr-Dan- 
ir  og  Sædanir),  Raumar,  Rygir,  (Heinir?,  Hörðar?)  og  Þrænd- 
ir,  sömuleiðis  Víkingar,  sem  óvíst  er  hvort  eigi  að  tákna  íbúa 
Víkurinnar    (í    Noregi),  eða  þá,  sem  reka  hernað  á  á  sjó.     I 
þeirri    merkingu    mun    það  vera  haft  um  Haðbarða  í  Vidsið, 
enda  má  finna  fleiri  dæmi  til  þess,  að  orðið  „vicing"  sé  haft 
í    fornensku    um    hermenn    á    eða    við    sjó   (Ísraelsmenn  við 
Rauðahaf  kallaðir  „sævicingas",  Al.  B.:  Vikingerne  I.  ll.bls.), 
og  er  það  því  langt  um  eldra  en   „víkingaöldin",  sem  alment 
er  svo  kölluð.     Þótt  bæði  Vidsið  og  Beovulf  hafi  lengi  geymst 
í  minni  manna,  og  sjáifsagt  aukist  og  aflagast  í   meðferðinni, 
og  frásögnin  í  Beov.  sé  vitanlega  blandin  ýkjum  og  goðsögn- 
um,    þá  koma  ýms  atriði  hennar  svo  vel  heim  við  það,  sem 
vér    þekkjum    annarsstaðar  að,  svo  sem  fall  Hugleiks,  er  fyr 

1)   Sbr.  Vaði  risi  i  Vilk.,  Billingr  (faðir  Rindar)  í  Háv.,  óðr,  mað- 
ur  Freyju,  og  Skefill  sœkonungur? 


25 

var  um  getið,  og  margar  greinir  í  fornsögum  vorum  um 
Skjöldunga,  ættmenn  Hrólfs  kraka,  að  auðsætt  þykir,  að  þetta 
sé  upphaflega  frá  góðum  heimildum  runnið.  Með  því  að 
Beov.  getur  um  Hálfdan  sem  Danakonung  af  Skjöidungaætt, 
og  föður  Hróars  og  Helga,  en  afa  Hróifs,  og  lætur  Hróar 
vera  samtíða  Hugleiki,  er  féll  árið  515,  þá  lúta  allar  hkur  að 
því,  að  Háifdan  hafi  ráðið  fyrir  Eydönum  (Austur-Dönum)  á 
seinna  helmingi  5.  aldar,  en  Hróarr  sonur  hans  og  Hrólfr 
sonarsonur  hans  snemma  á  6.  öld,  og  samtíða  þeim  telur 
Beov.  Óttar,  Ala  og  Aðils  Svíakonunga,  og  enn  fremur  Fróða 
og  Ingjald  Barða-  (Haðbarða-)  konunga.  Þetta  kemur  að  miklu 
leyti  heim  við  fornsögur  vorar  (YngHngasögu,  Skjöldungatal, 
Hrólfs  sögu  kraka),  nema  þar  sem  þær  láta  Ála  („hinn  upp- 
lenzka")  koma  úr  Noregi,  en  Fróða  og  Ingjald  vera  af  ætt 
Danakonunga  (Skjöldunga)  og  ráða  fyrir  Dönum.  Hefir  þetta 
ruglast  í  munnmælunum,  er  safnað  hafa  flestu  eða  öllu,  er 
snerti  viðureign  Dana  og  Barða,  undir  Skjöldunga-ættina,  er 
varð  efri  að  lyktum  öllum  óvinum  sínum  og  náði  öllu  Dana- 
veldi  undir  sig^).  Vera  má,  að  sögusögn  síðari  alda  hafi 
slengt  Börðum  saman  við  Saxa,  er  Hrólfr  kraki  er  látinn 
eiga  ófrið  við  (Skm.  51),  enda  hafa  Barðar  líklega  veriðskyld- 
ir  Langbörðum,  er  áttu  heima  norður  við  Saxelfi  á  dögum 
Tacítusar,  og  þar  um  slóðir  er  Barða  síðar  getið  (í  Bardengau) 
en  sumir  þeirra  virðast  hafa  flutst  til  Englands,  því  að  þar 
finnast  örnefni,  dregin  af  nafni  þeirra  (Beardanig,  Beardanleah, 
sjá  Pauls  Grundriss^  I.  781).  Hvar  sem  ríki  þeirra  Fróða  og 
Ingjalds  hefir  verið  í  raun  réttri,  þá  hafa  þeir  átt  mikil  og 
margháttuð  viðskifti  við  Skjöldunga  í  Danmörku  og  jafnvel 
bundist  við  þá  tengdum,  sem  Beov.  vottar,^)  og  sömuleiðis 
arfsögn  sú,  er  telur  íslenzkar  landnámsættir  frá  „Hrólfi  Ingjalds- 
syni,  Fróðasonar  konungs"  (Ldn.  III.  12),  hvort  sem  nokkur 
fótur  er  fyrir  því,  er  Hrólfss.  kraka  lætur  Hróar  eiga  dóttur 
Englakonungs,  sem  htið  mun  vera  að  marka,  og  þó  eru  als 
ekki  óhugsanleg  ýms  sambönd  og  tengdir  milli  höfðingja  Dana 
og  Engla  um  þær  mundir,  er  sem  hæst  stóð  á  ferðum  Engla, 

1)    Sbr.  A.  Olrik:  Danmarks  Heltedigtning   I.       2)    Þar  segir,  að 
Freyvör  (Freayaru)  Hróarsdóttir  hafi  verið  gift  Ingjaldi. 


26 

Saxa  og  fleiri  þjóðflokka  vestur  um  haf.  Þar  sem  Hrólfss. 
kraka  (og  Latínu-Saxi  í  Danasögum  sínum)  lætur  Hrólf  falla 
fyrir  Hjörvarði,  mági  sínum,  þykir  það  eigi  koma  illa  heim 
við  frásöguna  í  Beov.,  en  þar  er  Hjörvarðr  talinn  bræðr- 
ungur  Hrólfs  og  sonarsonur  Hálfdanar.  Bæði  Hrólfss.  kraka 
og  frásögn  Saxa  um  fall  Hrólfs  styðjast  við  hið  forndanska 
kvæði  Bjarkamál,  og  hvila  sjálfsagt  að  nokkru  leyti  á  sann- 
söguiegum  grundvelli,  og  þótt  ærið  margt  í  sögnum  þessum 
hafi  aflagast  og  ruglast  í  meðferðinni,  þá  er  samt  furða,  hve 
mörg  forn  minni  um  Skjöldunga  hafa  geymst  um  svo  marg 
ar  aldir  á  Norðurlöndum.  Beov.  bendir  líka  til  langvinns 
ófriðar  milli  Svía  og  Jóta  á  5.  og  6.  öW),  og  styrkist  það  af 
Ynglingatah',  sp'xi  kallar  Dómalda  „Jóta-dólg"  og  getur  um,  að 
Ottarr  Svíakonungur  hafi  fallið  á  Vendli,  og  „józkir  menn" 
hafi  brent  inni  Eystein  Svíakonung  (Aðilsson).  Allar  þessar 
sögur  benda  á  styrjaldir,  byltingar  og  stórtíðindi  á  Norður- 
iöndum  seint  á  þjóðbyltingartímunum.  Virðist  riki  Dana 
(Skjöldunga)  hafa  magnast  mjög  uni  lok  5.  aldar,  og  er  Dana 
oft  getið  eftir  það  í  útlendum  ritum,  en  sjaldan  eða  aldrei 
áður.  Jafnframt  munu  ýmsar  hersveitir  og  þjóðflokkar  frá 
Norðurlöndum  hafa  leitað  vestur  um  haf  og  suður  í  lönd  til 
frændþjóða  sinna,  er  sveimuðu  þá  um  allar  álfur  hins  forna 
Rómaveldis  eða  höfðu  sezt  þar  að.  Ríki  Svía  er  sjálfsagt 
talsvert  eldra  en  ríki  Dana,  því  að  Tacítus  getur  um  ríkt 
konungsvald  hjá  Svium,  eins  og  áður  er  sagt,  og  hafa  þeir 
að  líkindum  sótt  í  Austurveg  á  fyrstu  öldum  e.  Kr.  og  sezt 
að  víðsvegar  fyrir  austan  Helsingjabotn  og  við  finska  flóann, 
en  þjóðbyltingin  mikla  mun  hafa  snúið  strauminum  vestur  á 
bóginn,  og  hafa  þá  Finnar  (Tavastar)  flutst  að  austan  (á  5. — 
8.  öld),  og  sezt  í  lönd  þau,  er  Svíar  höfðu  helgað  sér  fyrir 
austan  Eystrasalt.  Af  þessu  hafa  svo  risið  langvinnar  styrj- 
aldir  milli  Svía  og  Finna,  og  má  sjá  merki  til  þeirra  í  Yngl- 
ingasögu  (16.  og  22.  k.),  þótt  hún  sé  ýkjum  og  goðsögnum 
blandin.  Yngl.  segir  líka  frá  öðrum  herferðum  Svia  í  forn- 
öld,    bæði    í    Austurveg  og  til  Danmerkur  (einkum  Jótlands), 

1)    Geatas  i  Beov.  mun  eiga  að  skilja  um  Jóta,  svo  $em  F.  Fahlbeck 
o^  S.  Bu|;ge  hafa  leitt  rök  að. 


27 

en  Aðils  einn  lætur  hún  fara  herferð  til  Saxlandsi)  og  getur 
hvergi  um  herferðir  vestur  um  haf  (til  Bretlandseyja  eða 
Vallands).  I  Beov.  sjást  eigi  að  eins  merki  til  fjandskapar 
milli  Svía  og  grannaþjóðanna  á  Norðurlöndum,  heldur  og  til 
friðsamlegra  viðskifta,  því  að  þar  er  konungur  Jóta  (Beovulf 
0:  Bjólfr)  látinn  veita  Aðilsi  lið  gegn  Ála  Svíakonungi  („upp- 
lenzka")  föðurbróður  hans  (mági  Hróars  og  Helga),  en  þá 
liðvejzlu  eignar  Snorri  (Skm.  51.)  Hrólfi  kraka.  Margar  líkur 
lúta  þannig  að  þvi,  að  Norðurlönd  hafi  eigi  farið  með  öllu 
varhluta  af  umbrotum  þjóðabyltingarinnar  miklu,  heldur  hafi 
þar  gjörst  markverðir  viðburðir  og  verið  uppi  ríkir  herkon- 
ungar  á  þeim  öldum,  er  germönsk  stórveldi  risu  upp  hvert 
á  fætur  öðru  á  Suðurvegum,  og  smáríki  mynduðust  vestur  á 
Bretlandi.  Dæmi  hinna  suðrænu  höfðingja  hafa  líklega  hvatt 
höfðingja  á  Norðurlöndum  til  að  færa  út  ríki  sín  á  ýmsa 
vegu,  og  hefir  því  orðið  herskátt  víða  um  Norðurlönd  á  6. 
öldinni  öndverðri,  og  minning  nokkurra  helztu  manna  og  við- 
burða  frá  þeim  tímum  haldist  lengi  við  hjá  niðjum  þeirra. 
Eftir  fall  Hugleiks  er  ekki  getið  neinna  herferða  suður  um 
haf  í  sögum  Frakka,  heldur  vísar  svo  til  í  frakkneskum  rit- 
um,  að  Saxar,  Ytar  eða  Jótar  (Eutii,  Euthiones)  og  Danir  hafi 
hlotið  að  beygja  sig  fyrir  veldi  Frakka  á  6.  öld  (sjá  Ant. 
Tidskr.  f.  Sv.  11.  4.  1 — 34).  Þó  minnist  Venantius  Fortuna- 
tus  (um  580)  á  herhlaup  danskra  víkinga  á  Norður-Frísland, 
og  bíða  þeir  þar  ósigur.  Hafa  þessi  óhöpp  líklega  fælt  vík- 
inga  um  langan  aldur  frá  ríki  Frakka,  þar  sem  svo  traustar 
varnir  voru  fyrir.  Prokopios  getur  um  herför  Engla  frá 
Bretlandi  gegn  Vörnum  við  Rínarósa  á  fyrri  helmingi  6.  ald- 
ar,  en  eftir  það  munu  Englar,  þeir  er  Bretland  bygðu,  hafa 
lagt  niður  sjóferðir^),  og  á  seinni  helmingi  6.  aldar  hættir 
tólksstraumurinn  yfir  Englandshaf  vestur  til  Bretlands^).  Fyrir 
lok  6.  aldar  fer  kristni  að  breiðast  út  meðal  Engla,  en  henni 
fylgir    ritlistin,    og    verður    það    til    þess,   að  hin  fornu  fræði 

1)  Þótt  eigi  sc  reiður  að  henda  á  þessu,  þá  eru  frásögur  Yngl.  um 
herferðir  Svíakonunga  miklu  sennilegri  og  eðlilegri  en  sagnir  Saxa, 
sem  heldur  að  Danakonungar  hafi  frá  alda  öðli  herjað  vestur  um  haf 
(sbr.  Norm.  I.  12).  2)  Gibbon,  ch.  XXXVIII.  3)  MtiHenhpff:  D.  A, 
II.  98-99, 


2Ö 

þjóðarinnar  týnast  ekki  með  öllu,  þótt  nýja  trúin  sópi  reyndar 
miklu  af  þeim  burtu.  Um  sömu  mundir  virðist  meiri  kyrð 
en  áður  vera  komin  á  í  norðurátt,  því  að  iir  þessu  höfum 
vér  litlar  sem  engar  sögur  samtíðarmanna  þaðan  svo  öldum 
skiftir,  og  virðist  þá  sambandinu  milli  Norðurianda  og  Suð- 
urvega  slitið  að  mestu,  svo  að  Norðurlönd  verða  langa  hrið 
því  nær  útilokuð  frá  umheiminum,  og  má  svo  að  orði  kveða, 
að  þau  hverfi  úr  sögunni  eftir  daga  Jornandess  og  Prokopiosar 
alt  til  loka  8.  aldar,  er  víkingaferðir  hetjast  þaðan  vestur  og 
suður  um  haf.  Mun  það  hafa  valdið  miklu  um  einangrun 
Norðurlanda,  að  slafneskar  þjóðir  (Vindur)  settust  á  6.  öld- 
inni  í  lönd  þau  suður  frá  Eystrasalti  og  austur  frá  Saxelfi  til 
Vislu,  er  Germanar  höfðu  látið  í  eyði,  þá  er  þeir  fóru  suður, 
og  urðu  þá  germanskar  þjóðir  hvergi  í  nágrenni  við  Norður- 
lönd,  er  stundir  hðu,  nema  Saxar  á  Holtsetalandi  og  Frísir 
fram  með  Englandshafi.  Það  má  ráða  af  sögu  Prokopiosar 
um  norðurför  Herúla  (frá  ríki  Gefða  á  Ungverjalandi,  ná- 
lægt  530)  að  um  þær  mundir  hafi  mikil  lönd  verið  í  eyði 
fyrir  norðan  bygðir  Slafa,  en  þá  hefir  þó  germönsk  þjóð 
(Varnar)  haldist  enn  við  norður  við  Eystrasalt  í  (í  Meckien- 
burg),  því  að  hana  hittu  Herúlar  áður  en  þeir  færi  um  lönd 
Dana.  En  skömmu  síðar  munu  Vindur  hafa  brotið  undir  sig 
hin  fámennu  lönd  austan  Elfar,  og  hafa  þá  Varnar  ef  tii  vill 
hörfað  undan  vestur  að  Rínarósum  undir  verndarvæng  Frakka, 
því  að  þar  getur  Prokopios  þeirra  á  dögum  Þjóðbjarts  Frakka- 
konungs  (534 — 47),  sem  nú  var  á  vikið,  og  eiga  þeir  þá  ýms 
viðskiíti  við  Engla  (á  Bretlandi),  er  höfðu  fyrrum  (á  dögum 
Tacituss,  sjá  Germ.  40)  búið  í  grend  við  þá  fyrir  austan 
Saxelfi.  Annars  virðast  Sváíar  (lat.  „Suebi")  hafa  verið  að- 
alþjóðin  austan  Elfar,  áður  en  Vindur  komu,  og  hefir  óljós 
minning  þeirra  og  lands  þess,  er  þeir  bygðu,  haldist  í  sög- 
unni  um  „Sváfni  kouung  á  Sváfalandi"  í  Eddukvæðunum 
(Hkv.  Hjörv.).  Eftir  Vidsið  hafa  Sváfar  einhverntíma  verið 
nágrannar  Engla  (náiægt  „Fifeidor"  o;  Ægisdyrum?),  og  sýn- 
ast  þeir  hafa  verið  nákomnir  Langbörðum  og  „Myrgingum" 
(í    „Maurungania"    o:   Mornalandi?i),   sem  Vidsið  lætur  Aðils 


(Eadgils)  ráða  fyrir,  niág  Álfvina  (Albuins)  Langbarðakon- 
ungs,  hins  siðasta  herkonungs,  er  kom  fótum  undir  germanskt 
ríki  á  rústum  hins  forna  Rómaveldis  (568).  Álfvini  hafði 
kollvarpað  ríki  Gefða  með  fulltingi  Avara,  er  komu  austan  úr 
Asíu  og  settust  að  á  Ungverjalandi  eftir  miðja  6.  öld,  en  síð- 
an  vann  hann  sér  ríki  á  ítah'u,  og  voru  þá  saxneskar  her- 
sveitir  (20,000  hermanna)  í  Hði  Langbarða,  en  þær  sneru 
aftur  heimleiðis  nokkru  siðar  (571 — 72).  Höfðu  þá  Sváfar 
sezt  í  land  þeirra  fyrir  vestan  Elfi,  og  munu  þeir  hafa  hrokk- 
ið  undan  ofurefli  Vinda,  en  runnið  síðan  saman  við  Saxa. 
Enn  er  getið  germanskra  (gotneskra)  hersveita  við  Vislu-ósa 
á  6.  öid,  og  tekið  fram,  að  Germanar  hafi  verið  tregir  til  að 
sleppa  ráðum  yfir  löndum  þeim,  er  þeir  höfðu  átt  fyrir  aust- 
an  Saxelfi^).  Það  má  telja  víst,  að  ærið  margt  sögulegt  hafi 
gjörst  í  viðskiftum  germanskra  og  slafneskra  þjóðflokka,  er 
Slafar  (Vindur)  sóttu  vestur  að  Elfinni,  og  ætla  sumir  fræði- 
menn,  að  endurminningar  um  þá  viðburði  sé  að  finna  í  Her- 
vararsögu  (þar  sem  sagt  er  frá  viðureign  Gota  og  Húna)  og 
Vilkinasögu  (er  dregur  ef  til  vill  nafn  af  Vilzum,  slafneskum 
þjóðflokki  í  Brandenburg  og  Pommern).  En  alt  er  þetta  vafa 
bundið,  enda  hafa  samtíðarmenn  því  nær  engin  tíðindi  að 
segja  úr  þessum  heiðnu  löndum,  því  að  sögur  voru  eigi 
færðar  í  letur  hjá  germönskum  þjóðum  um  þær  mundir,  nema 
helzt  hjá  Frökkum  (Gregorins  frá  Tours,  Fredegar),  og  er 
þar  lítt  getið  um  aðrar  þjóðir  en  þær,  sem  Frökkum  voru 
háðar  eða  þeir  áttu  ófrið  við,  svo  sem  Avara  (er  sumir  köll- 
uðu  Húna),  Slafa  (er  voru  lengi  liðsmenn  og  undirmenn 
Avara),  Frísi  við  Englandshaf,  og  Saxa,  er  áttu  bústaði  milli 
Rinar  og  Saxelfar  og  alt  norður  að  Egðu,  en  þeir  munu  hafa 
samlagað  sér  ýmsa  náskylda  þjóðflokka  um  þær  slóðir,  og 
þeir  héldu  fornum  siðum  (heiðni  og  fólkstjórn)  lengst  allra 
germanskra  þjóða  fyrir  utan  Norðurlönd^).  Hvorki  Saxar  né 
Frísir  höfðu  konunga  yfir  sér^),  heldur  skiftust  í  marga  smá- 


1)  Mtillenhoff:  D.  A.  II.  95  eftir  „Cosmographus  Ravennas",  sbr. 
Vidsið.  2)  Ethicus  Istricus  nefnir:  „Chugnos,  Frisios,  Danos  .  .  .  . 
degentes  ultra  omnia  regna  terrarum".  3)  Frisir  ef  til  vill  um  eitt 
skeið,  sbr.  h.  a.  fr.  13.  bls.  n.  2. 


SÖ 

flokka  (kynkvíslir)  og  voru  foringjar  þeirra  í  ófriði  nefndir 
hertogar,  en  þar  sem  þeir  lögðu  lönd  undir  sig,  eins  og  á 
Englandi,  gjörðu  margir  ættflokkar  samband  sín  á  miUi  og 
tóku  einn  höfðingja  yfir  sig  til  sóknar  og  varnar,  og  varð 
svo  úr  þessu  ættgengur  konungdómur  í  hinum  hernumnu  lönd- 
um.  Frá  því  að  iandnámsferðunum  til  Englands'er  iokið  (um 
575)  og  til  daga  Karls  mikia  (seint  á  8.  öld)  fara  litlar  sögur 
af  Söxum  á  meginiandinu,  og  um  viðskifti  þeirra  við  Dani 
á  þessum  öldum  vitum  vér  ekkert  sem  teijandi  sé,  því  að 
það  sem  stendur  í  fornsögum  vorum  og  hjá  Latínu-Saxa, 
sagnaritara  Dana  (á  12. — 13.  öld),  er  líklegt  að  staíi  mest- 
megnis  frá  seinni  viðburðum,  er  munnmælin  hafi  heimfært  til 
fornaldanna.  Nú  er  horfin  skíma  sú,  er  lagði  á  sögu  Norð- 
urlanda  á  þjóðflutningatímanum  frá  suðrænum  sagnaritum  og 
fornenskum  hetjukvæðum,  og  grúfir  eftir  það  dimm  þoka  yfir 
öliu  því  er  Norðurlönd  snertir,  unz  hermanna  þaðan  er  getið 
í  vesturvíking  (eftir  790). 

Fornleifafræðin  bendir  greinilega  til  þess,  að  íbúar  Norð- 
urlanda  hafi  litlar  samgöngur  haft  við  aðrar  þjóðir  frá  því 
seint  á  6.  öld  til  loka  8,  'aldar,  en  mikilsháttar  breytingar 
hafi  um  þær  mundir  orðið  á  háttum  þeirra  og  herbúnaði. 
Áhrifin  frá  Rómaveldi  hverfa,  og  þjóðerni  Norðurlanda  verð- 
ur  sjálfstæðara  en  áður.  Þá  er  orðið  títt  að  ieggja  vopn  í 
hauga  hjá  dauðum  mönnum,  sem  einatt  eru  brendir.  Þá  er 
líka  farið  að  tiðkast,  að  reisa  bautasteina  með  rúnum  (í  Sví- 
þjóð  og  Noregi).  Sverðin,  er  fundist  hafa  í  jörðu  frá  þess- 
um  öldum,  eru  oftast  úr  tómu  járni  eða  stáli,  skrautlaus  og 
klúrari  og  sterklegri  en  títt  var  áður,  og  sama  er  um  aðrar 
fornmenjar  að  segja,  Einkennilegar  sylgjur,  sem  hafa  eigi  tíðk- 
ast  fyr,  koma  nú  til  sögunnar.  Enn  fremur  verður  gagn- 
gjörð  breyting  á  rúnaletrinu,  er  stundir  liða,  og  mállýzka 
Norðurlandaþjóða  verður  talsvert  frábrugðin  öðrum  germönsk- 
um  tungum.  Viðbrigðin  eru  svo  mikil,  að  sumir  hafa  hald- 
ið,  að  nýjar  þjóðir  hafi  komið  til  Norðurlanda  á  þessu  tíma- 
bili,  og  sezt  að  í  Svíþjóð  (nálægt  Leginum)  og  í  Noregi,  þar 
sem  flestar  minjar  þessara  alda  hafa  fundist,  en  engin  gild 
rök  eru  til  þess,  heldur  bendir  alt,  sem  oss  er  kunnugt  um 
þjóðirá  Norðurlöndum  af  frásögnum  Jornandess  og  Prokopiosar 


3i 

og  hetjukvæðum  Forn-Engla  á  það,  að  sama  fólk,  er  Norð- 
lönd  bygði  á  fyrra  helmingi  6.  aldar  (og  þar  á  undan),  hafi 
haldist  þar  við,  kynsióð  eftir  kynslóð,  og  átt  enn  óðul  á  sömu 
stöðvum  á  víkingaöldinni.  Þegar  þessir  þjóðflokkar  (Svíar, 
Gautar,  Danir,  Jótar,  Raumar,  Rygir,  Hörðar  o.  fl.)  urðu  við- 
skiia  við  flestar  nánustu  frændþjóðir  sínar  í  suður-  og  vestur- 
átt,  sem  tóku  við  kristni  á  undan  þeim,  hafa  þeir  farið  að 
iifa  útaf  fyrir  sig  og  búa  að  sínu,  og  tekið  smám  saman 
sjálfstæðum  menningarframförum.  Þegar  fram  iiðu  stundir, 
hafa  þjóðir  þessar  verið  orðnar  þroskaðar  til  nýrra  hugsjóna, 
skáldskapar  og  stórvirkja,  er  koma  fram  á  víkingaöldinni,  en 
einstök  atriði  þeirrar  þroskasögu  eru  móðu  og  myrkri  huiin,  og 
hljóta  ávait  að  vera  það.  Sumir  hafa  ætiað,  að  trúarhug- 
myndir  Norðuriandabúa  hafa  tekið  mikium  stakkaskiftum  á 
þessum  öidum,  eða  einkaniega  á  víkingaöidinni,  enda  hafa 
margir  fræðimenn  það  fyrir  satt,  að  Freyr  og  Baidr  sé  að 
eins  klofningar  úr  himin-  eða  ijósgoðinu  Tý,  og  Óðinsdýrk- 
unin  hafi  fyrst  snúist  í  hernaðarátt  hjá  Vestur-Germönum  og 
flutst  þaðan  til  Norðurlanda.  Það  hefir  þótt  óiíklegt,  að  trú- 
ariíf  þjóðanna  á  Norðuriöndum  hafi  verið  auðugra  eða  goð- 
sögur  þeirra  fulikomnari  og  fjölskrúðugri  en  frænda  þeirra  á 
Þýzkaiandi  um  sömu  mundir,  en  af  goðsögum  Þjóðverja  finn- 
ast  að  eins  iitiar  og  iitiausar  ieifar.  Þetta  er  þó  iítið  að 
marka,  þar  sem  öii  forneskja  var  harðiega  kveðin  niður  hjá 
Þjóðverjum,  er  kristnin  ruddi  sér  þar  til  rúms,  og  er  því 
engin  furða,  þótt  goðsagnaleifar  þeirra  sé  stórum  fátæklegri 
en  þær  sem  varðveitst  hafa  úti  á  íslandi,  þar  sem  sérstök 
skiiyrði  voru  fyrir  viðhaldi  þeirra.  Sumt  í  gömium  kvæðum 
Þjóðverja  minnir  á  ummæii  Vöiuspár  um  upphaf  heims  og 
ragnarök,  þótt  það  sé  ait  i  moium,  og  tvímæii  geti  ieikið  á 
því,  eins  og  flestu,  er  að  germanskri  goðafræði  iýtur.  Það  er 
að  miklu  leyti  tómar  getgátur,  sem  fræðimenn  hafa  sett  fram 
um  aldur  og  uppruna  norrænnar  goðatrúar  og  goðsagna.  og 
hiutdeiid  ýmissa  þjóða  í  þessu,  en  hitt  er  víst,  að  hjá  arisku 
þjóðflokkunum  austur  í  Asíu  (Indum  og  írönum)  hafa  fund- 
ist  trúarhugmyndir  mjög  iíkar  þeim,  sem  oss  eru  kunnar  frá 
Eddu  og  Eddukvæðunum,  og  er  bágt  að  verjast  þeirri  hugs- 
un,   að    margt   af  sHku    sé   runnið  af  sömu  rótum,  þar  sem 


allar  ariskar  þjóðir  eru  af  sama  ættstofni  upphaflega.  En 
hvað  sem  því  líður,  bendir  frásögn  Prokopiosar  um  trúar- 
brögðin  á  Norðurlöndum  á  það,  að  þau  hafi  á  hans  dögum 
hneigst  eindregið  í  hernaðaráttina,  og  það  skiftir  hér  meslu, 
að  hernaðurinn  var  þá  þegar  nátengdur  goðadýrkuninni, 
hverjum  breytingum  sem  trúarbrögðin  kunna  að  hafa  tekið 
eftir  það  í  einstökum  greinum. 

Sjálfsagt  hafa  eigi  all-litlar  breytingar  orðið  á  ríkjaskip- 
un  Norðurlanda  á  6. — 8.  öld,  þótt  oss  sé  ókunnugt  um  flest, 
er  að  því  lýtur.  Þá  er  Norðurlönd  fara  að  koma  fram  í 
dagsbirtu  sögunnar  á  9.  öld,  eru  komln  á  fót  tvö  meginriki 
(i  Svíþjóð  og  Danmörku)  auk  smáríkjanna  í  Noregi,  og  ræð- 
ur  að  hkindum,  að  styrjaldir  hata  orðið  samfara  stofnun 
hinna  stærri  ríkja.  Frá  því  vér  höfum  fyrst  spurnir  af  Norð- 
urlöndum,  hafa  konungar  ráðið  þar  ríkjum,  og  þótt  þeir  hefði 
flestir  smáríki  tii  forráða,  þá  sýnast  samt  stærri  ríki  hafa 
myndast  nokkuð  snemma,  l)æði  í  Svíþjóð  (sbr.  Tac. :  Germ. 
43)  og  i  Danmörku  (ríki  Hróars  og  Hrólfs  kraka  á  5. — 6. 
öld),  og  yfirkonungar  (þjóðkonungar)  fengið  vald  yfir  ýmsum 
smákonungum,  líkt  og  á  Englandi,  þar  sem  lengi  voru  7 — 8 
smáriki  og  stundum  einn  yfirkonungur.  Prokopios  telur  13 
þjóðflokka  og  jafnmarga  konunga  á  Kjalarskaganum  (um 
miðja  6.  öld),  en  Cassiodorus  virðist  hafa  heyrt  getið  um  25 
þjóðflokka  á  sama  svæði,  og  gæti  það  bent  á  sameiningu  smá- 
rikja  á  fyrri  helmingi  6.  aldarinnar,  þótt  eigi  sé  fyllilega  tak- 
andi  mark  á  þvi,  með  þvi  að  Prokopios  hefir  iíklega  haft 
fremur  óljósar  fregnir  af  fylkiskonungum  eða  þjóðflokkum  i 
Noregi,  en  þekt  helzt  til  Svia  og  Gauta,  þar  sein  verzlunar- 
vegur  þeirra  hefir  legið  suður  til  Vislu-ósa  og  þaðan  suður 
(og  aufitur)  til  Rómaveldis  (og  Miklagarðs),  eins  og  fyr  var 
getið  um.  Eftir  að  lengra  sækir  fram  á  6.  öldina,  er  ekki 
öðru  til  að  dreifa  en  innlendum  sögusögnum,  sem  litið  er  á 
að  græða  og  valt  að  treysta,  þar  sem  þær  hafa  svo  lengi 
gengið  mann  fra  manni.  Flestir  viðburðir  frá  þessum  öldum 
eru  eðlilega  horfnir  í  djúp  gleymskunnar,  en  þó  eru  líkindi 
tii,  að  þá  hafi  verið  uppi  sumir  þeirra  fornkonunga,  er  sagt 
er  frá  i  fornaldarsögum  vorum,  svo  sem  Ivarr  viðfaðmi  og 
Haraldr  hilditönn,  en  saga  þeirra  er  svo  ofin  saman  við  skáld- 


legar  ýkjur  og^öfgar  og  skreytt  með  svo  villandi  töfralitum, 
að  sannsögulegi  kjarninn  verður  ekki  áreiðanlega  fundinn. 
Eins  og  Beov.  bendir  til  þess,  að  sögurnar  um  Hrólf  kraka 
og  ættmenn  hans  sé  ekki  tilhæfulausar  með  öllu,  svo  má 
geta  nærri,  að  einhver  fótur  sé  fyrir  sögunum  um  Ingjald 
illráða,  ívar  víðfaðma  og  Harald  hilditönn,  þótt  undir  þær 
renni  engar  stoðir  af  útlendum  rótum.  En  eigi  verður  full- 
yrt  neitt  um  stærð  ríkis  þeirra,  né  tinii  sá  tiltekinn  nákvæm- 
lega,  er  þeir  hafa  verið  uppi. 

A  7.  öid  er  þjóðabyltingunni  miklu  lokið ;  þá  eru  ríki  Rygja, 
Herúla,  Vandala,  Borgunda,  Austgota,  Gefða  og  Sváfa  liðin 
undir  lok,  en  aftur  á  móti  eru  komin  í  fast  horf  ríki  Lang- 
Barða  á  ítairti,  Vestgota  á  Spáni,  Frakka  í  Gallíu  (Frakklandi) 
og  Engla  á  Bretlandi  (Englandi).  Saga  þessara  þjóða  gengur 
um  þær  mundir  mest  af  innanlands-óeirðum,  en  segir  lítið 
eða  ekkert  frá  hinum  fjarlægari  þjóðum,  svo  sem  Norður- 
landabúum,  sem  líklegt  er  að  haíi  einnig  háð  stríð  innan- 
lands  og  herjað  í  Austurveg,  en  virðast  eigi  hafa  átt  nein 
viðskifti  við  þessar  frændþjóðir  sínar,  nema  ef  Jótar  hafa 
stöku  sinnum  komið  til  Englands  í  friðsamlegum  erindum, 
sem  virðist  mega  ráða  af  því,  að  í  lögum  Ina  Vestur-Saxa- 
konungs  (688—725)  er  gjört  ráð  fyrir,  að  Jótar  komi  stund- 
um  tii  Englands  og  eigi  þar  dvöl^).  Verzlunarsambandið  miiii 
Norðurianda  og  Miklagarðs  virðist  hafa  beðið  hnekki  eða 
slitnað  með  öiiu  eftir  að  kom  fram  á  6.  öldina^),  enda  urðu 
þá  talsverðar  breytingar  á  þjóða-  og  ríkjaskipun  í  eystra  hluta 
Evrópu.  Hinar  ósiðuðu  þjóðir  í  þeim  löndum  (Finnar,  Lettar 
(er  Tacitus  kallar  Aestyi  o:  Eistr),  Bolgarar,  Slafar,  Avarar 
0.  fl.)  koma  Htt  fram  i  Ijós  sögunnar  á  þessu  tímabili,  nema 
að  svo  miklu  leyti,  sem  þær  eiga  einhver  viðskifti  við  ríki 
Miklagarðskeisara,  eða  við  hin  germönsku  ríki.  sem  nú   voru 

1)  G.  Lombardi  Archœonomia,  p.  148:  De  illis  qui  possunt  et 
debent  de  jure  cohabitare  et  remanere  in  regno  Brittanniæ  .  .  .  „Juti 
.  .  .  cum  veniunt,  suscipi  debent  et  protegi  in  regno  isto,  sicut  conjur- 
ati  fratres,  sicut  propinqui  et  proprie  cives  regni  hujus.  Exierunt  enim 
quondam  de  nobili  sanguine  Anglorum  . . .  et  Anglici  de  sanguine  iUorum, 
et  semper  efificiuntur  populus  unus  et  gensidem".  2)  0.  Montelius :  Svi 
hiat.  I.  297. 

3 


u 

nefnd,  og  eru  það  helzt  Frakkar,  voldugasta  og  víðlendasta 
þjóðin,  sem  Slöfum  lendir  saman  við  á  dögum  Samós  (Sáms?) 
Slafakonungs.  Samó  var  frakkneskur  að  ætt  og  gjörðist  for- 
ingi  Slafa,  er  þeir  brutust  undan  oki  Avara  á  7.  öld  (623), 
stofnaði  hann  voidugt  riki  meðal  þeirra  í  Bæheimi  og  á  Mæri, 
og  varði  það  harðfengilega  fyrir  ágangi  annara  þjóða.  Dago- 
bert  (I.)  Frakkakonungur  (f  638)  fór  með  her  á  hendur  hon- 
um  árið  630,  og  vildi  kollvarpa  riki  hans,  en  beið  ósigur,  og 
varð  að  láta  sér  nægja  vörn  gegn  Slöfum.  Það  er  sagt,  að 
Dagobert  hafi  haft  Saxa  í  liði  sínu,  þótt  annars  væri  lítil  vin- 
átta  milli  Frakka  og  Saxa,  en  báðar  þessar  frændþjóðir  hata 
verið  óvinir  Slafa  og  staðið  stuggur  af  þeim.  Eftir  daga 
Samós  (f  658)  virðist  hið  mikla  ríki  hans  hafa  •sundrast  aftur, 
eins  og  títt  er  hjá  þjóðum  á  bernskuskeiði.  En  eigi  er  það 
ólíklegt,  að  sögur  af  frægð  hans  og  afreksverkum  hafi  borist 
tii  Norðurlanda  (frá  Söxum),  og  gat  bæði  dæmi  hans  og 
ýmissa  voldugra  þjóðhöfðingja  meðal  Frakka  (Ghlothars  II.  og 
Dagoberts  I.)  og  Engla  (Eadvins  f  683,  Ósvaids  f  642  og 
Penda  f  655)  haft  áhrif  á  hugi  höfðingja  á  Norðurlöndum, 
og  komið  þeim  til  að  hefjast  handa  og  reyna  að  auka  vaid 
sitt  með  því  að  leggja  smáríki  undir  sig  og  gjörast  einvalds- 
konungar  eða  þjódkonungar,  enda  lýtur  flest  að  því,  að 
heimfæra  megi  til  7.  aldarinnar  það  sem  sögur  vorar  segja 
um  ríki  þeirra  Ingjalds  iilráða  og  Ivars  viðfaðma  með  Sví- 
umi).  Þess  er  getið  hér  að  framan,  að  það  má  ráða  af  sam- 
anburði  á  sögum  vorum  við  fornenskar  frásagnir  (í  Beov.  og 
Vidsið),  að  þeir  Hróarr  og  Hrólfr  kraki  hafi  ráðið  fyrir  Dön- 
um,  og  Óttarr,  Áli  og  Aðils  fyrir  Svíum  á  fyrra  helmingi  6.  ald- 
ar  (sbr.  P.  Fahlbeck  i  Ant.  Tidskr.  f.  Sver.  VIII  (2)  68.-69. 
bls.,  þar  sem  bardagi  þeirra  Aðils  og  Ála  er  settur  um  540). 
Milli  Aðils  og  Ingjalds  illráða  hefir  Ynglingatal  3  ættliði  (Ey- 
stein,  Yngvar,  Braut-Önund)  og  má  eftir  því  setja  upphaf 
ríkis  Ingjalds  illráða  snemma  á  7.  öld  (um  630—40),  en  viður- 

1)  Sumir  hafa  rengt  tilveru  ívars  vfðfaðma,  af  þvi  að  hans  sé 
að  eins  getið  á  Islandi,  en  líklegt  virðist,  að  við  hann  sé  átt  i  ættar- 
tölum  Mac  Firbis  {„On  the  Fomorians  and  the  Norsemen^^  útg.  A. 
Bugge,  Chr.  1905,  29.  bls.),  ^^&r  sem  neíndar  er  ívarr  hinn  gamli  (mikli), 
œttfaðir   margra  höfðingja  á  Skotlandi,  írlandi  og  NorðurlöndiMn. 


eign  hans  og  Ivars  víðfaðma  nálægt  miðri  öldinni.  Það  sýn* 
asl  nú  svo  miklar  öfgar  sem  segir  um  víðáttu  ríkis  Ívars 
(víðfaðma)  og  einkanlega  mælir  svo  margt  á  móti  því,  að  hann 
hafi  ráðið  fyrir  „íimta  hlut  Englands*',  að  margir  fræðimenn 
á  vorum  tímum  hafa  hneigst  til  að  telja  sögu  hans  mark- 
leysu  eina  (sbr.  Joh.  Steenstrup :  Norm.  I.  12—13).  Hann 
er  talinn  forfaðir  „Loðbrókarsona",  er  koma  svo  mjög  við 
sögu  Englands  um  870,  og  hefir  það  getað  valdið  því,  að 
honum  var  síðar  eignað  ríki  á  Englandi.  En  þótt  margt  sé 
ýkt  í  sögu  hans,  mun  hún  þó  varla  vera  tilhæfulaus  með 
öllu.  Hún  stendur  í  nánu  sambandi  við  sögu  Ingjalds  illráða, 
og  má  rekja  þær  frásagnir  til  rita  Ara  fróða,  hins  skilríkasta 
höfundar^),  og  þótt  „Sögubrot"  (leifar  Skjöldungasögu)  hafi 
á  sér  talsverðan  ýkjublæ,  þá  virðist  samt  margt  í  þeirri  frá- 
sögn  koma  vel  heim  við  timann  og  ýms  atvik,  sem  kunn  eru 
annarsstaðar  að.  Hrekkjabrögð  þau,  er  Ivarr  beitir  til  að 
auka  riki  sitt,  eru  mjög  áþekk  þeim,  sem  Hlöðver  (Ghlode- 
vech)  Frakkakonungur  beitti  snemma  á  6.  öld.  Frásagan 
um  æfilok  ívars  er  auðsjáanlega  runnin  frá  fornkvæði,  því  að 
þar  koma  enn  fram  hljóðstafir^),  og  orð  úr  skáldamáli  („reg- 
in"j.  Móðurnafn  ívars  („Móöld")  sem  stendur  i  Fms.  (1. 111), 
en  er  sjálfsagt  tekið  úr  Skjöldungasögu,  virðist  vera  saxneskt 
eða  þýzkt  (sbr.  Muotolt  Ark.  f.  n.  Fil.  II.  247),  enda  ersagt, 
að  Ívarr  hafi  eignast  „mikinn  hlut  Saxlands"  (Yngl.  45^). 
Þegar  þar  við  bætist,  að  sagan  um  viðureign  Aðils  og  Ála  stað- 
festist    (að    miklu    leyti)   af  fornenskum  hetjukvæðum  (Beov.), 

1)  Þaðan  mun  stata  það  sem  stendur  i  „Hist.  Norw".  („hinni 
skozku")  um  Ynglinga,  því  að  konungatalið  í  þeirri  bók  er  samtiljóða 
tali  Ara  (i  Islbk.)^  en  nokkuð  frábrugðið  þvi,  sem  stendur  i  Yngl.  Snorra 
(sbr.  S.  Bugge:  Aarb.  f.  nord.  Oldk.  1873).  2)  Sbr.  „helgráðr  - 
hygst",  „hér  mnn  ek  standa  |  ok  héðan  segja",  Hænir  —  hræddastr", 
„Hermóðr  —  hugaðr,"  Heiradallr  —  heimskastr"  o.  s.  frv.  3)  Sbr. 
orð  Snorra:  „Ivarr  víðfaðmi  lagði  undir  sik  alt  Sviaveldi,  hann  eign- 
aðist  ok  alt  Danaveldi  ok  mikinn  hlut  Saxlands  ok  alt  Austrriki  ok 
hinn  fimta  hlut  Englands"  við  orðin  i  Herv.  16.  k. :  j,Ivarr  .  .  .  lagði 
undir  sik  Sviaveldi,  hann  vann  ok  Danaveldi  ok  Kúrland  ok  Saxland 
ok  öll  austurríki  .  .  .  hann  réð  ok  vestra  Saxlandi  ok  vann  einn  hluta 
Englands"  .  .  Það  virðist  auðsætt,  að  Saxland  á  fyrra  staðnum  i 
Herv.  sé  ritvilla  fyrir  Sámland. 

3* 


36 

og  frásögnin  um  útför  Haralds  hilditannar  af  uppgrefti  fornra 
hauga,  og  „Sögubroti"  ber  saman  við  Óttar  hinn  háleygska^) 
um  Skíringsal  sem  almennan  samkomustaö  Víkverja,  pá  verð- 
ur  Ijóst,  að  Skjöldungasaga  er  ekki  tóm  markleysa,  heldur 
risin  af  fornum  munnmælum,  auðvitað  misjafnlega  skiiríkum. 
Þá  sýnist  því  síður  vera  gild  ástæða  til  að  rengja  Ynglinga- 
tal  Þjóðólfs  frá  Hvini  um  nánustu  niðja  Aðils  (og  ekki  lík- 
legt  að  Eysteiui  sé  ranglega  skotið  inn  í  tal  Uppsalakonunga, 
eins  og  P.  A.  Munch  hefir  getið  til,  N.  F.  H.  I.  304).  Það 
er  lítið  sagt  um  Yngvar  og  Önund  annað  en  að  þeir  herjuðu 
til  Eistlands  (Yngl.  36.-37.  k.),  og  er  sú  frásögn  í  engan 
stað  óh'kleg.  Sagan  um  upphaf  og  athafnir  Ingjalds  illráða 
er  hk  því,  sem  hún  sé  ósvikin  fornsaga,  og  styrkist  mjög  af 
sænskum  örnefnum,  sem  í  henni  standa  (Myrkvafjörðr,  Sili), 
og  mannaheitum  sem  eru  sérstaklega  sænsk,  svo  sem  Algautr 
(Algauti),  Gauthildr,  Gautviðr,  Fólkviðr  og  einkum  Huiviðr, 
sem  stafsett  er  eftir  sænskum  framburði,  og  auðsjáanlega 
komið  beina  leið  frá  Svíþjóð,  því  að  annars  hefði  það  átt  að 
vera  Hólmviðr  (samkvæmt  framburði  Norðmanna  og  Íslend- 
inga).  Loks  er  þess  að  gæta,  að  Herv.  teiur  ætt  Ívars  víð- 
faðma  til  Heiðreks  úlfhams  og  Angantýs,  konunga  á  Reið- 
gotalandi  (sem  sagan  telur  sama  land  og  Jótland),  og  „Sögu- 
brot"  lætur  Ívar  einnig  eiga  þar  ríki  (o:  á  Jótlandi),  en  nú 
vill  svo  vel  til,  að  hinn  eini  konungur  Dana,  sem  útlendir 
rithöfundar  nafngreina  frá  því  snemma  á  6.  öld  til  þess  seint 
á  8.  öld,  virðist  hata  heitið  Angantýr,  og  ráðið  yfir  Jótlandi. 
Svo  segir  i  æfisögu  Wilbrords  (Willibrords),  kristniboða 
Frísa,  er  hinn  enski  fræðimaður  Alkvin  (f  804)  hefir  skrá- 
sett,  að  Wilbrord  hafi  farið  (sjóleiðis)  frá  Frislandi  á  fund 
„Ongendus"  („Ungendus"  sbr.  „Ongenþeov"  í  Beov.)  Dana- 
konungs,  en  eigi  getað  snúið  honum  til  kristni,  og  með 
því  að  þar  er  talað  um  „konunga"  Dana  („reges  scelestos") 
virðist  auðsætt,  að  „Ongendus"  hafi  ekki  verið  einvaldur 
í  Danmörku.  Þetta  er  um  700  (698),  líklega  eftir 
daga   Ivars    viðfaðma.     Með   því    að  Angantýr  er  mjög  fátítt 

1)    Frásðgn    Óttars   hefir   Álfráðr   (Alfred)  hinn  ríki  Englakonung* 
nr  (t  901)  skrásett  (sjá  Tim.  Bmfél.  V.  164-158). 


87 

nafn,  en  kemur  þó  síðar  fram  í  ætt  Danakonunga  („Angandeo" 
hjá  Einhard  árið  811),  má  ætla,  að  konungur  þessi  („Ong- 
endus"  =  Angantýr)  hafi  verið  einn  af  ættmönnum  ívars 
víðfaðma,  er  sögurnar  telja  meðai  niðja  Angantýs  (=„Ongen- 
þeovs"  iSr/akonungs  í  Beov.  og  Vidsið).  Eftir  „Sögubroti" 
heíir  Ívarr  víðfaðmi  ráðið  skamma  stund  fyrir  Sjálandi,  er 
hann  vann  með  vélum,  enda  getur  Saxi  hans  hvergi  í  Dana- 
sögum  sínum,  nema  ef  nafn  hans  dylst  í  „Sivarus",  sem  þar 
er  nefndur  saxneskur  höfHingi,  og  reynir  hann  að  sameina 
Danaveldi  en  biður  bana  í  viðureign  sinni  við  föður  Haralds 
hilditannari).  Um  forfeður  Haralds  hilditannar  eru  ærið  mikl- 
ar  missagnir  í  dönskum  og  íslenzkum  fornsögum,  og  verður 
ekkert  fullyrt  um  það,  hver  af  þeim  sé  sennilegust  eða  upp- 
haflegust,  og  sama  má  að  miklu  leyti  segja  um  sögu  Har- 
alds  sjálfs  og  einkanlega  eftirmanna  hans,  en  margir  sagn- 
frœðingar  hallast  þó  að  þeirri  skoðun,  að  einhver  fótur  sé 
fyrir  Brávallarbardaga  milli  Dana  og  Svía,  og  að  brátt  eftir 
hann  komi  Svíaveldi  og  Danaveldi  fram  sem  ríkisheildir  (ein- 
valdsdæmi)  ^).  En  fuUgiId  rök  þykir  skorta  til  þess,  að  hafa 
það  fyrir  satt,  er  sögur  vorar  herma  um  „Sigurð  hring"  og 
„Ragnar  loðbrók",  að  þeir  hafi  verið  einvaldskonungar  yfir 
öllu  Svíaveldi  og  Danaveldi  eftir  Brávallarbardaga,  og  ráðið 
yfir  ýmsum  undirkonungum,  enda  telur  Saxi  marga  konunga 
milli  þeirra  og  Haralds  hilditannar,  og  Sveinn  sagnaritari 
Akason,  fyrirrennari  Saxa,  hleypur  alveg  yfir  það  tímabil,  af 
því  að  honum  þykir  alt  er  að  því  lýtur,  miklum  vafa  bund- 
ið^).  Svo  mikið  virðist  þó  mega  ráða  af  sögnunum  um  þessa 
„yfirkonunga"  og  öðrum  atvikum,  að  náið  samband  hafi  ver- 

1)  Danska  arfsögnin  segir,  að  Danmörku  hafi  verið  skift  i  5  smáríki 
fyrir  daga  Haralds  hilditannar,  en  hann  hafi  siðan  orðið  einvaldur.  Arf> 
sögn  frá  Skáni  telur  smákonungana  5  sonu  „Ragnars  Álfbana"  (SRD. 
I,  2tí)  en  sumir  telja  þá  ekki  konungborna,  og  eitt  konungatal  (SRD.  I.  32) 
setur  þá  samtíða  „Guthridus"  (Goðröði?  sbr.  Guritha  hjá  Saxa).  2)  Steen- 
sirup  (Norm.  1.  13.)  hyggur  að  Harakir  hilditönn  hafi  verið  uppi  á  8.  öld,  en 
eins  má  gizka  á  7.  öld.  3)  Sambland  útlendra  og  innlendra  sagna 
veldur  nokkru  um  þetta.  Ragnarr  (Álfsbani)  og  Sigurðr  (hringr)  standa 
nœrri  Haraldi  hilditönn  í  arfsögn  Dana,  enn  annan  „Sigurð  Hring"  og 
annan  Ragnar  (o:  Ragnfreð)  virðftst  dönsk  konun^atöl  hafa  sgtt  í 
^tlend  sagnarit. 


S8 

ið    miUi    allra  Norðurlanda  um  upphaf  víkinga-aldarinnar,  og 
sögum    vorum    (Hkr.   58.  bls.,  H.  hárf.  14.  k.,  sbr.  Sögubrot 
X)    ber   saman  við  áreiðanleg  sagnarit  Frakka  (árbækur  Ein- 
hards)    um    það,    að  Vestfold  (og  fleiri  fylki  nálægt  Víkinni  í 
Noregi)  haíi  lotið  einvaldskonungum  Dana  á  öndverðri  9.  öld. 
Hins    vegar    er  saga  „Ragnars  loðbrókar"  mestmegnis  tómur 
skáldskapur.      Hann  er  frægastur  allra  víkinga  i  fornum  frá- 
sögum,  og  mikiar  ættir  frá  honum  taldar,  og  \>ó  veit   enginn 
með  vissu,  hvenær  hann  hefir  verið  uppi,  hverra  manna  hann 
hefir    verið,  hvaða  ríki  hann  hefir  ráðið,  eða  hver  afreksverk 
hann    hefir    unnið,  því    að   innlendu  (norrænu,  dönsku)  sagn- 
irnar    um    þetta  eru  fullar   af  missögnum  og  mótsögnum,   og 
útlend    rit    veita    engar    áreiðanlegar  leiðbeiningar.     „Ragnar 
loðbrók"  er  nokkurskonar  goðsagnahetja,  og  við  hann  og  sonu 
hans   eru    tengdar  fornar  víkingasögur  úr  ýmsum  áttum :  frá 
Bretlandseyjum    (saga    „Loðbrókarsona"  á  Englandi)  og  Suð- 
urlöndum,    frá    Noregi,   Svíþjóð  og  Austurvegi.     Að  h'kindum 
standa    ýmsir    fornkonungar    og  víkingahöfðingjar,    sem    vér 
þekkjum  nú  lítið  eða  ekkert  til,  bak  við  „Ragnar  loðbrók„  og 
sonu    hans,   sumir  ef  til  vill  samtiða,  en  sumir  ósamtíða,  því 
að  sögnin  reikar  jafnan   „eins  og  í  draumi  yfir  staði  og  stund- 
ir",  og  slengir  því  saman,  sem  á  ekki  saman  nema  nafnið,  og 
stundum    ekki    einu    sinni    það,    enda  eru  talsverðar  líkur  til 
þess,  að  flestir  danskir  og  norrænir  herkonungar  á  9.  öid  hafi 
verið   af   sama    ættstofni,    (sbr.   Ark.  XIX.  190),  sem  kendur 
hefir    verið    við    Ivar    víðfaðma  og  „Ragnar   loðbrók".     Kon- 
ungar   þeir,    er  ^Ynglingatal    og    aðrar    elztu    arfsagnir  Norð- 
manna  geta  um  sunnanvert  í  Noregi,  hafa  margir  sömu  nöfn 
eða  af  sama  stofni  og  konungar  Dana,  sem  Einhard  nefnir  um 
lok  8.  og  upphaf  9.  aldar,  og  niðjar  þeirra.    Yfirleitt  eru  dönsk 
(og  sænsk)  konungaheiti  tíð  í  ættum  smákonunga^á  Upplöndum 
og    í    Víkinni,    eftir    að    sannar    sögur    hefjast  þar.     Eins  og 
kunnugt    er,    rekur  Yngh'ngatal  ætt  einvaldskonunga  í  Noregi 
(Haralds  [híirfagra)    til    hinna  fornu  Uppsalakonunga,  og  þótt 
ýmsir  hafi  viljað  rengja  þá  sögu,  (sbr.  P.  A.  Munch  í  A  n.  0. 
1850,    Sars:    Udsigt:  2    I.    184),  þá  hefir  eigi  tekist  að  hrinda 
henni  með  fullum  rökum  (sbr.  A.  Kock  í  Sv.  h.  Tidskr.  1895, 
157—70,  G,  Storm  í  Ark.  XV.  107—47).      Hiqs  vegar  hafft 


89 

nokkrir  fræðimenn  (A.  Noreen,  H.  Schiick,  E.  H.  Lind)  tekið 
fram  ýmislegt  til  stuðnings  þeirri  ætlun,  að  Ynglingar  í  Nor- 
egii)  sé  komnir  frá  hinrii  austur-dönsku  konungsætt  á  Skáni 
(sem  Skjöldungasaga  hefir  ættfært  tii  Valdars  og  Hróars,  er 
Beov.  kallar  „frea  Ingvina").  Nú  stendur  það  í  Yngl.  43.  k. 
(eftir  Skjöldungasögu)  að  einn  af  þeirri  konungsætt  (Goðröðr 
bróðir  Hálfdanar  snjalla),  hafi  mægst  við  Uppsalakonunga,  og 
gengið  að  eiga  Ásu,  dóttur  Ingjalds  illráða,  enda  er  Ása  (sonar- 
dóttir  eða  systir  Ingjalds)  talin  Danadrotning  í  „Ann.  Lund". 
SRD.  L  227,  Sax.  VL  290.  sbr.  Miillenhoff:  D.  A.  V.322)  og 
Haraldr  hilditönn  eftirmaður  hennar.  Síðan  lætur  Skjöld- 
ungasaga  („Sögubrot")  ívar  víðfaðma  (Svíakonung)  gifta  Hræ- 
reki  konungi  „á  Selund"  Auði  dóttir  sína,  og  er  Haraldr 
hilditönn  þeirra  son.  Benda  þessar  sagnir  til  þess,  að  Yngl- 
ingar  (Skilfingar)  frá  Svíþjóð  og  í^kjöldungar  frá  Danmörku 
hafi  runnið  saman,  og  virðist  sú  ætt  hafa  síðan  breiðst  út  til 
Noregs.  Kemur  þar  fyrst  til  sögunnar  Eysteinn  konungur  á 
Heiðmörk,  sem  ýmist  er  kallaður  hinn  ríki  eða  hinn  illi  (ill- 
ráði,  liarðráði).  Hann  er  talinn  Goðröðarson  og  faðir  Ásu, 
konu  Hálfdanar  hvítbeins,  hins  fyrsta  konungs  af  Ynglinga- 
æit  í  Noregi,  en  hefir  ef  til  vill  verið  (faðir  Hálfdanar^)  og) 
upprunninn  frá  Danmörku  (sonur  Goðröðar  konungs  á  Skáni 
og  Ásu  illráðu?  sbr.  Ark.  XVÍII.  176).  Hann  herjar  frá 
Uppsölum  norður  yfir  Dofrafjall  og  leggur  Þrándheim  eða 
nokkurn  hluta  hans  undir  sig  (Hkr.  90.  bls.;  H.  hárf.  13.  k.; 
891.  bls.:  01.  s.  h.  147.  k.),  og  má  skoða  þær  herferðir  sem 
áframhald  af  landvinningum  ívars  víðfaðma  og  af  sama  toga 
spunnar;    tilraunir  til  að  færa  út  ríki  sitt  og  verða  sem  víð- 

1)  Sbr.  N.  hist.  Tidskr.  1911:  109.— 115.  bls.  Margt  er  vafasamt 
um  konungaheitin  fornu,  er  virðast  dregin  af  ættum,  og  má  nærri  geta, 
að  ættirnar  hafi  tengst  og  runnið  saman,  og  skáldin  þvi  leyft  sér  að 
hafa    j'ms    þessara    heita  um  sömu  ættina.     Svo  kallar    Þjóðólfr    hvin- 

verski  Aðils  „bragnings  bur"  og  Eystein  „sikling".  Haraldr  hárfagri 
er  kallaður:  „skjöldungr",  Olafr  helgi  „skjöldungr"  og  „skilfingr",  2) 
Það  mælir  þó  á  móti  þessu,  að  niðjur  Hálfdanar  hafa  kallað  sig  Yngl- 
inga,  sem  virðist  benda  til,  að  þeir  hafi  ekJci  verið  komnir  frá    Skjöld- 

ungum  að  langfeðgafali,  þótt  Eysteinn  riki  hafi  kunnað  að  vera  það  (i 
ætt  hans  finst  danska  konungsnafn'ð  FrQÓi,  sbr.  (N.)  hist.  Tidskr.  V, 
T.  I.  b.  (1911),  112.  bls). 


40 

lendastur  'og  voldugaslur.  Sama  hugsun  virbist  hafa  vakað 
fyrir  niðjum  hans;  að  minsta  kosti  nær  hún  sér  fullkomlega 
niðri  hjá  þeim  feðgum  Hálfdani  svarta  og  Haraidi  hárfagra. 
S.  Bugge  hefir  tekið  fram  (Bidrag  til  d.  ældste  Skjald.  Hist. 
87 — 88)  að  Eysteini  Upplendingakonungi  sé  í  frásögn  slengt 
saman  við  „Eystein  konung  í  Danmörk"  (Ldn.  V.  1.;  Háifs.s), 
og  Eystein  bela  (belja)  Svíakonung,  er  Herv.  XVI.  k.  kallar 
„hinn  iUráða"  og  telur  son  Haralds  hilditannari).  Eigi  er 
þess  getið,  að  Hálfdan  hvítbeinn  hafi  átt  ríki  í  Danmörku,  en 
])ó  má  ætla,  að  hann  hafi  verið  voldugur  og  víðlendur  höfð- 
ingi,  þar  sem  Þjóðólfr  kallar  hann  í  Ynglingatali  „þjóðkon- 
ung".  Annars  vitum  vér  ekkert  um  Hálfdan  hvítbein  eða 
Eystein  son  hans  annað  en  það,  sem  stendur  i  Ynglingasögu, 
en  af  því  er  ekki  annað  að  sjá,  en  að  þeir  hafi  verið  (fylkis)- 
konungar  austan  fjalls  í  Noregi.  Sama  er  að  segja  um  son 
Eysteins,  Hálfdan  „hinn  milda  ok  hinn  matarilla",  og  son 
Hálfdanar:  Goðröð  göfugláta  eða  veiðikonung,  að  það  sést 
ekki  á  Yngl.  að  ríki  þeirra  hafi  náð  lengra  en  til  nokkurra 
fylkja  í  suðausturhluta  Noregs  (Vestfoldar,  Raumaríkis  o.  fl.) 
auk  Vermalands,  og  þó  segir  um  Hálfdan:  „Hann  var  her- 
maðr  mikill,  ok  var  löngum  í  víkingu  ok  fekk  sér  fjár".  En 
með  því  að  flest,  sem  gjörst  hefir  í  Noregi  fyrir  daga  Har- 
alds  hárfagra,  er  horfið  í  gleymskunnar  haf,  þá  þarf  ekki  að 
furða  sig  á  því,  þótt  minning  þessara  konunga  sé  næsta  óljós 
og  ófullkomin,  og  vér  vitum  fátt  annað  um  þá,  en  það,  sem 
Ynglingatal  hefir  varðveitt:  nöfn  þeirra  og  dauðdaga.  Þótt 
vér  höfum  nú  engar  norrænar  sagnir  um  það,  að  þeir  hafi 
neitt  verið  riðnir  við  sögu  Danmerkur,  þá  er  það  ekki  næg 
sönnun  gegn  þeirri  sennilegu  tilgátu  P.  A.  Munchs  og  fleiri 
sagnfræðinga^),  að  Goðröðr  sé  sami  maður  og  „Godefridus" 
(o:  Goðröðr)  sá,  er  Einhard,  sagnaritari  Frakka  (f  844)  nefn- 
ir    sem  konung  í  Danmörku  á  árunum  804—810.     Á  undan 

1)  Eysteinn  beli  kemur  við  sögu  „Ragnars  loðbrókar"  og  sona 
hans,  og  er  óvfst,  hvað  sannast  er  um  hann  (sbr.  Ark.  XVIII.  177). 
2)  Sbr.  G.  Slorm  :  Krit.  Bidr.  I.  34—47.  Síðan  hefir  Storm  horfið  frá 
þeirri  skoðun,  að  Goðröðr  Danakonungur  sé  sami  maður  og  Goðröðr 
göfugláti,  sjá  Ark.  XV.  133—35.  Legstaðar  Goðrödnr  er  eigi  getið,  en 
freendur  hans  eru  heygðir  í  Noregi. 


41 

honum  er  „Sigifridus"  (Sigfröðr,  Sigröðr)  nefndur  Danakon- 
ungur  (á  árunum  777—98),  og  þess  er  enn  fremur  getið,  að 
„Herioldus"  (Haraldr)  haíi  verið  konungur  Dana  (einhvern 
tíma  á  undan  Goðröði).  Bróðursonur  Goðröðar,  er  féll  árið 
808,  er  nefndur  „Reginoldus"  (Rögnvaldr)  og  sendiherra  Sig- 
freðar,  er  kom  til  Karls  mikla  árið  782,  er  nefndur  „Halptani" 
(Hálfdan)i).  011  þessi  nöfn  koma  fram  sem  œttnöfn  hjá 
Ynglingum  í  Noregi,  og  sömuleiðis  eru  Goðröðr,  Hálfdan  og 
Haraldr  ættgeng  nöfn  hjá  Danakonungum  á  Skáni  samkvæmt 
Skjöldungasögu,  sem  styrkir  þá  skoðun,  að  alt  sé  sama  ætt- 
in.  „Goðröðr  veiðikonungur"  (Yngl.  53)  fær  sama  dauðdaga 
og  „Godefridus"  (er  myrtur  var  af  einum  manna  sinna),  og 
eftir  þýzkri  munnmælasögu  (Mon.  Sangall.  II.  130)  stafar  víg- 
ið  frá  konu  hans  (eins  og  víg  Goðröðar),  og  þótt  sú  sögn  sé 
afbökuð  og  rugluð,  minnir  hún  samt  á  hið  norræna  kenn- 
ingarnafn  „veiðikonungr",  með  því  að  hún  lætur  „Godefridus" 
vera  á  veiðum,  er  hann  var  veginn.  En  mest  er  vert  um 
það,  að  samkvæmt  árbókum  Frakka  hefir  Vestfold  heyrt  til 
ríki  Goðröðar  Danakonungs  („Godefridi"),  og  landslýðurinn  í 
því  fylki  sýnt  nánustu  frændum  hans  sérstaka  hollustu,  þar 
sem  hann  vildi  eigi  ganga  undir  þá  Harald  og  Ragnfreð, 
óvini  Goðröðarsona*),  er  virðast  þó  eftir  ættnöfnunum  hafa 
verið  sömu  ættar  upphaflega  (ef  til  vill  niðjar  Goðröðar,  son- 
ar  Hálfdanar  'hvítbeins,  sem  átti  ekki  ætt  til  þess,  að  vora 
konungur  á  Vestfold,  Yngl.  51).  Þótt  það  komi  ekki  alveg 
heim  við  tímatal  Snorra  Sturlusonar  í  Hkr.,  að  Goðröðr  hafi 
látist  árið  810,  þá  sannar  það  hvorki  til  né  frá,  því  að  tíma- 
tal  svo  fornra  tíðinda  er  mjög  á  reiki  í  sögum  vorum,  og 
það  gat  vel  farið  milli  mála,  að  Hálfdan  svarti  hefði  verið 
„fertugr  at  aldri",  er  hann  dó,  í  staðinn  fyrir  „fimtugr".  En 
hvernig  sem  þessu  er  háttað,  þá  sýnast  allar  líkur  benda  til 
þess,  að  Ynglingar  í  Noregi,  forfeður  Haralds  hárfagra,  hafi 
verið  nákomnir  Danakonungum  þeim,  er  vér  höfum  áreiðan- 
legar  sögur  af  í  árbókum  Frakka  frá  upphafi  9.  aldar,  hvort 

1)  Timans  vcgna  gœti  hinn  verið  sami  maður  og  Hálfdan  mildi 
(bróðir  Sigfreðar?).  2)  Það  má  þó  líka  hugsa  sér,  að  höfðingjar  á  Vest- 
fold  hafi  viljað  bijótast  undan  yfirráðum  Danakonunga,  er  feeri  þótti 
gefast  til  |)ess. 


4ð 

sem  þeir  hafa  sjálfir  ráðið  fyrir  Danmörku  eða  verið  undir^ 
konungar  Danakonunga.  Það  er  áreiðanlegt,  að  skömmii 
eftir  aldamótin  800  hefir  nokkur  hluti  Noregs  legið  undir 
Danaveldi,  og  um  sömu  mundir  virðast  konungar  hafa  eflst 
til  ríkis  í  Danmörku  frá  Svíþjóð  (synir  Goðröðar  813  sam- 
kvæmt  frásögn  Einhards),  og  er  ekki  óh'klegt,  að  Sviakon- 
ungur  hafi  tekið  Vermaland  að  launum  liðveizlu  sinnar,  því 
að  Yngl.  (54)  segir,  að  Vermaland  hafi  horfið  undan  þeim 
Goðröðarsonum  til  Svíakonungs  („at  skattgjöfum"i).  Það  h'tið, 
sem  vér  þekkjum  til  sögu  Norðurlanda  af  árbókum  Frakka 
um  upphaf  9.  aldar,  bendir  til  mikils  ófriðar  út  af  ríkiserfð- 
um  i  Danaveldi,  og  jafnframt  til  þess,  að  nokkur  hluti  Nor- 
egs  og  jafnvel  Svíþjóð  hafi  dregist  inn  í  þann  ófrið,  enda  hafi 
riki  Danakonunga  náð  til  Noregs.  Höfðingjar  á  Norðuriönd- 
um  virðast  því  hafa  átt  allmikið  saman  að  sælda  um  þetta 
leyti,  og  ættnöfn  þeirra  vísa  svo  til,  að  margir  þeirra  hafi 
verið  skyldir  eða  venzlaðir  hver  öðrum,  en  þar  sem  margir 
hafa  borið  sama  heiti,  er  hætt  við  (eða  jafnvel  sjálfsagt),  að 
munnmælin  hafi  oft  og  einatt  slengt  samnöfnum  saman,  er 
fram  liðu  stundir.  Bæði  sögur  vorar  og  Saxi  tengja  yfirkon- 
ungana  „Sigurð  hring"  og  „Ragnar  loðbrók"  við  Noreg  (Vík- 
ina,  Agðir,  Hringaríki),  og  þar  sem  það  er  víst,  að  Danakon- 
ungar  höfðu  á  öndverðri  9.  öld  vald  yfir  Vestfold,  og  hkur 
eru  til  að  sama  ættin  hafi  ráðið  ríkjum  í  Danmörku  og  suð- 
austurhluta  Noregs  (Víkinni  og  Upplöndum),  þá  mætti  vel  gjöra 
sér  þá  grein  fyrir  uppruna  „Ragnars  sögu  loðbrókar",  að  ein- 

1)  Um  þær  mundir  nefnir  Svíakonungatal  i  Herv.  XVI.  (eftir  Ara 
eða  Sæmund  fróða  ?)  Eirik  (II)  Bjarnarson  og  Eirík  (III)  Refilsson  sem  kon- 
unga  í  Sviþjóð,  og  erEiriks  Refilssonar  lika  getið  i  Skáldatali.en  eftir  þá 
koma  sömu  konunganöfn  {Björn  „at  Haugi"  og  Önundr)  og  kunneru 
af  œfi  Ansgars.  Þótt  það  sé  nokkuð  af  handahófi  (eftir  konung.itali 
Joh.  Magni),  að  Eirikr  helgi  {\  1160)  hefir  verið  talinn  hinn  IX.  með  þvi 
nafni,  mun  það  þó  mega  til  sanns  vegar  færast,  þvi  að  vér  hftfura 
sannar  sögur  af  3  konungum  með  Eiriks-nafni  milli  haiisogEiriks  sigur- 
sæla  (E.  VI.  og  VII.  um  1067,  E.  VIII.  „ársæli«  um  1120).  Sænskar 
og  danskar  arfsagnir  telja  nokkra  Eiríka  i  heiðni  (SRS.  I.  2 — 4 ,  Ad. 
Br.,  Sax.)  og  islenzka  arfsögnin  (í  Yngl-.  Lft ,  Herv.)  5  — 6  heiðna  Svía- 
konunga  með  því  nafni  (fyrst  Eirik  bróður  Alreks  =  Eirik  mál- 
spaka?  o^  Eirik  þröðu  rjörundar,  er  eigi  komst  til  ríkis). 


43 

hver  herkonungur  með  Ragnars-nafni  (Sigurðarson  frá  Hringa- 
ríki?  sbr.  Sax.  IX.  439.  og  Ragnarsdrápu^)  hafi  verið  uppi  í 
þessum  löndum  um  það  leyti,  er  víkingaferðir  hefjast  vestur 
um  haf,  orðið  frægur  fyrir  hreysti  sína  og  ef  til  vill  ýms  fá- 
heyrð  æfintýri,  og  átt  hrausta  og  harðfenga  niðja  (eða  ætt- 
menn)2)  en  saga  þeirra  frænda  runnið  síðar  saman  við  sögur 
(samnefndra)  herkonunga  og  víkingahöfðingja,  svo  sem  Ragn- 
ars  þess,  er  fór  herferð  til  Parísar  845,  og  „Loðbrókarsona" 
þeirra,  er  unnu  mikinn  hlut  Englands  á  síðara  helmingi  9. 
aldar,  og  likur  eru  til  að  hafi  verið  ættmenn  Ragnfreðar 
Danakonungs  (f  814)^).  Þegar  þess  er  gætt,  að  eigi  verður 
séð  af  útlendum  samtíðaritum,  að  „Loðbrókarsynir"  hafi 
verið  fleiri  en  í]órir  (eða  5),  en  Islendingar  telja  sonu  „Ragn- 
ars  loðbrókar  7  (eða  8)  og  Saxi  11,  þá  kemur  mannitilhug- 
ar,  hvort  hér  muni  eigi  hinir  og  þessir  víkingahöfðingjar  vera 
gjörðir  að  bræðrum,  líkt  og  þá  er  frakknesk  hetjukvæði  frá 
miðöldunum  gjöra  alla  uppreistarhöfðingja,  er  börðust  gegn 
Karl  mikla,  að  sonum  eða  sonarsonum  „Doons  de  Mayence". 
Það  er  engin  furða,  þótt  frægustu  vikingahöfðingjar  frá  upp- 
hafi  þess  tímabils,  er  víkingar  tóku  að  leggja  lönd  undir  sig 
og  setjast  þar  að,  hafi  dregið  til  sín  sögur  frá  öðrum  hetjum, 
þar  á  meðal  þau  fáu  atriði,  er  geymst  höfðu  í  minni  manna 
frá  myrkva  kaflanum  þar  á  undan  um  fyrirrennara  þeirra, 
í  vesturvíkingu,  einkum  hafi  allir  helztu  herkonungarnir  ver- 
ið  af  sömu  ælt  (Skilfingum  eða  Skjöldungum),  öldungis  eins 
og  miðaldakvæði  Frakka  („chansons  de  geste")  hafa  heimfært 
til  Karls  mikla  afreksverk  Karls  MarteUs,  afa  hans  (er  sigraði 
Serki  í  hinni  miklu  orustu  við  Tours  árið  732  og  frelsaði 
með  því  alla  Evrópu  frá  yfirgangi  þeirra),  og  þar  á  ofan 
önnur  afreksverk  Frakka  fram  á  krossferðatíniann  (Storm: 
Krit.  Bidr.  I.  87),  enda  er  eftirmönnum  Karls  mikla  líka  slengt 


1)  Sbr.  Ark.  X.  130-48;  XXIII.  26t-'.9.  2)  Þeirrar  ættar  má 
œtla  að  verið  hafi  „Sigurðr  lijnrtr"  móðurfaðir  Haralds  hárfagra,  hvort 
sem  hann  hefir  verið  einn  af  niðjum  „Ragnars  Sigurðarsonar"  eða  sam- 
tiða  honum  (sbr.  Ark.  XI.  359-^7).  3)  Sbr.  „Raghnall"  og  synir 
hans  í  „Three  Fragments",  „Regner  Alfbane"  (Rœgæn,  Ræghin  Alfsön) 
og  synir  hans  í  SRD.  T.  28;  „Rigan"  og  synir  hans  í  æfi  Qffa  eftir 
Matth.  Fari^. 


44 

saman  í  sðgusögn  Frakka  á  miðöldunum  (Louis  III.  við  Louis 
IV.  d'outremer  og  Louis  V.  fainéant,  sjá  Storm:  Kr.  Bidr.  I. 
196).  Svona  gat  saga  „Ragnars  loðbrókar"  og  sona  hans 
myndast,  og  sú  hugmynd  komið  upp,  að  synir  hans  hefði 
herjað  um  öll  lönd,  og  forfeður  hans  hefði  eigi  að  eins  ráð- 
ið  fyrir  öllum  Norðurlöndum,  heldur  og  mörgum  öðrum  ná- 
grannalöndum,  þar  á  meðal  nokkrum  hlut  Englands  (er  „Loð- 
brókarsynir  tóku  loks  herskildi).  Það  var  ekki  meira  en  að 
sagnirnar  brezku  um  Artus  konung  og  kappa  hans  skuli  eigi 
að  eins  láta  hann  leggja  undir  sig  England  heldur  og  mik- 
inn  hlut  Evrópu.  Hitt  er  merkilegt,  og  sýnir  hvað  hin  ís- 
lenzka  arfsögn  getur  verið  skilrík,  þar  sem  eigi  kennir  áhrifa 
frá  sagnaskáldskap  víkinga-aidarinnar,  að  Ynglingasaga  skuli 
hvergi  geta  um  vesturviking  né  viðskifti  við  Vesturlönd  fyrir 
daga  ívars  víðfaðma. 


III.    Yfirlit  yfir  sögu  víkinga-aldarinnar. 


Þat  bar  til  á  öndverðum  vetri,  at  hið- 
björn  einn  .  .  .  hljóp  ór  hfði  sínu, 
ok  varð  svá  grinimr,  at  hann  eirði 
hvárki  mönnum  né  fé ;  œtluðu  menn, 
at  hann  mundi  vaknat  hafa  af  há- 
reysti Grettissaga  21.  k. 

Nú  er  komið  að  þeim  merkilegu  tímamótum,  er  útlend 
rit  fara  að  geta  um  víkingaferðir  frá  Norðurlöndum  vestur  og 
suður  um  haf.  Þá  fer  sagnarökkrinu  smátt  og  smátt  að 
létta  af  Norðurlöndum,  og  dagsbirta  sögunnar  tekur  að  fær- 
ast  yfir  menn  og  viðburði  um  þær  slóðir.  Það  ern  til  svo 
greinilegar  sögur  frá  Frakklandi  og  Englandi  áður  en  víkinga- 
öidin  hefst,  að  varla  geta  nokkur  tvimæli  á  því  leikið,  að  litl- 
ar  eða  engar  víkingaferðir  frá  Norðurlöndum  hafa  gengið  til 
þessara  landa  frá  því  seint  á  6.  öld  til  loka  8.  aldar,  þótt 
eigi  sé  að  vísu  óhugsanlegt,  að  einhverjir  hermenn  þaðan  að 
norðan  hafi  slegist  í  lið  með  Söxum  (eða  Frísum),  sem  kunna 
að  hafa  áreitt  Frakka  stöku  sinnum  á  sjó  af  gömlum  vana^), 
einkum  eftir  ósigur  þeirra  fyrir  Slöfum  árið  630,  þótt  þeir 
yrði  oftast  að  lúta  í  lægra  haldi,  og  höfðingjar  Frakka  (eink- 
um  Karl  Martell  og  Pípin  sonur  hans)  færi  margar  herferðir 
gegn  þeim  til  að  halda  þeim  í  skefjum.  Þess  er  getið  að  á 
fyrri  hluta  7.  aldar  (um  630 — 40?)  hafi  víkingar  tekið  enska 
konungsdóttvir  (Bathildis)    og   flutt   til   Frakklands,  og  virðist 

1)  Sjómenska  hefír  aldrei  lagst  niður  með  Frisum,  þótt  hún  hafi 
«f  til  vill  lagst  niður  með  Söxum,  er  virðast  hafa  runnið  saman  við 
Hessa  (Hetverja)  og  aðra  lágþýzka  þjóðflokka  sunnan  að. 


4f) 

það  vottur  þess,  að  víkingsskapur  (Saxa?  Frísa?)  hafi  lengi 
haldist  við  strendur  Englandshafs  og  Ermarsunds,  þótt  h'tið 
hafi  sjálfsagt  að  konum  kveðið.  Um  lok  7,  aldar  hafa  Jótar 
setið  í  eynni  Wight  í  Ermarsundi  (við  Westsex)i).  Hernaðar 
vikinga  á  eyjar  norður  af  Iriandi  er  getið  snemma  á  7.  öld^), 
en  óvíst  er  hvaðan  þeir  víkingar  hafa  komið  (Zimmer  ætlar 
að  þeir  hafi  verið  frá  Noregi,  og  ef  tii  vill  hafa  þeir  verið 
Norðmenn  frá  Hjaltlandi).  Hvernig  sem  fitið  er  á  þessar 
frásagnir,  eða  hvernig  sem  á  þessum  ferðum  kann  að  hafa 
staðið,  þá  virðast  þær  eigi  hafa  vakið  neina  eftirtekt  hjá  vest- 
rænu  þjóðunum,  né  haft  nein  veruleg  áhrif  á  þær.  Aftur  á 
móti  vekja  fyrstu  vikingaferðirnar  nálægt  800  meiri  ógn,  en 
frá  megi  segja.  Það  er  getið  um  spádóma  og  fyrirboða  fyr- 
þeim,  og  af  bréfum  Alkvins  (f  804)  er  svo  að  sjá,  sem  vík- 
inga  hafa  aldrei  orðið  vart  við  England  (eftir  að  það  kristn- 
aðist)  fyr  en  þeir  herjuðu  á  eyna  helgu  (Lindisfarne)  8.  dag 
júnímánaðar  793,  en  heiðingjar  þeir  segir  hann  skýlaust  að 
komið  hafi  úr  norðurátt.  Nú  hefir  dönskum  og  norskum 
sagnfræðingum  ekki  komið  saman  um  það,  hvort  fyrstu  vik- 
ingaferðirnar  til  Englands  hafi  verið  farnar  frá  Daumörku 
eða  Noregi,  en  þar  sem  lönd  þessi  voru  svo  nátengd  hvort 
öðru  um  aldamótin  800,  sem  hefir  nú  verið  bent  á,  þá  er 
bágt  um  það  að  dæma,  og  stendur  eigi  heldur  á  miklu,  hvort 
Danir  eða  Norðmenn  hafa  fyrst  farið  að  herja  vestan  hafs, 
enda  er  óvíst  og  jafnvel  ólíklegt,  að  þeir,  sem  heimsóttu  Eng- 
land  fyrst  með  hernaði,  hafi  fyrstir  fundið  veginn  vestur  um 
haf.  Það  lýtur  margt  að  því,  að  samgöngur  hafi  verið  milli 
Noregs  og  Bretlandseyja  löngu  fyrir  lok  8.  aldar.  Nú  hafa 
nýlega  fundist  fikur  til  þess  í  hjaltlenzkum  örnefnum,  að 
Hjaltland  hafi  verið  bygt  af  Norðmönnum  nokkuð  löngu 
áður  en  víkingaferðir  til  Englands  hefjast  (um  700—750  eða 
fyr,  sjá  A.n.  0.,  1901,  68.-69.  bls).  En  ef  sjófarendur  frá 
vesturströnd    Noregs    hafa    komið    svo    snemma    á   öldum  til 


1)  Jessen:  Undersög,:  55.  bls.  2)  Al.  Bugge :  Vikingerne  I,  11. 
bls,  Það  er  sagt,  að  samgöngur  milli  írlands  og  Leirumynnis  á  Frakk- 
landi  sé  miklu  eldri  en  vikinga-öldin«  og  hafi  Colurabanus  trúboði  farið 
úrið  610  frá  Nantes  til  Irlands  á  írsku  kaupskipi,  enda  sú  leið  oftar 
fRrin  (680)  og  legið  þvi  beint  fyrir  vikingom  síðan  (N.  hist.  T.  1911, 162). 


47 

Hjaltlands,    hafa   þeir  að  öUum  líkindiim  haft  samgöngur  við 
þjóðir  þær,    er   bygðu  Skotland  og  eyjarnar  þar  fyrir  norðan 
og    vestan    (Orkneyjar  og  Suðureyjar),    og  jafnvel  átt  vopna- 
viðskiíti  við  þær,  þótt  ekkert  verði  um  það  fuUyrt,  því  að  sann- 
ar    sögur    hefjast    mjög   seint  á  Skotlandi.     Fyrir  því  er  h'ka 
alt    óvíst    um    það,    hvort    herferðirnar   snemma  á  7.  öld,  er 
vér    höfum    vitneskju    um    frá    irskum    ritum,  haíi  stafað  frá 
Norðmönnum  eða  öðrum.     Hitt  er  víst,  að  írskir  einsetumenn 
settust    að    í    Orkneyjum  og  Færeyjum  snemma  á  8.  öld,  og 
komust  jafnvel  út  til  Islands  (um  795  eftir  sögn  Dicuils).  Enn 
fremur    eru    likur    til    þess,    að    þeir   hafi  komist  til  eyja  við 
Noreg    (Selju    og  Kinnar  í  Firðafylki,  Papeyjar  í  Víkinni)  og 
jafnvel    eigi    óhugsanlegt,    að    þeir   haíi  óviljandi  vísað  Norð- 
mönnum    veginn    tii    Vesturlanda^).      Hvað    sem    annars   má 
segja    um   upptök  sjóíerða  frá  Norðurlöndum  vestur  um  haf, 
þá    má    íinna  ótvíræðar  bendingar  um  það,  að  Hörðar  sé  sá 
þjóðflokkur    þaðan,    sem   írar  hafi  kynst  fyrst.     I  írskum  rit- 
um    eru    Norðmenn  kallaðir  Hiruade  og  land  þeirra  Hirotha, 
áður    en    farið    er    að    kalla    það  Lochlann^),  og  virðast  Írar 
jafnvel    hafa    þekt    „Hirotha"  löngu   fyrir  800.     Kemur  þetta 
merkilega    vel   heim  við  innskotsgrein  í  fornenskum  árbókum 
(A.    S.    Chron)    við   árið  787,  þar  sem  verið  er  að  segja  frá 
komu  hinna  fyrstu  víkingaskipa  til  Westsex,  og  þau  eru  eign- 
uð  Norðmönnum  frá  „Hæreðalandi"  o:  Haruðalandi  =  Hörða- 
landi.     Þessir  víkingar  hafa  getað  komið  til  Ermarsunds^)  frá 
Irlandshafi,    og    virðast    þeir    hafa    verið    að   kanna  leiðir  og 
lendingar,    því    að    þeir  ráðast  ekki  á  Engla  að  fyrra  bragði. 
Þess  er  fyr  getið,  að  þeir  sem  tóku  strandhögg  á  Lindisfarne 
árið    793,  hafi  komið  að  norðan  (fram  með  Skotlandsströnd- 
um?)*),   og   hvort   sem   það   hafa   verið   Norðmenn   eða  Dan- 
ir^),    þá    virðist  hér  enn  bera  að  sama  brunni,  að  Norðmenn 

1)  Sbr.  Storm:  Krit.  Bidr.  I.  22.  bls.  2)  Sjá  Abs.  Taranger  : 
Den  angels.  Kirkes  Indfl,  p.  d.  norske21.— 22.bls.  3)  Þess  er  eigi  get- 
ið  i  A.  S.Chron.,  hvar  þeir  tóku  land,  en  í  árbókum  (Assers)  frá  síóari 
timum  er  neínt  Portland  í  Dorsetshire  (Norm.  II.  19.  n.  1.)  4)  „Ab 
aquilonari  climate"  segir  Simeon  frá  Durham  (Mon,  hist.  Brit.  I.  668. 
bls.),  5)  Steenstrup  (Norm.  II.  24,  bls.)  hefir  bent  á  likindi  til  þess, 
að  Alkvin  hafi  haldið,  að  víkingar  þeir,  er  ræut  höfðu  Lindisfarne 
(793),  væri  úr  riki  Danakonungs  (Danmörku  eða  Víkinni). 


4§ 

(Hörðar)  hafi  átt  upptökin  að  víkingaferðum  vestur  um  haf, 
með  því  að  finna  sjóleiðina  þangað,  en  Danir  gátu  jafnharð- 
an  fetað  í  fótspor  þeirra,  með  því  að  Víkin  mun  þá  hafa 
verið  einn  hluti  Danaveldis,  og  frá  hermönnum  úr  Víkinni 
gat  það  stafað,  að  „víkingar"  varð  brátt  alment  heiti  áþeim, 
er  ráku  hernað  á  sjó,  enda  virðast  Englar  hafa  kannast  við 
það  heiti  frá  fornu  fari^).  Norðmenn  virðast  hafa  verið 
komnir  vestur  til  eyja  löngu  fyrir  víkingaöldina,  en  þar  sem 
þeir  hafa  aldrei  fyr  rekið  hernað  suður  til  Englands,  þá  ligg- 
ur  nærri  að  hugsa  sér,  að  upptakanna  til  þessa  hernaðar  sé 
annarsstaðar  að  leita.  Nú  var  svo  ástatt  í  Danaveldi  um 
þessar  mundir,  að  við  því  var  að  búast,  að  þaðan  risi  þung 
ófriðaralda  gegn  kristnu  löndunum.  Hinn  voldugasti  þjóð- 
höfðingi  meðal  kristinna  manna,  Karl  mikli,  Frakkakonungur, 
hafði  um  mörg  ár  átt  ófrið  við  Saxa,  nágranna  Dana,  og 
reynt  að  brjóta  þá  til  kristni  og  hlýðni  við  sig,  og  hafði  her- 
foringi  Saxa,  Vidukind,  leitað  hælis  hjá  Danakonungi  (Sig- 
freði,  árið  777).  Að  vísu  hafði  Danakonungur  eigi  fengið 
honum  neinn  liðsafla,  heldur  leitað  friðar  og  vinfengis  við 
Karl  (777  og  782),  en  geta  má  nærri,  að  aðfarir  Karls  á 
Saxlandi  og  grimdarverk  þau,  er  hann  vann  þar,  hafi  vak- 
ið  heiftarhug  mikinn  hjá  Dönum  og  eggjað  þá  til  hefnda  og 
ofsókna  gegn  kristnum  mönnum,  hvar  sem  því  yrði  við  kom- 
ið.  Sennilegt  er,  að  ýmsir  af  Söxum,  sem  vildu  eigi  kúgast 
láta,  hafi  stokkið  úr  landi  til  Danmerkur,  og  æst  Dani  til 
ófriðar  og  haturs  gegn  kristninni  og  erindrekum  hennar,  og 
víst  er  það,  að  Karl  vildi  eigi  leyfa  Liudger,  kristniboða  Frísa 
(t  809)  að  fara  kristniboðsferð  til  Danmerkur,  en  af  þvi  má 
ráða,  að  honum  hafi  eigi  litist  á  blikuna.  Frá  Danmörku 
hlaut  þessi  vígahugur  gegn  kristnum  þjóðunum  að  berast  til 
Noregs,  fyrst  og  fremst  til  Víkurinnar,  og  gat  hann  vel  orðið 
tilefni  til  þess,  að  ráðist  var  á  klaustrið  í  Lindisfarne  árið  793, 
en  það  hlýtur  að  vera  hin  fyrsta  víkingaferð  frá  Norðurlönd- 
um  til  Englands,  því  að  Alkvin  segir  með  berum  orðum,  aö 
Englar  hafi  aldrei  orðið  fyrir  slíkum  árásum  síðan  þeir  komu 
til  Bretlands  (fyrir  31/2  öld).     Með  því  að  víkingar  mættu  lít- 

1)    Sjá  A.  Bugge:  Vik.  I.  10-11. 


4d 

illi  eða  engri  mótstöðu  í  Lindisfarne,  en  tóku  þar  mikið  her- 
fang,  hlaut  herför  þessi  að  hvetja  aðra  til  samskonar  ferða, 
enda  fjölgar  þeim  óðum  eftir  þetta.  Árið  eftir  (794)  er  ráð- 
ist  á  annað  klaustur  sunnar  (við  Donemouth  eða  Wearmouth), 
og  þá  er  líka  gelið  í  írskum  árbókum  um  hernað  vikinga 
víðsvegar  um  Bretlandseyjar  (Suðureyjar?  sjá  Krit.  Bidr.  I. 
10).  Ahlaup  víkinga  á  klaustrið  við  Wearmouth  mistókst; 
einn  at  höfðingjum  þeirra  var  drepinni),  skip  þeirra  fórust  í 
stormi  og  margir  af  þeim  létu  líf  sitt.  Þó  að  þetta  kunni  að 
hafa  hnekt  víkingum  frá  þessum  stöðvum  um  stundarsakir, 
virðast  þeir  samt  hafa  haldið  áfram  árásum  sínum  á  Bret- 
landseyjar  næstu  árin;  og  færst  jafnan  suður  eftir,  því  að 
árið  797  ritar  Alkvin  enn  (til  Kentbúa)  um  hernað  heiðingja 
um  strendur  Englands,  og  má  ætla,  að  þeir  haíi  þá  fyrir 
skömmu  komið  til  Westsex  (eða  ef  til  vill  Merkju)  sem  A.S. 
Chron.  a.  787  (og  Matthæus  frá  París^)  benda  til,  en  nú  taka 
þeir  líka  að  herja  á  eyjar  við  Irland  (795,  Wales?  s.  á.)  og 
Suðureyjar  (smáey  við  Mön  árið  798),  og  komast  jafnvel  tii 
eyja  við  Suður-Frakkland  (Akvítaníu,  árið  799  samkvæmt  ritum 
Alkvins).  Árin  802  og  806  ræna  þeir  hið  nafnfræga  Columba- 
klaustur  i  eynni  Jona.  Síðan  fara  þeir  að  gjöra  landgöngu 
á  írland  (807  og  812)  og  koma  þá  í  seinna  skiftið  með  mik- 
inn  skipaflota  (120  skip),  og  herja  á  ýmsum  stöðum,  en  biða 
að  lyktum  mikinn  ósigur,  og  þótt  þeim  veiti  aftur  betur  næsta 
ár  (813),  þá  verður  nú  um  hrið  hlé  á  strandhöggum  þeirra, 
og  er  ekki  getið  um  víkinga  fyrir  vestan  haf  i  árbókum  frá 
813  til  820,  (Norm.  II.  14).  Auk  hernaðar  Goðröðar  Dana- 
konungs  á  Fríslandi  árið  810  er  getið  um  hernað  víkinga  á 
Frislandi  813^),  eru  þeir  víkingar  kallaðir  „Nortmanni",  en 
hafa  að  líkindum  verið  danskir,  og  farið  skemstu  leið  (með 
ströndum  fram),  eins  og  floti  Goðröðar  810. 

Nú    hafa    útlendar    árbækur    getið    um    vikingaferðir  frá 

1)  A.S,  Chron.  a.  794.  Simeon  frá  Durham  segir,  að  hann  hafi  ver- 
ið  kvalinn  til  dauða  („crudeli  nece  occisus"  Mon.  hist.  Brit.  I.  668). 
2)  Hann  segir  að  Offa  (f  796)  hafi  sigrað  vikinga,  er  komið  hafi 
njósnarför    til    Merkju,    en    það  er  lítið  að  marka.  3)     Storm:  Vik- 

ingetogenes   Udgangspunkter,  13.    bls.    eftir  Chron.  Moissiacense,  Pertz 

II.  259. 

4 


50 

Norðurlöndum  um  tvo  tugi  ára,  en  eigi  vitum  vér  að  heldur, 
hvort  meiri  hluti  þeirra  er  sóttu  í  vesturvíking  um  pær  mund- 
ir,  hefir  verið  Norðmenn  eða  Danir.  Alla  áreiðanlega  vitn- 
erkju  um  þetta  verður  að  sækja  í  samtiðarritin,  og  þau  geta 
sjaldan  sem  aldrei  um  þjóðerni  víkinga,  heldur  kalla  ))á  að 
eins  sjóræningja,  heiðingja  eða  útlendinga,  og  stundum  eru 
þeir  kallaðir  „Nortmanni",  en  það  nafn  tekur  yfir  allar  Norð- 
urlandaþióðiri),  Það  horíir  auðvitað  beinast  við  íyrir  Norð- 
menn  vestan  fjalls,  að  sigla  vestur  til  Hjaltlands  og  þaðan  til 
Orkneyja,  Suðureyja,  SkoHands  og  írlands,  en  fyrir  Dani 
að  fara  fram  með  ströndum  Jótlands,  Fríslands  og  Flæmingja- 
lands  til  Ermarsunds  og  þaðan  til  Frakklands  og  Englands, 
en  sú  leið  hefir  jafnan  verið  miklum  hættum  undirorpin.  Vík- 
verjar  gátu  farið  hverja  þessa  leið  sem  var,  og  auðsætt  er, 
aö  Danir  gátu  líka  farið  sama  veginn  frá  suðvesturströnd 
Noregs  tit  Bretlandseyja,  þegar  sú  skipaleið  vestur  um  haf 
var  kunn  orðin,  eigi  síður  en  með  ströndum  fram  til  Ermar- 
sunds,  og  Danir  hafa  varla  stilt  sig  lengi  um  að  taka  þátt  í 
vesturvíkingu,  eftir  að  hún  var  einu  sinni  byrjuð,  enda  er 
þess  skamt  að  bíða,  að  þeir  komi  berlega  fram  á  sjónarsvið- 
ið  á  herskipum.  Danmörk  var  sá  hluti  Norðurlanda,  er  lá 
næst  Frakkaveldi ;  áttu  Frakkar  því  meira  saman  við  Dani  að 
sælda  en  aðrar  norrænar  þjóðir,  enda  geta  árbækur  þeirra  oft- 
ast  um  Dani,  en  þekkja  ekki  Norðmenn  sem  sérstaka  þjóð- 
deild,  sem  eigi  er  heldur  við  að  búast,  þar  sem  þetta  nafn 
hefir  varla  verið  alment  i  Noregi  sjálfum  i  þeim  skilningi  fyr 
en  um  og  eftir  daga  Haralds  hárfagra,  er  allir  þjóðflokkar  Noregs 
voru  sameinaðir  í  eitt  ríki^).  Þá  er  Karl  mikli  var  búinn  að 
ná  fullkomnu  valdi  yfir  Söxum  (804)  leið  ekki  á  löngu,  fyr 
en  styrjöld  reis  upp  milli  hans  og  Goðröðar  Danakonungs,  er 
þótti  Frakkar  fara  að  gjörast  ærið  nærgöngulir  ríki  sínu,  og 
hélt  Goðröðr  þá  fyrst  (808)  skipum  sínum  til  Vindlands  gegn 

1)  Einhard  segir,  að  Frakkar  kalli  Dani  og  Svía  „Norlmanni'*,  en 
þekki  ekki  Noregsmenn  sem  sérstaka  þjóð,  en  vera  ma  þó,  að  þetta 
nafn  á  vikingum  frá  Norðurlöndum  stafi  af  þvi,  að  fyrstu  vikingar  við 
Bretlandseyjar  hafi  verið  Norðmenn.  2)  Sbr.  þó  Krit.  Bidr.  I.  15 — 
17  og  (N.)  iiist.  Tidskr.  V.  r.  I.  b.  (1911)  286  (Norðmannaheitið  frá 
Dönum  og  Gautum,  tekið  upp  i  Noregi  um    800?). 


51 

Abótrítum,  bandamönnum  Frakka,  en  sendi  síðan  (810)  skipa* 
flota  mikinn  (200  skip)  til  Fríslands,  er  gjörði  þar  hervirki. 
Svo  er  sagt  í  áreiðanlegu  ritii)  að  þar  hafi  aldrei  fyr  verið 
herjað,  en  það  má  þó  ráða  af  frásögn  Einhards  að  Danir 
hafi  áður  verið  farnir  að  stunda  víkingsskap  á  Englandshafi, 
því  að  hann  getur  þess  árið  809,  að  Aldulf  djákn  hafi  verið 
tekinn  af  víkingum  á  leið  frá  Englandi,  og  segir  svo  í  „Vita 
Caroli"  14.  k.,  að  Norðmenn  („Nortmanni")  þeir,  er  Danir  nefn- 
ist,  hafi  fyrst  farið  í  víkingu  og  siðan  eytt  strendur  Frakka- 
veldis^),  og  á  hann  þar  við  herferðirnar  til  Fríslands  vorið 
810.  Eftir  þetta  nafngreina  árbækur  Frakka  alimarga  kon- 
unga  Dana,  er  ýmist  áttu  frið  eða  ófrið  við  Frakka,  en  ann- 
ars  er  flest  óljóst  og  vafasamt  í  sögu  Norðurlanda  um  lang- 
an  aldur,  fram  á  seinna  helming  9,  aldar  og  lengur,  einkan- 
lega  fram  að  upphafi  ríkis  Haralds  hárfagra  og  byggingu 
Islands  (um  870—80),  því  að  h'tið  er  þá  jafnan  að  græða  á 
innlendri  sögusögn,  þar  sem  skáldskapur  og  saga  renna  sam- 
an,  svo  að  sannir  viðburðir  og  menn,  sem  til  hafa  verið,  verða 
ekki  greindir  frá  staðlausum  hugsmíðum  og  hverfulum  hill- 
ingum.  Það  sem  útlend  samtíðarrit  fræða  oss  um  meginkafla 
víkinga-aldarinnar,  er  alt  í  molum.  Þau  fara  að  vísu  að 
greina  Norðurlandaþjóðir  að  nokkru,  og  nafngreina  ýmsa  vík- 
ingjahöfðingja  eftir  að  sækir  fram  á  9.  öldina,  en  sjaldan 
skýra  þau  greinilega  frá  ætt  þeirra,  stöðu  eða  heimkynni,  eða 
geta  um  föðurnöfn  þeirra,  því  síður  um  kenningarnöfn  þeirra, 
sem  auðkenna  svo  vel  marga  kappa  í  fornsögum  vorum. 
Sumt  af  þessu  finst  að  vísu  í  síðari  munnmælasögum  og 
„munkakronikum".  en  þar  er  margt  óáreiðanlegt  og  að  litlu 
marki  hafandi. 

Svo  mikið  er  hægt  að  sjá  af  útlendum  frásögnum  um 
víkingana,  að  þeir  byrja  á  því,  að  koma  og  fara  á  sumrum 
og  ræna  úteyjar  og  andnes,  sem  sögur  vorar  kalla  að  „nema 
nesnám".  Þeir  eru  fljótir  að  koma  og  fljótir  að  fara,  kanna 
leiðir  og  lendingar  með  fám  skipum  í  senn  og  leita  fyrir  sér 
þar    sem    líklegast    er    til  féfanga  og  minstar  varnir  fyrir,  en 


1)     Vita  Liudgeri,  Peitz  II.  413.         2)     „Dani  .  .  .  primo  piraticam 
exercentes,  deinde  majori  classe  littora  Galliæ  atque  Germaniæ  vaslantes"i 

4* 


færa  sig  smátt  og  smátt  upp  á  skaftið  og  auka  skipaflota  sinn, 
unz  |)eii-  treysta  sér  til  að  herja  á  fjölbygð  héruð.  Þá  er 
fram  líða  stundir,  fara  þeir  að  taka  sér  fastar  stöðvar  í  eyj- 
um  og  á  útskögum  og  hafa  þar  velursetu,  helzt  við  mynni 
fljóta,  er  sigla  má  npp  eftir  til  rána  þá  er  færi  gefst;  hald- 
ast  þeir  þar  oft  við  árum  saman  og  mega  vel  heita  útilegu-vík- 
ingar  (sbr.  „útilega"  í  fornsögum  og  „hanu  liggur  úti  vetur 
og  varmt  sumar  á  sjó"  Fas.^  III.  34).  Þann  hluta  víkinga- 
aldarinnar,  sem  hér  hefir  lýst  verið,  þykir  mega  kalla  strand- 
höggva-tíðina,  og  láta  hana  ná  fram  á  miðja  9.  öld,  þótt 
víkingar  hafi  þá  um  stundarsakir  haft  riki  nokkurt  á  Írlandi 
og  jafnvel  á  Fríslandi,  sem  enn  mun  sagt  verða.  Frá  því  að 
hafa  vetursetu  í  landi  óvina  sinna  er  skamt  stig  til  þess  að 
leggja  landið  undir  sig  og  taka  sér  þar  bólfestu,  og  byrja 
víkingar  á  því  sumstaðar  fyr  og  sumstaðar  siðar,  en  í  þeim 
löndum,  sem  þeir  höfðu  lengi  sótt  til,  fer  alstaðar  að  draga 
að  því  eftir  miðja  9.  öld;  þá  eru  þeir  farnir  að  gjörast  land- 
vanir,  og  búast  þá  til  að  kasta  eign  sinni  á  lönd  þau,  er  þeir 
hafa  herjað,  eða  brjótast  þar  til  rikis  Virðist  mega  telja 
þetta  tímabil  —  landnámatíðina  —  frá  850  til  910,  þá  er 
víkingar  eru  algjörlega  búnir  að  taka  undir  sig  löndin  við 
Signumynni,  er  verða  merkasta  höfuðból  þeirra  framvegis  og 
mikilvægasti  ávinningur  víkingaferðanna.  Eftir  það  kemur 
afturkippur  í  framsókn  víkinga  viða  um  lönd;  þeir  eiga  fult 
í  fangi  með  að  verja  landnám  sín  á  Englandi,  og  snúa  Norð- 
urlandabúar  nú  öllu  fremur  stöfnum  sínum  í  austurátt,  svo 
að  iiæsta  tímabil  (910—980)  kynni  að  mega  kalla  austurfara- 
tíðina.  Eftir  980  hefst  tímabil  nýrrar  framsóknar  víkinga, 
sem  beinist  aðallega  að  Englandi  undir  forustu  danskra  höfð- 
ingja,  einkum  Danakonunga  (Knýtlinga).  Má  þvi  vel  nefna 
síðasta  kafla  víkinga-aldarinnar  Knýtlinga-tíðina  (980 — 1030). 
Segja  má  að  vísu,  að  vikinga-öldin  byrji  og  endi  á  ýmsum 
tímum  i  ýmsum  löndum,  (á  Englandi  má  henni  t.  d.  telja 
lokið  þá  er  Knútr  hafði  fengið  þar  konungdóm  1016),  en  oss 
er  tamast  að  miða  lok  hennar  við  Stiklastaða-orustu  (1030), 
og  lok  sögu-aldar  vorrar,  eða  lát  þeirra  Skafta  lögsögu 
manns  (1030)  og  Snorra  goða  (1031),  enda  láta  sumir  hana 
ná  enn  lengra  (fram  um  miðja  11.  öld). 


53 


A.     StraiidhöggTa-tíðiii  (um  790—850). 

Tíminn  langa  dregur  drögu 
dauða  og  )íís,  sem  enginn  veit. 
Matth.  Joch.    Ljóðm.  íl.  118. 

Það  er  margt  óljóst  um  upptök  og  orsakir  víkingaferð- 
anna  vestur  og  suður  um  haf,  en  enginn  efi  er  á  því,  að 
hernaður  á  sjó  og  landi  hefir  tíðkast  á  Norðurlöndum  frá 
alda  öðli,  og  það  hefir  eigi  síður  átt  heima  hjá  Norðurlanda- 
búum  en  öðrum  germönskum  bjóðum,  sem  Tacitus  segir  um 
Germana  yfirleitt,  að  þeim  þyki  karimannlegra  að  afla  sér 
fjár  með  blóði  en  með  sveita,  eða  meira  koma  til  hernaðar 
en  friðsamlegra  starfa.  Eins  og  fyr  var  sagt,  getur  Tacitus 
líka  um  herafla,  vopn  og  skipaflota  Svía,  og  bendir  það  til 
herferða  þeirra  í  Austurveg,  sem  Yngl.  segir  líka  frá  og  forn- 
leifafræðin  staðfestir.  Þá  er  víkingar  frá  Norðurlöndum  (sér- 
staklega  Norðmenn  og  Danir)  taka  að  herja  vestur  um  haf, 
fara  þeir  að  nokkru  leyti  að  dæmi  frændþjóða  sinna  á  þjóða- 
byltingartímanum,  er  herjað  höfðu  á  Rómaveldi  og  brotið  þar 
lönd  og  lýði  undir  sig.  Sumar  þeirra,  svo  sem  Gotar  við 
Svartahaf,  Herúlar  og  Vandalar,  höfðu  eigi  að  eins  rekið 
hernað  á  landi,  heldur  og  á  sjó,  sem  fyr  var  á  minst,  og 
Saxar  (og  Frísir),  er  bjuggu  næst  Norðurlöndum,  höfðu  um 
margar  aldir  haldið  uppi  ránsferðum  til  strandanna  við  Erm- 
arsund.  Þjóðir  þær,  er  Norðurlönd  bygðu,  höfðu  að  mestu 
leyti  staðið  utan  við  þjóðabyltinguna  miklu,  þær  koma  seinna 
til  sögunnar  en  Austur-  og  Vestur-Germanar,  en  verða  loks 
hrifnar  af  sömu  íarfýsinni,  sömu  lönguninni  til  að  leita  sér 
bústaða  í  betri  og  bliðari  löndum,  en  þær  höfðu  átt  að  venj- 
ast.  I  þessu  eiga  þær  sammerkt  við  margar  þjóðir  á  bernsku- 
skeiði,  er  fyr  og  síðar  hafa  tekið  sig  upp  og  sótt  suður  á 
bóginn,  með  því  að  þær  hafa  ósjálfrátt  dregist  að  sól  og  hita. 
Þó  fór  aldrei  neitt  likur  mannfjöldi  i  einu  frá  Norðurlöndum, 
eins  og  úr  hinum  fornu  bygðum  Germana  i  þjóðabyltingunni, 
þar  sem  löndin  stóðu  auð  eftir,  heldur  sat  meginþorri  Norður- 
landabúa  eftir,  þótt  stórir  hópar  færi  alfarnir  úr  landi.  Það 
hefir   verjð  minst    á    viðureign    Karls  mikla  við  Saxa  hér  að 


54 

framan,    og    hafa    menn    jafnað    þeirri    sty^rjöld   við  herferðir 

Rómverja  gegn  Forn-Germönum  austan  Rínar,  enda  má  skoða 

hana    sem    áframhald    þeirra,    og    ríki  Karls  mikla  sem   end- 

urrisið  Rómaveldi  á  rústum  hins  forna,  þótt  stjórnendur  og  helztu 

hermenn    þessa    nýja    stórveldis   væri  af  germönskum  ættum, 

og  lítið  orðið  eftir  af  hinni  fornu  siðmenning  Rómverja.  Með- 

an    hún    stóð    í    blóma    sínum,    hatði    hún    orðið   yfirsterkari 

hreysti  Germana.     Kimbrar  og  Tevtónar  hnigu  til  jarðar  fyrir 

herkænsku  Rómverja,  og  Arióvistus  hörfaði  fyrir  þeim  austur 

yfir    Rín,    en    þeir    sóttu  á  eftir  og  tókst  að  brjóta  undir  sig 

ýmsa  germanska  þjóðflokka.     Með  því  að  Germanar  voru  lítt 

siðaðir    og    á   sundrungu,  hrukku  þeir  um  stundarsakir  hvar- 

vetna    fyrir    ofurefli    Rómaveldis,  en  þegar  fram  liðu  stundir, 

varð    fremur    sókn    en  vörn    af  háifu  Germana,  og  loks  kom 

sá  tími,  er  þeir  eyddu  Rómaveldi  og  settust  að  í  löndum  þess. 

Þá    tóku    þeir    að    semja    sig    að  háttum  Rómverja  að  ýmsu 

leyti,  tóku  fyrst  og  fremst  kristna  trú,  og  síðan  ýmislegt  fleira 

af    rómverskum   siðum    og  stjórnarfari;  en  við  þetta  raskaðist 

hið    forna    skipulag    þeirra,    rómverski  menningarstraumurinn 

varð  þessum  ómentuðu  þjóðum  of  striður,  og  þeim  hætti  við 

að    taka    það    helzt    upp,    er    sízt    skyldi.       Sýnir    því    saga 

Frakka,    er    voldugastir    urðu    allra    germanskra    þjóða    eftir 

þjóðabyltinguna,  enga  sanna  mynd  af  þjóðlífi   Forn-Germana, 

heldur    öllu    fremur   skrípamynd,  harðstjórn  og  stjórnleysi  og 

margskonar  siðspillingu,  og  annar  eins  afbragðsmaður  og  Kari 

mikli,  sem  hefir  miklar  mætur  á  forngermönsku  þjóðerni,   og 

jafnframt    allan    vilja    og    viðleitni    til  að  hefja  þegna  sína  á 

hærra  menningarstig,  er  að  mörgu  leyti  ósjálfstæður  og  bund- 

inn    af   rómverskum   fyrirmyndum.     Þegnar  hans  voru  flestir 

kristnir    að    kalia,    en   skamt  á  veg  komnir  í  allri  þjóðmenn- 

ingu.  og  í  mörgum  greinum  engu  fremri  hinum  heiðnu  Norð- 

urlandabúum,  er  varðveitt  böfðu  fornt  þjóðerni  og  þjóðfélags- 

skipun  og  sneitt  að  mestu  hjá  spillingu  þeirri,  er    rómversku 

mentuninni  fylgdi.     Smámsaman  höfðu  flestar  aðrar  germansk- 

ar  þjóðir  innlimast  Frakkaveldi:    Þýringar,  Borgundar,  Almenn, 

Bæverjar,    Frísir,    Langbarðar    og    seinast    Saxar     á  Norður- 

Þýzkalandi,    er    fastheldnastir    voru    við  forna  trú  og  siði,  en 

urðu  loks  að  lúta  ofur^fli  Frakka  eftir  rúmra  30  ára  styrjöld. 


55 

En  einmitt  um  það  leyti,  sem  veldi  Frakka  stendur  með 
mestum  blóma,  og  Karl  mikli  tekur  rómverskan  keisaradóm, 
hefjast  árásir  vikinga  frá  Norðurlöndum  á  lönd  hinna  kristnu 
frændþjóða  þeirra,  sömu  löndiii  sem  þjóðir  þessar  höfðu  fyrr- 
um  unnið  frá  Rómverjum.  Fyrstu  herhlaupin  komu  niður  á 
Bretlandseyjum,  sem  lágu  fyrir  utan  ríki  Karls,  og  kaupför- 
um  þeim,  sem  voru  þar  á  ferð,  en  þau  höfðu  yfirleitt  getað 
farið  leiðar  sinnar  í  friði  á  næstliðnnm  öldum.  Þess  ergetið 
í  i'rákum  árbókum,  að  heiðingjar  þeir,  sem  rænt  höfðu  Pat- 
reksey  (Peel)  við  Mön  árið  798,  hafi  síðan  tekið  herfang  á 
sjó  milli  írlands  og  Skotlands,  og  Frökkum  þótti  um  alda- 
mótin  voði  búinn  öllum,  sem  leið  áttu  um  sjó  milli  megin- 
lands  og  Bretlandseyja.  SIó  miklum  óhug  á  kristnar  þjóðir 
við  þessar  skyndilegu  árásir  heiðingja  úr  þeirri  átt,  sem  þær 
höfðu  sízt  búist  við,  og  lét  Karl  mikli  þá  sem  endranær  mik- 
ið  til  sín  taka.  Hann  gjörði  brátt  öflugar  ráðstafanir  til 
varnar  gegn  víkingum,  lét  reisa  varðstöðvar  á  ströndum  við 
hafnir  og  árósa,  og  koma  upp  skipaflota,  og  mun  víkingum 
hafa  litist  ríki  hans  torsótt  og  óárennilegt,  enda  er  lítt  getið 
hernaðar  víkinga  á  það  um  hans  daga,  þegar  undan  er  skil- 
in  herferð  Goðröðar  Danakonungs  til  tVíslands  (810),  sem 
má  fremur  telja  til  ófriðar  landa  á  milli  en  venjulegra  vík- 
ingaferða.  Friður  kemst  á  milli  Frakka  og  Dana  eftir  víg 
Goðröðar  (810),  en  ærið  róstusamt  varð  i  Danmörku  næstu 
árin,  og  tíðar  byltingar,  sem  héldust  meðan  Karl  mrkli  lifði 
(t  814).  Hlöðver  keisari,  sonur  hans  (814—840),  var  at- 
kvæðalitill  maður,  og  hefir  víkingum  sjálfsagt  staðið  minni 
ógn  af  honum  en  föður  hans.  Sonum  Goðröðar  hafði  tek- 
ist  (með  tilstyrk  Svía)  að  reka  frá  ríkjum  þá  Harald  og  Ragn- 
freð  Danakonunga  {8Í?>)  og  fella  Ragnfreð  ári  síðar  (814),  en 
þá  leitaði  Haraldr  á  náðir  Hlöðvers  keisara,  sem  hét  honum 
liðveizlu  og  reyndi  að  efla  hann  til  rikis  gegn  Goðröðarson- 
um  (815),  en  það  mistókst  að  því  sinni.  Fóru  Danir  þá 
herför  til  Saxlands  (817),  og  820  halda  danskir  víkingar  13 
skipum  til  Flæmingjalands,  og  þaðan  til  Signumynnis,  en  á 
báðum  stöðum  eru  varnir  fyrir,  svo  að  þeir  verða  frá  að 
hverfa,  og  komast  alt  til  Suður-Frakklands  (Akvítaniu);  verð- 
ur   þeim    þar  loks  gott  til  fjár,  og  hafa  ef  til  vill  rænt  eyjar 


56 

við    Irland    á  heimleiðinni  (Krit.  Bidr.  I.  14.,  Norm.  II.  34— 

35)1).     Nú  verður  hlé  á  víkingaferðum  til  PVakklands  (frá  820 

til    834),    enda    var    þá    oftast    friður   miUi  Frakka  og  Dana, 

og  hvað  sem  því  heíir  valdið,  virðist  England   hafa    haft    al- 

gjörðan    frið    fyrir   víkingum  frá  lokum  8.  aldar  til  þess  eftir 

830.     Matthæus  frá   París  getur  þess  í  œfisögu  Offa  konungs 

í    Merkju^)    að  vikingar  (frá  3  skipum)  hafi  herjað  á  ríki  hans 

(og  viljað  kanna  það)  en  hann  hafi  unnið  þá  og  látið  þá  svo 

í    friði    fara,  enda  hafi  engir  víkingar  ráðist  á  ríki  hans  eftir 

það  meðan  hann  Hfði^).     Að  vísu  er  þessi  frásögn  seint  færð 

i    letur    (Mattheus    dó  1259),  en  hún  þarf  samt  ekki  að  vera 

tilhæfulaus,  því  að  Matthæus    studdist   við  eldri  rit  og  sagnir, 

og    má    jafnvel    hugsa    sér,    að    þetta   sé  sama  herferðin  eða 

njósnarferðin,  og  fornensku  árbækurnar  (A.S.  Ghron.  a.   787, 

Mon.  hist.  Brit.  336)  setja  við  árið  7.87,  en  hefir  varla  getað 

átt    sér    stað    fyr    en    nálægt   793,  eða  eftir  þann  tíma,  sam- 

kvæmt    ummælum    Alkvins    í    bréfi   frá  þessu  ári*).     Þess  er 

til    getandi,    að   jafnframt    því   sem  árásir  víkinga  á  England 

mishepnuðust,  hafi  hugur  þeirra  leiðst  um  hríð  í  aðra  átt,  svo 

sem    til    styrjaldar    innanlands    og  herferða  í  Austurveg,  sem 

tíðkast    höfðu    áður    um    langan  aldur,  einkum  frá  Svíþjóð^) 

en  eflaust  hka  frá  Danmörku  og  Noregi  sunnanverðum    (sbr 

Yngl.  34.-36.  k.).     Það  er  hklegt,  að  herferðir  Svía  í   Aust 

urveg  hafi  eflst  og  aukist  snemma  á  9.  öld,  og  hafiþeirjafn 

vel  verið  búnir  að  stofna  þar  ríki  við  Ladoga  (sbr.  „Aldeigju 

borg"  í  Fas.)  um  830—840  (sbr.  V.  Thomsen :  Urspr.  d.russ 

St.  108.  bls.),  en  vel  má  vera,  að  danskir  höfðingjar  hafi  lika 

1)  A.  Bugge  (N.  h.  Tidskr.  1911,  163.  bls.)  heldur  að  þessir  vik- 
ingar  hafi  verið  frá  Noregi,  en  þeir  gátu  verið  danskir,  þótt  þeir  sé 
kallaðir  „Nordnuinni"  (enda  hala  þeir  farið  uni  Ermarsund,  en  það  tel- 
ur  Bugge  eigi  leið  Noiðmanna,  heldur  frá  Trlnndi  beiut  til  Leirumynn- 
is).  2)  Hist.  major  (London  1640  I.  22).  .S)  Offa  dó  (795  eða) 
796,  sbr.  Mon.  h.  Brit.  L  3;i7,  834.  4)  Sbr.  Krit.  Bidr.  l.  9.-15.  bls. 
5)  Yngl.  getur  oft  um  ferðir  Sviakonungs  til  Austurlanda  (15.,  K?., 
22,  ofi— 87.  k.);  stundum  lil  Danmerkur  (21.?,  Sfi..  £8.,  31.  k.)  og  einu 
sinni  til  Saxlands  (32.  k.),  en  Veslurlanda  er  ekki  getið  þar,  svo  sem 
éður  var  tekið  fram,  fyrr  en  Ivarr  víðfaðmi  kemur  til  sögunnar,  og 
kennir  þar  áhrifa  af  seinni  vikingasögura  (o:  „Ragnars  loðbrókar"  og 
þeirra  œttmanna). 


57 

átt  par  hlut  að  máli.  Það  má  ráða  af  árbókum  Einhards 
að  miklar  óeirðir  hafi  gengið  um  Danaveldi  um  mestallan 
fyrsta  fjórðung  9.  aldar,  og  hver  konungurinn  rekið  annan 
frá  ríkjum.  Virðast  Svíar  (Gautar)  og  Norðmenn  (í  Víkinni) 
hafa  tekið  nokkurn  þátt  í  ófriði  þessum,  og  má  vel  vera,  að 
samskonar  styrjöld  hafi  staðið  í  þeirra  löndum,  þótt  árbækur 
Frakka  hafi  ekki  tilefni  tii  að  geta  sh'ks,  með  því  að  Frakk- 
ar  áttu  h'til  eða  engin  viðskifti  við  aðrar  Norðurlandaþjóðir 
en  Dani,  sem  næstir  voru  ríki  þeirra.  Snorri  bendir  til  mik- 
ils  ófriðar  milH  konunga  í  Víkinni  og  á  Upplöndum  á  æsku- 
árum  Háifdanar  svarta  (Yngl.  54.  k.,  H.sv.  1.— 2.  k.)  en 
annars  virðast  Norðmenn  (vestan  fjalls?)  hafa  haldið  áfram 
víkingaferðum  til  írlands  á  árunum  820—301),  þótt  Englar  og 
Frakkar  sæti  þá  í  allgóðum  friði  fyrir  vikingum^).  Hvað  sem 
kann  að  hafa  valdið  því,  að  dregið  hefir  um  stundarsakir  úr 
vesturvíkingu  Dana  snemma  á  9.  öld,  þá  virðist  það  víst,  að 
hún  hefst  aftur  í  algleymingi  eftir  830,  enda  fór  Frakkaveldi 
þá  að  verða  varnarlítið  gegn  árásum  víkinga,  því  að  þá  var 
ait  að  komast  þar  í  uppnám,  og  hver  höndin  uppi  á  móti 
annari,  er  synir  Hlöðvers  keisara  höfðu  gjört  uppreist  gegn 
föður  sínum^).  Norrænir  víkingar  sækja  um  þær  mundir  fast 
lil  Irlands  og  herja  þar  viðsvegar,  bæði  norðan  lands  og  vest- 
an,  en  þó  einkum  um  austurstrendurnar,  og  er  þess  getið  í 
írskum  árbókum,  að  þeir  hafi  komið  með  ófriði  til  Clonmore 
á  jólanótt  835,  svo  að  auðsætt  virðist,  að  þeir  hafi  þá  verið 
farnir  að  „liggja  úti  vetur  og  varmt  sumar".  Þeir  munu  þá 
hafa  verið  búnir  að  kanna  allar  strendur  íriands,  og  skort  að 
eins  liðsafla  og  samtök  til  að  leggja  landið  undir  sig,  enda 
komu  stórir  skipaflotar  árið  eftir  (836)  til  ánna  Boyne  og 
LiflPey  (við  Dyflinni),  60  skipa  á  hvern  stað;  fara  þá  víkingar 
um  landið  sem  logi  yfir  akur,  taka  héruð  hernámi  og  vinna 
Dyflinni,  þótt  þeir  bíði  stundum  ósigur*).  Á  þessum  sömu 
árum  eru  víkingar  líka  farnir  að  venja  komur  sínar  til  eyj- 
arinnar  Noirmoutier  (Svartaklausturs)  við  Leirumynni  (á  Frakk- 
landi);    vinna    þeir    þar    sigur    á   kristnum  mönnum  sumarið 

1)    Norm.  II.  35-36        2)    Norm.  11,  39.  4.6-47.         3)  Krit.  Bidr, 
1.  14,        4)    Norm.  II.  36-38.,  107—108. 


58 

835,  og  ræna  sama  árið  Shepey  við  Tempsármynni,  en  koma 
árið  eftir  með  35  skip  til  Yarmoulh  sunnan  á  Englandi  (í 
Dorsetshire),  og  vinna  þar  sigur  á  her  Eggbjarts  (Ecgbrihts) 
Englakonungs.  Næstu  ár  berjast  þeir  oft  við  Engla,  og  veitir 
ýmsum  betur.i)  Nú  ráðast  víkingar  einnig  á  hina  auðugu 
verzlunarborg  Dorstad  (Dursted)  við  Rín,  ræna  þar  alt  og 
rupla  (árin  834 — 36)  og  síðan  ræna  þeir  eyna  Walcheren 
(837),  og  fella  þar  landa  sinn  kristinn,  Heming  Hálfdanar- 
son,  er  virðist  hafa  verið  landvarnarmaður  keisarans.  Eflir 
þetta  fara  þeir  að  vitja  Englands  með  ófriði  nálega  á  hverju 
ári  (frá  832  eða  8352),  piá  Norm.  II.  S9-42),  þótt  þeir  bíði 
standum  ósigur,  og  á  Írlandi  fjölgar  víkingum  stöðugt,  unz 
þeir  sameina  sig  undir  foruslu  Þorgils  (Turgesius)  konungs- 
sonar,  sem  virðist  hafa  komið  til  Irlands  árið  832  (Norm.  II. 
•110)  og  taka  til  að  brjóta  landið  undir  sig  og  koma  þar  á 
fót  norrænu  konungsríki  (um  838).  Engin  tvímæli  geta  leik- 
ið  á  því,  að  þeir  sem  herjuðu  á  Frísland  árin  834—36  hafi 
aðallega  verið  frá  Danaveldi,  því  að  Danakonungur  (Hárekr 
Goðröðarson)  afsakar  sig  og  tjáir  keisara,  að  þessar  ferðir  sé 
farnar  í  óleyfi  sínu,  og  kveðst  jafnvel  hata  látið  taka  af  lífi 
(nokkra)  foringja  þeirra  (Norm.  II.  44 — 45).  Það  er  og  líklegt, 
að  þeir  sem  sóttu  til  Englands,  hafi  flestir  verið  frá  Dan- 
mörku,  en  aftur  á  móti  meiri  hluti  vikinga  á  Irlandi  frá  Nor- 
egi.  Samt  er  það  oftast  óljóst,  hvaðan  af  Norðurlöndum  hinir 
og  þessir  hópar  af  víkingum  hafi  verið,  nema  þá  er  getið  er 
jafnframt  nokkurra  Danakonunga,  er  áttu  viðskifti  við  Frakka, 
svo  sem  Goðröðar  og  sona  hans.  Annars  er  enginn  víkinga- 
höfðingi  frá  þessu  tímabili  nafngreindur  í  útlendum  samtíðar- 
ritum,  fyr  en  Þorgils  kemur  til  sögunnar  á  Irlandi  og  Asgeirr 
(Oscheri)  á  Frakklandi  nokkru  síðar,  og  er  ómögulegt  að  vita 

1)  Norm.  II.  38—41.  Þess  er  getið,  að  Bretur  i  Cornwall  hafi  sleg- 
ist  í  lið  með  vikingum,  og  hafi  Eggbjartr  konungur  hefnt  þess  á  Bret- 
um  og  rekið  þá  úr  riki  sinu.  Síðan  var  lengi  tjandskapur  milli  Bretu 
og  Engla.  2)  Eitt  ár  eru  vikingaskip  að  ránum  i  Lundún  (842), 
sigla  svo  þaðan  um  nótt  til  Frakklanda,  slefna  á  vita  kaupstaðarins 
Qventovic,  (sem  heitir  öðru  nafni  Wicquinghem  o:  Víkingaheimur?), 
vinna  staðinn,  ræna  og  rupla  og  eru  óðara  horfnir  aftur  til  Terapsar 
sjá  Norm.  II.  41. 


59 

með  vissu,  hvort  nokknr  af  fornhetjum  þeim,  er  sögur  vorar 
geta  um,  hefir  tekið  þátt  í  hinum  fyrstu  víkingaferðum.  Þótt 
sagt  sé  í  Yngl.  (52.  k.)  um  Hálfdan  milda  (föður  Goðröðar 
göfugláta)  að  hann  hafi  löngum  verið  í  víkingu,  þá  þarf  það 
ekki  að  hafa  verið  vesturvíking,  og  það  getur  ekki  orðið  ann- 
að  en  óvís  tílgáta,  að  Ragnarssynir  hafi  ráðið  fyrir  herförinni 
til  Englands  794  og  einn  af  þeim  látið  þar  lif  sitt  (sbr.  Tím. 
Bmf.  XI.  16.  nm.).  Víkingarnir  á  þessnm  tímum  koma  ekki 
greinilega  fram  í  dagsbirtu  sögunnar,  heldur  bera  þeir  fyrir 
augu  vor  í  svip  sem  hvikulir  og  hverfandi  skuggar  í  brigð- 
lýsi  fornaldarinnar.  Það  sést  á  frásögn  útlendra  árbóka,  að 
fyrstu  víkingaferðirnar  beinast  helzt  að  klaustrum  og  helgi- 
stöðum  kristinna  manna,  enda  voru  þar  vanalega  auðæfisam- 
an  komin,  er  vakið  gátu  eftirsókn  víkinga,  því  að  þeir  voru 
jafnan  fúsir  að  hœtta  þar  til,  sem  févon  var  fyrir,  og  svo 
var  ekki  mót  von,  þótt  heiðingjar  beindi  ofsóknum  sínum 
einkanlega  gegn  klerkum  og  kennimönnum  kristninnar.  Síð- 
an  fara  þeir  að  ráðast  á  fjölmenna  verzlunarbæi,  og  setjast 
að  við  árósa  til  þess  að  geta  haft  verzlun  landsins  á  valdi 
sínu,  því  að  þeir  leggja  mikinn  hug  á  kaupskap  jafníramt 
ránskapnum,  enda  fjölgar  þeim  nú  óðum,  er  sækja  í  vestur- 
víking,  og  eftir  835  má  svo  að  orði  kveða,  að  stórhópar  af 
vikingum  hafi  selstöðu  fyrir  vestan  haf  og  færi  stöðugt  út 
kviarnar.  Eftir  lát  Hlöðvers  keisara  (840)  hófust  deilur  um 
ríkiserfðir  með  sonum  hans  þremur,  og  kom  svo  að  þeir  börð- 
ust  (við  Fontenay  árið  841),  og  skiftu  siðan  ríki  föður  síns 
með  sér^).  Þessi  sundrung  í  Frakklandi  kom  víkingunum  vel 
og  greiddi  mjög  götu  ])eirra.  Þeir  hafa  alt  að  þessu  látið  sér 
yfirleitt  nægja  að  fara  skyndilegar  ránsferðir,  „höggva  strand- 
högg  og  nema  nesnám",  en  hvergi  hætt  sér  langt  frá 
sjó,  nema  helzt  á  írlandi,  þvi  siður  lagt  land  undir  sig,  svo 
teljandi  væri.  Þeir  fara  að  visu  djarflega  en  þó  jafnframt 
varlega,  eiga  sér  hæli  í  eyjum  og  andnesjum  (víkingabælum), 


1)  Þá  hlaut  Karl  Frakkland  (mest  alt)  með  Flandri,  Hlöðver  (Lud- 
wig)  Þýzkaland  austan  Rinar  (er  sögur  vorar  kalla  Saxland),  en  Lothar 
keisari  ítalíu  og  landræmu  milli  Frakklands  og  Síixlands,  er  bræður 
hajis  skiftu  nieð  sér  eftir  lát  hans  og  sqníi  híips. 


60 

þar  sem  þess  er  kostur,  og  sæta  færi  að  halda  skipum  sínum 
upp  eftir  stóránum,  þá  er  vöxtur  er  í  þeim,  og  þeir  verða 
varir  við  innanlands-óeirðir  á  þeim  slóðum.  Nú  er  lítið  um 
eyjar  við  norðurströnd  Frakklands,  enda  sneiða  vikingar  að 
mestu  hjá  henni  þangað  til  eftir  840i).  Þá  heldur  Ásgeirr 
vikingahöfðingi  skipum  sinum  upp  eftir  Signu,  (Seine,  er  virð- 
ist  þá  hafa  verið  vatnsmikil,  Norm.  11.  52),  rænir  þar  og 
brennir  Rúðuborg  (Rouen,  vorið  841),  og  nokkru  síðar  fara 
vikingar  herferðir  upp  eftir  Leiru  (Loire,  til  Nantes-borgar  á 
67  skipum)  til  að  taka  þátt  í  ófriði  innlendra  höfðingja,  og 
langt  upp  eftir  Garonn,  alla  leið  til  Tólósu  (Toulouse),  um 
sama  leyti  og  þar  er  fjandskapur  niilii  landshöfðingja.  As- 
geirr  hefir  herjað  fullan  áratug  um  allar  strendur  Frakklands 
milli  Signu  og  borgarinnar  Bordeaux,  unnið  þá  borg  árið  848 
(með  svikum  Gyðinga)  og  setið  þar  nokkur  ár,  því  að  þaðan 
fer  hann  herferð  til  Signu  851,  vinnur  þar  mörg  hervirki,  og 
hefir  fyrstur  víkinga  vetursetu  við  Signu  (Norm.  IL  161),  en 
snýr  loks  aftur  til  Bordeaux  (852).  Má  og  ælla,  að  her  hans 
hafi  tekið  þátt  í  árásinni  á  Nantes  árið  843,  en  þeir  víking- 
ar  eru  kallaðir  „Dani  et  Westfaldingi"  j:  Danir  og  menn  frá 
Vestfold  í  Noregi^).  Það  er  því  óvíst,  hvort  Asgeirr  hefir  ver- 
ið  danskur  eða  víkverskur  að  ætt,  þótt  meginhluti  liðs  hans 
hafi  líklega  verið  danskur,  og  litil  eða  engin  merki  sjást  til 
þess,  að  minning  herferða  hans  hafi  geymst  á  Norðurlönd- 
um.  Liklegt  er,  að  ýmsir  aðrir  víkingahöfðingjar  við  Frakk- 
landsstrendur  hafi  ýmist  verið  bandamenn  hans,  eða  farið 
sinna  ferða.  Þess  er  getið  um  víkinga  þá,  sem  herjuðu  við 
Garonn  árið  844  (og  Prudentius  árbókahöfundur  kallar  Dani), 
að  sumir  þeirra  hafi  haldið  þaðan  til  Galicíu  á  Spáni,  og 
sumir  enn  lengra^).  Þá  réðu  kristnir  höfðingiar  fyrir  norður- 
hluta  Spánar,  en  Múhameðsmenn  (Márar,  Arabar,  Serkir)  fyrir 
suðurhlutanum.  Vikingar  herjuðu  fyrst  á  kristnu  löndin,  en 
biðu  ósigur  fyrir  Ramíro  IL  Astúríukonungi  (842—50),  er 
drap    af    þeim   margt  manna  og  brendi  70  skip  þeirra*).     Þá 


1)  Sbr.  Norm.  I.  46—52.  2)  Krit.  Bidr.  I.  62.  Norm.  II.  213— 
48.  3)  Norm.  11.  289.  Surair  láta  þá  hrekjast  til  Spánar  af  stormi. 
4)     Tulan  er  liklega   ýkt  (sbr.  FatjrÍQÍUS  ;  Forb.  m.  N.  og  d.  sp.  H.  31/ 


61 

koma  enn  víkingahópar  á  nýjum  skipaflota  til  liðs  við  þá  er 
undan  komust  og  heídur  alt  þetta  liði)  suður  á  leið  til  Lissa- 
bonar,  er  þá  var  á  valdi  Serkja.  Lenti  nú  þessum  tveimur 
víðförlu  herþjóðum  saman,  og  vildi  hvorug  undan  láta.  Vík- 
ingar  dvöldu  um  mánaðartíma  nálægt  Lissabon  og  áttu  þar 
margar  orustur  við  Serki,  en  héldu  siðan  til  Andalúsíu  (upp 
eftir  Guadalquivir)  á  leið  til  Sevillu;  unuu  þeir  sigur  á  Serkj- 
um  oftar  en  einu  sinni  og  settust  loks  að  í  Sevillu  (haustið 
844),  en  gátu  þó  ekki  náð  borgarvíginu  á  vald  sitt.  Sagt  er, 
að  þeir  haíi  farið  þar  fram  með  grimd  mikilli  og  drepið  stund- 
um  alt  sem  fyrir  varð,  jafnvel  áburðarskepnurnar.  Þá  réð 
Abderrhaman  IL  fyrir  Serkjum  á  Spáni,  og  dró  hann  lið 
saman  gegn  vikingum  og  lét  veita  þeim  atgöngu,  sýndu  Serk- 
ir  þá  bæði  hreysti  og  herkænsku,  og  fóru  svo  leikar,  að  vík- 
ingar  urðu  að  hórfa  frá  Sevillu  með  miklu  manntjóni^).  Létu 
þeir  þá  bandingja  sína  lausa  við  Serki,  en  vildu  ekki  taka 
gull  né  silfur  í  lausnargjald,  heldur  að  eins  klæðnað  og  mat- 
væli,  og  lýsir  það  hyggindum  þeirra.  Eftir  það  áttu  þeir  enn 
nokkur  vopnaviðskifti  við  Serki,  og  veitti  ýmsum  betur,  en 
þó  báru  vikingar  lægra  hlut  frá  borði  að  lokum,  og  höfðu 
þá  beðið  mikið  tjón  á  skipum  og  mönnum.  Brendu  Serkir 
mörg  (30)  skip  þeirra  (líklega  með  „nafta",  eða  öðrum  slík- 
um  eldfimum  efnum),  en  feldu  margt  manna,  þar  á  meðal 
nokkra  höfðingja,  en  suma  tóku  þeir  höndum  og  festu  upp 
í  tré.  Vikingar  þeir,  er  undan  komust,  urðu  þó  eigi  forviða 
né  ráðþrota,  heldur  náðu  þeir  sér  stóru  skipi  (galeiðu),  skiftu 
síðan  herfangi  sínu  og  ræntu  enn  á  ýmsum  stöðum^)  alt 
norður  til  Lissabonar,  en  hurfu  síðan  frá  Spáni  og  sneru 
aftur  til  (Suður-)Frakklands,  þar  sem  þeir  tóku  til  óspiltra 
málanna  og  settust  um  stund  í  Saintes  (845),  en  síðan  herj- 
uðu  víkingar  bæði  við  Leiru,  Garonn  og  Signu  (847 — 52)  og 
er    Ásgeirr    þá    enn    talinn    fyrir    þeim    (Norm.   IL  246—48, 

1)  „Á  54  stórskipum  og  jafnmörgum  smærri,  svo  að  sjórinn  sýnd- 
ist  þakinn  dökkrauðum  í'uglum",  segja  Serkir  (Norm.  II.  290).  2) 
Á  einum  stað  er  sagt  að  fallið  hafi  16,000  vikingar,  og  eru  það  sjálf- 
sagt  ýkjur  (Norra.  II.  292).  li)  í  þessari  ferð  hafa  víkingar  brugðið 
sér  (eða  hrakist)  til  vesturstranda  Afríku,  þar  sem  borg  reis  síðar  og 
örnefni  var  við  þá  kent  (Norm.  II.  295). 


62 

sbr.  161 — 62).  „Drottinn  rétt-trúaða  manna"  hrósaði  nú  sígri  sín- 
um  á  heiðingjunum,  og  sendi  trúbræðrum  sínum  í  Afríku 
sem  sigurmerki  höfuð  foringjans  og  200  höfuð  valinna  kappa 
úr  víkingahernumi). 

Nú  kemur  til  sögunnar  víkingahöfðingi  einn,  sem  fór 
sömu  leið  og  Ásgeirr  upp  eftir  Signu,  og  komst  fyrstur  vík- 
inga  alla  leið  til  Parísar.  Hann  er  nefndur  Ragnarr  (í  iatn- 
eskum  ritum  Reginheri,  Reginarius,  Ragnerus)  og  talinn  einn 
af  mönnum  Háreks  Danakonungs.  Hann  kom  með  miklu 
Hði  (120  skipum),  rænti  Paris  nokkra  daga  og  neyddí  Karl 
konung  (sköllótta)  til  að  kaupa  frið  með  7000  pundum  silf- 
urs,  en  síðan  kom  sótt  mikil  (blóðkreppa)  \ipp  í  liði  hans,  og 
var  það  eignað  refsidómi  guðs  og  Germanuss  hins  helga,  því 
að  jkirkju  hans  höfðu  víkingarnir  rænt,  og  orðið  þar  fyrir 
slysi,  er  nokkrir  biðu  bana  af.  Á  heimleiðinni  og  heima  lét- 
ust  margir  af  sóttinni,  og  Ragnarr  tók  hana  sjálfur,  er  hann 
var  að  segja  Háreki  konungi  frá  afreksverkum  sínum,  og  lézt 
úr  henni  að  þremur  dögum  liðnum,  þótt  hann  hefði  heitið  á 
St.  Germanus  og  sent  honum  stórgjafir.  Hárekr  konungur 
ákallaði  guð  kristinna  manna,  fastaði  fjórtán  daga  og  lét  lausa 
kristnu  bandingjana.  Saga  þessi  um  æíilok  Ragnars  er  höfð 
eftir  Kobbo  greifa  frá  Saxlandi,  er  Hlöðver,  konungur  Þjóð- 
verja,  hafði  sent  til  Háreks  konungs  um  sama  leyti  og  Ragn- 
arr  kom  úr  ferð  sinni,  og  kemur  hún  heim  við  frásögn  sam- 
tiðar-árbóka  (frá  Xanten)^).  OIjós  minning  þessara  atburða 
virðist  koma  fram  i  sögu  „Ragnars  loðbrókar"  hjá  Saxa, 
þar  sem  Ragnarr  bíður  manntjón  mikið  á  herferð  sinni  til 
Bjarmalands  fyrir  fjölkyngi  Bjarma,  er  veldur  blóðkreppu  í 
liði  hans.  Hafa  munnmælin  sett  þar  Bjarma  fyrir  Germanus, 
meðfram  vegna  hljóðlíkingarinnar,  sbr.  fe.  Beormas  og  Geor- 
man,  S.  Bugge:  B.S.H.  92.  bls.).  Þessu  atriði  hefir  Steen- 
strup  haldið  fram  til  sönnunar  því,  að  Ragnar  sá,  er  herjaði 
á  París  845,  vœri  sami  maður  og  faðir  „Loðbrókarsona" 
þeirra,    er    koma  við  sögu  Englands  um  870^),  en  það  getur 

1)  Norm.  II.  289-94-  2)  Krit.  Bidr-  I.  62,  90-92.  Norm.  II. 
154 — 56.  3)  Steenstrup  (Norm.  I.  104)  rengir  jafnvel  frésögn  sam- 
tiðarrita  um  það,  uð  Ragnarr  hafi  dáið  845,  til  þess  að  geta  gjört  hann 
að  suma  munni   og  „Raghnall  mac  Albdan"  um  860. 


aldrei  sannað  meira  en  það,  að  niunnlega  arfsögnin  hafi  tengt 
saman  þessa  víðförlu  og  sigursælu  víkingahöfðingja,  og  ýms 
atvik  benda  fremur  til  þess;  að  Ragnarr  sá  er  fór  herferðina 
845,  og  virðist  hafa  verið  jarl  Háreks  Danakonungs,  hafi 
varla  getað  verið  faðir  þeirra  Ingvars  og  Ubba  („Loðbrókar- 
sona"),  er  verið  hafa  jarlar  og  h'klegt  náfrændur  Hræreks 
Frísakonungs,  ^óvinar  Háreksi).  Vér  vitum  ekkert  frek- 
ara  með  fuUum  sanni  um  þenna  Ragnar,  ætt  hans  eða  æfí, 
heldur  en  nú  var  frá  sagt,  en  h'klegt  má  telja,  að  hann  sé 
einn  af  þeim  fornmönnum,  er  gefið  hafi  tilefni  til  sagnanna 
um  „Ragnar  loðbrók"  og  sonu  hans,  og  sama  má  sjálfsagt 
segja  um  Ragnfreð  Danakonung  (f  814),  —  sem  hefir  orðið  að 
„Ragnari  loðbrók"  í  forndönskum  konungatölum  —  og  Rögn- 
vald  Hálfdanarson  („Raghnall  mac  Albdan"),  sem  írskar  ár- 
bækur  nefna,  og  síðar  skal  getið.  Vel  má  líka  vera,  að 
munnmæhn  hafi  slengt  hinni  minnilegu  herferð  Ragiiars  til 
Signu  saman  við  herferðir  Ásgeirs  og  annara  vikinga  á  9. 
öld,  og  hafi  svo  myndast  úr  öllu  þessu  mikla  sagna-efni  eða 
rétlara  sagt  molum  þess  og  leifum,  sem  aldirnar  hafa  breytt 
á  ýmsa  vegu,  saga  „Ragnars  loðbrókar"  og  sona  hans,  sem 
áttu  að  herja  um  víða  veröld,  og  komast  jafnvel  langt  á  leið 
til  Rómaborgar.. 

Sama  árið  sem  Ragnarr  hélt  til  Signu  með  skipaflota 
sinn,  fór  annar  danskur  skipafloti  enn  stærri  (600  skipa,  und- 
ir  forustu  Háreks  konungs  sjálfs),  upp  eftir  Saxelfi,  ogvarþá 
Hamborg  rænt  og  herjað  á  Fríslandi,  en  þar  biðu  vík- 
ingar  manntjón  mikið^),  og  leitaði  Hárekr  konungur  síðan 
friðar  við  Hlöðver  konung  á  Saxlandi.  Þó  fara  víkingar 
skömmu  síðar  herferðir  til  Rinarósa  og  upp  eftir  Rín,  ræna 
Dorstad  enn  og  taka  skatt  af  landsfólkinu  (846  og  847).  Attu 
þá  þeir  bræður  þrír,  er  réðu  fyrir  Frakkaveldi,  fund  með  sér 
(í  Mersen  847),  og  hótuðu  Háreki  Danakonungi  hörðu,  ef 
hann  héldi  eigi  þegnum  sínum  í  skefjum,  og  hélzt  friður  með 
honum    og    Saxakonungi    eftir    það^).      En    nú    er  komið  að 


1)     Krit.    Bidr.    I.    86.  2)     Ann.  Xant.  segja,  að  Frísir  hafi  felt 

12,000    af   vikingum,    og    eru    það  víst  ýkjur  (Norm.   II.  154.  n,).         3) 
Norm.  II.   153—157. 


64 

merkilegum  tímamótum  í  sögu  víkinganna,  er  þeir  taka  að 
eignast  ríki  víða  um  lönd,  og  víkur  þá  sögunni  fyrst  til  Ir' 
lands  og  Fríslands. 

Þess  heíir  áður  verið  getið,  að  föðurætt  Haralds  hár- 
fagra  hafi  að  öilum  iíkindum  verið  runnin  af  sama  stofni  og 
ætt  Danakonunga,  með  því  að  ættnöfnin  eru  hin  sömu,  en 
annars  flest  fátíð  í  Noregi,  hvort  sem  ættin  hefir  heldur  verið 
kölluð  YngUngar,  Skilfingar  eða  Skjöldungar.  Vér  sjáum  af 
frásögn  árbóka  Frakka  á  9.  öld,  að  margir  af  konungsætt 
Dana  hafi  þótt  jafnbornir  til  ríkis  og  deilur  um  ríkiserfðir 
verið  all-tíðar  í  Danaveldi.  Nú  má  af  líkindum  ráða,  að  það 
hafi  snemma  farið  að  tíðkast,  að  ýmsir  konungbornir  menn, 
er  gátu  eigi  orðið  konungar  í  átthögum  sinum  eða  urðu  land- 
flótta  þaðan,  hafi  gjörst  víkingahöfðingjar  (sækonungar),  og 
leitað  sér  fjár  og  frama  á  herferðum,  og  var  þá  við  því  að 
búast,  að  sh'kir  menn,  er  réðu  fyrir  Hði  en  eigi  löndum,  hefði 
sterkan  hug  á  að  vinna  sér  ríki,  ef  færi  gæfist,  annað  hvort 
í  átthögum  sínum,  eða  öðrum  löndum.  Þess  er  h'ka  beinh'n- 
is  getið  í  samtíðar  árbókum,  að  nokkrir  frændur  Háreks  Dana- 
konungs  (813—54)  hafi  ráðið  fyrir  herafla,  og  heimsóttu  tveir 
þeirra  hann  með  ófriði  árið  850^),  en  nokkrum  árum  síðar 
safnaði  Goðormr  („Godurm")^),  bróðursonur  hans,  er  hafði 
lengi  verið  i  víkingu,  miklu  skipaliði  að  sér,  og  héit  því  til 
Danmerkur  til  að  vinna  rikið  undan  Háreki ;  áttu  þeir  orustu 
mikla,  er  iauk  svo,  að  þeir  féilu  báðir  og  margir  fleiri  kon- 
ungar  eða  konungbornir  menn  (854).  Lík  dæmi  má  finna  í 
seinni  sögum,  og  má  geta  nærri,  að  eitthvað  svipað  hafi  stund- 
um  átt  sér  stað  annarsstaðar  á  Norðurlöndum  snemma  á  9. 
öld,  enda  vitum  vér  af  æfisögu  Ansgars  kristniboða,  að  Ön- 
undr  Svíakonungur  var  landflótta  um  840.  Ef  vér  lítum  nú 
til  Noregs,  þá  liggur  þegar  í  augum  uppi,  að  þar  er  lands- 
lag  ólíkt  þvi,  sem  er  í  Svíþjóð  og  einkum  í  Danmörku.  Bygð- 
in  í  Noregi  er  yfirleitt  sunduriaus  og  vesturströndin   öll  mjög 


1)  Norm.  I.  73—76.  2)  Nafn  þetta  miin  vera  sama  og  „Gwd- 
rutn^,  sem  kemur  fram  siðar  á  dönskum  herkonungi  á  Englandi,  og 
samsvarar  það  f,Goðþormr^  é  norrœnu,  en  virðist  hafa  verið  dregið 
saman  í  ^Gormr"'  hjá  Dönum  á  10,  öld  (Ark.  XI.  366). 


ð5 

fjollótt  og  vogskorin.     Þar  voru  sjálfstæðir  höfðingjar  í  hver]u 
fylki    lengi  fram  eftir  öldum,  og  meira  um  stórmenni  yfirleitt 
í    upphafi    sögutímans    en    i    Danmörku  og  Svíþióð,  þar  sem 
einvaldsn'ki    höfðu    fyrir    löngu    myndast  og  jafnað  stéttamis- 
mtininn,  enda  virðist  hans  hafa  fremur  htið  gætt  í  Danmörku, 
meira    að    vísu    í  Svíþjóð,    en    lang-mest    í    Noregi,  þar  sem 
hersa-    og    hölda-stétt    skaraði   langt  fram  úr  almúganum,  og 
konungsvaldinu    gekk    seint  að   ryðja    sér  tii  rúms  fyrir  mót- 
stöðu  höfðingjanna^).     Snemma  á  9.  öld  hafa  "þó  smákonung- 
ar    verið   í  flestum  fylkjum  sunnan  og  vestan  fjalis  í  Noregi, 
að    eins    í    Þrándheimi   virðast  engír  konungar  hafa  verið  að 
staðaldri   fyrir    daga    Haralds  hárfagra^).     Það  eru  Hkindi  til, 
að    konungdómur   haíi  eigi  orðið  algengur  fyrir  vestan  fjall  í 
Noregi  fyr  en  skömmu  áður  en  sannar  sögur  hefjast,    en  þá 
var    hann    fyrir    iöngu    orðinn    rótgróinn    í    Svíþjóð  og  Dan- 
mörku,  og  hafa  konungar  frá  þessum  ríkjum  snemma  á  öld- 
um    lagt   undir  sig  ýms  héruð  í  suðausturhluta  Noregs  (eink- 
um  Víkinni).  Síðan  virðist  konungsnafnið  hafa  breiðst  út  það- 
an    til  annara  hluta  Noregs,  og  hafa  víkingaferðir  líklega  átt 
nokkurn    þátt    i    því.      Konungur  táknar  upphaflega  göfugan 
mann  og  kynstóran,  og  má  ætla,  að  niðjar  hinna  fornu  „goð- 
boínu"    konunga-ætta    í    Svíþjóð     (Skilíinga)    og    Danmörku 
(Skjöldunga)  hafi  borið  þetta  tignarnafn,  en  síðan  hafi    ýmsir 
höfðingjar    hingað    og  þangað,  er  varið  höfðu  land  fyrir  vík- 
ingum,   eða    unnið    sér    eitthvað    mikið   til  frægðar,  tekið  sér 
konungsnafn,  og  hafi  konungdómur  með  þeim  hætti  fest  ræt- 
ur  í  flestum  fylkjum  Noregs.     í  Sn.  E.  (Skm.  73)  og„Hv.N. 
b."    er    (móður)ætt    Hálfdanar    milda    (Bragningar)    talin    frá 
„Hálfdani   gamla"    (sem    Hyndluljóð    kalla    ^hœstan  Shjöld- 
unga")  en  í  Yngl.  (51.  k.)  telur  Snorri  hana  komna  frá  „Vindli" 
(í  Danmörku).     Haraldr  hinn  granrauði,  konungur   á  Ögðum, 
móðurfaðir  Hálfdanar  svarta,  er  talinn  Hildinga-ættar  (frá  Reið- 
gotalandi  o:  Jótlandi,  sbr.  Sögubrot),  og  jafnframt  einn  af  niðj- 
um  „Hálfdanar  gamla"  (Sn.  E.:  Skm.  78,  „Hv.  N.  b.")^).  Nú 


1)  Sbr.  Sars:  U(lsigt«  I.  139— 59.  2)  s.  b.  182.  bls.  3)  Þessar 
fornkonunga-ættir  í  suðurhluta  Noregs  eru  því  raktar  frá  Danmörku  í 
gömlum  arfsögnum,  og  styrkist  þa^  af  œttarnöfnunum  (sbr.  E.  H.  Lind 

5 


visa  ættnöfn  fornkonunga  í  Sogiii  og  á  Hörðalandi  til  frænd- 
semi  þeirra  við  ætt  Haralds  hárfagra  og  Danakonunga,  og 
eru  því  líkindi  tii  að  þeir  haíi  verið  kynjaðir  austan  yfir  fjall 
og  komnir  af  ætt  Skiiíinga  eða  Skjöldunga  (sjá  Ark.  XIX. 
181 — 190),  en  eignast  ríki  fyrir  vestan  fjali  með  mægðum  eða 
hernaði.  I  fornaldarsögunum  um  upphaf  Noregs-bygðar  („Hv. 
N.  b."  og  „Fd.  N".)  virðast  vera  fólgnar  fornar  arfsagnir  um 
það,  að  ættfeður  Noregskonunga  og  margra  fleiri  þjóðhöfð- 
ingja  haíi  komið  að  austan  og  aflað  sér  ríkis  í  Noregi.  Er 
þar  sagt  svo  frá,  að  sækonungar  („synir  Górs")  hafi  slund- 
um  gongið  á  ríki  þeirra  konunga,  er  fyrir  voru  („sonaNórs"), 
og  ýmsir  sigrast,  og  ætt  Rögnvalds  Mærajarls,  er  átti  riki 
vestan  fjalls,  rakin  frá  einum  af  sækonungum  þessum,  en 
Þorsteins  saga  Vikingssonar  (17.  k.)  rekur  frá  öðrum  þeirra 
ætt  Skata  konungs,  er  hún  segir  að  verið  hafi  hinn  mesti 
víkingur,  og  rutt  sér  til  rikis  í  Sogni.  Þótt  sagnir  þessar  sé 
eigi  áreiðanlegar,  lýsa  þær  samt  hugmyndum  fornmanna  um 
þessi  efni^),  og  þar  sem  bæði  ætt  Haralds  hárfagra  og  flestar 
frægustu  konunga-ættir  í  fornöld  (Skilfingar,  Skjöldungar  o.  fl.) 
eru  taldar  frá  Hálfdani  gamla,  en  það  nafn  er  upphaflega 
tengt  við  Dani  (Austur-Dani,  sbr.  Beov.),  þá  bendir  það  til 
fornra  munnmæla  um  útbreiðslu  danskra  konunga-ætta  til 
Noregs  og  jafnvel  fleiri  landa,  enda  virðast  þeir  ættmerin 
(Skilfingar  eða  Skjöldungar)  hafa  farið  herferðir  vestur  um 
haf  og  barist  þar  til  ríkis,  að  minsta  kosti  er  ætt  Ólafs  kon- 
ungs  hvita  (í  Dyflinni)  rakin  til  Hálfdanar  hvítbeins  Upplend- 
inga  konungs  i  Islbk.  (12)  og  Ldn.  (II.  15),  og  staðfesta  ætt- 
nöfnin  fulikomlega  þá  arfsögn,  þótt  missagnir  sé  nokkrar  um 
einstaka  œttliði^).  Ivarr,  bróðir  Ólafs,  átti  marga  sonu,  sem 
nefndir  eru  í  írskum  ritum,  og  er  frá  þeim  komin  mikii  kyn- 
slóð  konunga  á  Vesturlöndum,  sem  hafa  yfirleitt  sömu  œtt- 
nöfn  og  niðjar  Haralds  hárfagra  (Ólafr,  Sigtryggr,  Sigröðr, 
Goðröðr,  Rögnvaldr,  Haraldr  o.  fl.).   VíkingahöfÓingjar  þeÍTt 

i  Sv,  hist.  Tidskr.  Ib96,  244.  bls.).  Agnars-  (og  Eiríks-)nafnið  er  tengt 
við  sögu  Bagnars  (Álfsbana,  sbr.  SRD.  I.  28)  og  í  Fms.  V.  268  koma 
Agnarr  og  Bagnarr  fram  meðal  niðja  Haralds  hárfagra.  1)  Sbr. 
Sars:  Udsigt  *  I,  182  (konungdómur  hafist  við  víkingaferðir).  2)  Tim. 
Bmf.  Xí.  26-29,  Ark.  XIX.  184  n.  1. 


67 

er  bördust  til  ríkis  viða  um  lönd  á  9.  öld,  virðast  flestíf 
hafa  verið  sömu  œttar  og  taldir  ödrum  fremur  konung'- 
hornir^).  Nú  er  það  sagt  í  sögii  Haralds  hárfagra  hjá  Snorra 
(35.  k.)  að  meðal  sona  hans  hafi  verið  þeir  Þorgisl  og  Fróði, 
er  eignast  hafi  Dyflinni  á  Irlandi  „fyrst  Norðmanna",  og  er 
það  römm  tímatalsvilla,  því  að  Dyflinni  unnu  Norðmenn  eigi 
allfáum  árum  áður  en  Haraldr  fæddist,  en  hitt  kemur  vel  heim 
við  írsk  sagnarit,  að  fyrsti  konungur  Norðmanna  á  Írlandi 
hafi  heitið  Þorgisl,  því  að  þau  nefna  hann  „Turges"  (eða  á 
lat.  „Turgesius").  Hann  virðist  hafa  verið  kominn  til  Ír- 
lands  832,  en  orðið  fám  árum  síðar  (836—38)  foringi  allra 
Norðmanna  á  Irlandi  norðanverðu,  og  unnið  þá  mikinn  hluta 
landsins;  reisti  hann  þar  herborgir  (kastala,  þar  á  meðal 
Dytlinni  árið  841)  og  lagði  þunga  skatta  á  landsfólkið.  Svo 
er  sagt,  að  hann  hafi  ráðið  ríki  í  7  ár  (838—45),  en  þá  tókst 
írum  að  handtaka  hann  (með  svikum,  eins  og  Snorri  segir) 
og  var  honum  þá  drekt  í  vatni  einu  (Loch  Uair^).  Snorri 
heíir  heyrt,  að  Fróða  bróður  hans  hafi  verið  gefinn  bana- 
drykkur,  og  má  það  rétt  vera,  þótt  írsk  rit  geti  hans  eigi, 
enda  óvíst,  hvort  hann  heíir  átt  langa  dvöl  á  Írlandi.  Þótt 
það  sé  eigi  rétt  hermt,  að  Þorgisl  hafi  verið  sonur  Haralds 
hárfagra,  er  samt  líklegt,  að  hann  haíi  verið  sömu  ættar  (ef 
til  vill  sonur  Haralds  konungs  gullskeggs  í  Sogni,  sbr.  Ark. 
XIX.  185—86).  Kona  hans  er  nefnd  Ota  eða  Otta^)  (ef  til 
vili  Audr  djúpúðga).  Við  fráfall  Þorgils  beið  ríki  Norðmanna 
á  ÍTlandi  mikinn  hnekki,  enda  veittu  Danir  (undir  forustu 
Horms  o:  Orms,  er  féll  síðan  í  Wales,  Norm.  II.  123)  Írum 
Hð  í  móti  þeim  (851),  féll  þar  margt  af  Norðmönnum  og  höfð- 
ingi  þeirra,  er  „Eircne"  eða  „Jargna"  (o:  Járn-kné)  er  nefnd- 


1)  Nöfn  hinna  fyrstu  Garðakonunga  vísa  helzt  til  Skjöldunga 
(Hrœrekr,  Helgi)  og  YngHnga  eða  Skilfinga  (Ingvarr),  og  má  hugsa 
sér  að  Hrærekr  hafi  verið  frændi  Goðiöðarsona,  er  voru  með  Svium 
812  —  13  ásamt  fleirum  höfðingjum  Dana.  Til  hins  sama  virðast  nöfn- 
in  Hákon  og  Valdarr  vísa,  og  eftirtektarverð  eru  þessi  orð  Helga  (Olegs) 
Garðakonungs  til  þeirra  Höskulds  og  Dýra:  „Þið  eruð  eigi  konung. 
ungbornir,  en  eg  er  konungborinn"  (sjá  þýðing  C.  W.  Smiths  af  ár- 
bókum  Nestors,  31.  368.  bls.).  2)  Lough  Owel  Norm.  II.  110.,  sbr. 
Norm.  I.  105.        3)     Norm.  I.  270,  II.  109,  113  n. 

5' 


68 

ur,  en  annar  flýði,  sem  neíndur  er  Zain  (Steinn?  eða  Sveinn?)i), 
Skömmu  siðar  kom  Ólafr  konungsson  frá  Noregi  með  miklu 
skipaliði,  rétti  hiuta  Norðmanna  og  vann  aftur  Dyflinni  (853), 
og  hefst  þá  nýtt  tímabil  í  sögu  Norðmanna  á  Irlandi,  enda 
er  nú  landnámstíð  víkinga  komin^). 

Eins  og  fyr  var  á  minst,  hafði  Hlöðver  keisari  (814—40) 
reynt  að  styrkja  Harald  Danakonung  til  ríkis  i  Danmörku,  er 
hann  fór  landflótta  fyrir  Goðröðarsonum,  og  hafði  Haraldr 
heitið  keisara  hollustu  og  jafnvel  látið  skírast  (826),  en  keis- 
ari  hafði  fengið  honum  hérað  eitt  norðan  til  í  ríki  sínu 
(„Riustri  e.  Rustringen"  nyrzt  á  Fríslandi),  svo  að  hann  gæti 
átt  þar  athvarf,  ef  hann  yrði  rekinn  frá  ríki  sínu  í  Dan- 
mörku.  Haraldi  veitti  þungt  að  etja  kappi  við  Goðröðar- 
sonu,  og  þótt  hann  kæmist  um  stund  til  ríkis  á  Jótlandi 
(sunnanverðu,  í  Heiðabý?)  fyrir  ósamlyndi  þeirra  (819),  varð 
hann  brátt  að  lúta  í  lægra  haldi  fyrir  Háreki  Goðröðarsyni. 
Eftir  að  Haraldr  var  algerlega  flæmdur  frá  Danaveldi  (828), 
og  víkingar  voru  farnir  að  venja  komur  sínar  til  Fríslands 
(834—37),  mun  keisarinn  hafa  gjört  Harald  þenna  og  Hræ- 
rek  bróður  hans  að  landvarnarmönnum  sínum  í  Dorstad  og 
aukið  ríki  þeirra  (um  838),  og  eftir  lát  keisara  bætli  Lothar 
sonur  hans  enn  nokkrum  héruðum  við  Harald  (841),  svo  að 
nú  voru .  Danir  seztir  að  í  ríki  Frakka  og  búnir  að  ná  þar 
fótfestu.  Að  vísu  virðist  Haraldr  ekki  hafa  setið  lengi  að 
völdum  éftir  þetta,  og  Hrærekr  varð  um  hríð  landflótta  fyrir 
keisara,  og  hafðist  þá  við  á  Saxlandi^),  en  hvorki  hann  né 
synir  Haralds  sleptu  tilkalli  sínu  til  Fríslands,  heldur  biðu 
eftir  tækifæri  til  að  komast  þar  aftur  til  valda.  Loks  tókst 
Hræreki  að  safna  að  sér  víkingaliði  miklu  (sem  frændur  Há- 
reks    Danakonungs    höfðu    haft    með    sér  til  Danmerkur  árið 


1)  A.  Bugge:  Vik.  I.  18.  2)  Sbr.  Norra.  II.  107-119.  Krit.  B. 
I.  Si.  Serkneskur  rithöfundur,  er  segir  frá  sendiför  til  heiðingja  (á 
írlandi?)  kallar  drotningu  þeirra  „Ud"  eða  „Aud"  (A.  Bugge:  N.  h. 
Tidskr.    1911,    166).  8)     Um    sömu    mundir    er    (i  Ann.    Fuld)  getið 

Haralds  nokkurs,  er  flýði  fyrir  Háreki  Ðanakonungi  til  Hlöðvers  Saxa- 
konungs,  lét  skirast  og  var  vel  virður  á  Saxlandi  um  hrið,  en  siðan 
grunaður  um  græzku  af  nágrönnum  Danu  og  drepinn  852  (Norm. 
ÍI.  168). 


69 

850,  Norm.  I.  74);  hélt  hann  því  til  Fríslands  (Rínarósa)  og 
neyddi  keisara  til  að  veita  sér  þar  yíirsókn  (í  Dorstad  og  hér- 
uðunum  þar  i  grend^).  Nú  átti  hann  að  vera  landvarnar- 
maður  keisara  sem  áður,  en  með  því  að  haiin  hafði  sjálfur 
aflað  sér  þessa  ríkis  með  fulltingi  víkinga,  var  við  því  að  búast 
að  hann  veitti  liðsmönnum  sínum  og  samlöndum  friðland  í 
riki  sínu,  og  var  þeini  það  eigi  smávegis  hagræði,  að  geta 
átt  þar  örugt  athvarf  á  herferðum  sínum  til  annara  hluta 
Frakkaveldis  eða  tii  Bretlandseyja.  Stendur  víkingskapur  Dana 
eftir  þetta  með  styrk  miklum ;  víkingar  frá  Danmörku  og  Frís- 
landi  eru  hvarvetna  á  sveimi  með  fjölda  skipa,  og  áður  en 
langt  um  líður,  fara  þeir  að  berjast  tii  landa,  eins  og  fyr  er 
sagt  um  Norðmenn  á  Írlandi. 

Nú  höfum  vér  iitið  yfir  þann  kafla  víkinga-aldarinnar, 
sem  óljósastur  er  og  viðburðaminstur,  og  vér  köiium  strand- 
höggva-tíðina,  þótt  segja  megi,  að  hún  endi  með  landnámi  á 
sumum  stöðum.  Er  nú  komið  að  öðrum  kaflanum,  er  kalla 
má  landnámatíðina  (árin  850 — 910),  því  að  þá  fara  víkingar 
af  Norðurlöndum  æ  meir  og  meir  að  sækja  til  bóifestu  í  öðr- 
um  löndum,  og  herkonungar  og  víkingahöfðingjar  að  setjast 
þar  að  með  iiði  sínu  og  ryðja  sér  þar  til  ríkis.  Sumirbyggja 
lönd,  er  voru  áður  ónumin,  svo  sem  Færeyjar  og  Island. 


B.    Laiidnámatíðin  (um  850—910). 

Skal  ek  .  .  .  burt  verða,  ok  eigi  aftr 
koma,  fyrr  enn  ek  hefi  fengit  jam- 
raikit  ríki  ok  þú  átt  nú,  eða  liggja 
dauðr  ella.  „Göngu-Hrólfs  saga'^ 
IV.  k.  (Fas.  III). 

Nú  skal  fara  nokkrum  orðum  um  menningarstig  víking- 
anna,  er  að  því  er  komið,  að  þeir  fari  að  setjast  að  hjá 
kristnum  þjóðum  og  eiga  fleira  við  þær  en  vopnaviðskifti. 
Aðalmunurinn    á    þjóðum    þessum    og   víkingunum  stafaði  af 

1)    Norm.  II.  157—60.     Krit.  Bidr.  I.  58-60, 


70 

átrúnaðinum  og  lífsskoðunum  ])eim,  er  við  hann  voru  bundn- 
ar.  Ápatrúin  hvatti  menn  til  að  leita  sér  frægðar  og  frama 
með  hernaði  og  hreystiverkum,  og  víkingar  þóttust  vinna  goð- 
um  sínum  þægt  verk  með  því  að  senda  sem  ílesta  hermenn 
til  Valhallari)  og  verða  sjálíir  hæíir  til  að  berjast  með  Ein- 
herjum^),  en  kristindómurinn  kendi  sjálfsafneitun,  mannúð  og 
mildi.  Víkingunum  hlaut  því  að  þykja  siður  kristinna  manna 
veiklegur,  eins  og  Bolli  Þorleiksson  komst  að  orði  við  Kjart- 
an  frænda  sinn  (Laxd.  40.  k.),  en  kristnum  mönnum  að  blöskra 
harðneskja  og  hryðjuverk  víkinganna,  og  þótt  kristnar  þjóðir 
á  þeim  tímum  væri  skamt  komnar  á  undan  þeim  í  siðmenn- 
ingu  í  flestum  greinum^),  og  mikið  skorti  á  það,  að  þær  væri 
gagnteknar  af  anda  kristindómsins,  þá  virtu  þær  yfirleitt  mik- 
ils  helgidóma  sína  og  helgisiði,  og  hraus  hugur  við  meðferð 
víkinganna  á  kirkjum  og  klaustrum  og  fyrirlitningu  þeirra  á 
föstum  og  helgra  manna  beinum.  Með  því  að  hernaður  vík- 
inganna  kom  líka  hart  niður  á  þeim  og  leiddi  miklar  hörm- 
ungar  yfir  lönd  þeirra,  hlutu  þær  bæði  að  hræðast  þá  og  hata,  og 
það  þarf  ekki  að  búast  við  óhlutdrægri  lýsingu  á  víkingunum 
frá  þeirra  hendi,  enda  bera  rithöfundar  þeirra  (sem  ílestir  eru 
munkar)  víkingum  illa  söguna,  og  velja  þeim  mörg  hörð  orð,  en 
dást  þó  jafnframt  að  vaskleik  þeirra  og  fríðleik,  og  jafnvel 
að  orðheldni  þeirra,  þótt  víða  sé  þeim  hins  vegar  brugðið  um 
svik  og  samningsrof.  En  oft  má  sjá  deili  til  þess,  að  sá  á- 
burður  hefir  eigi  við  full  rök  að  styðjast  og  kristnir  menn 
beita  víkinga  eigi  síður  vélræðum,  þegar  svo  ber  undir.  Merki- 
legt  er    það,    að    þótt    germönsku  þjóðirnar,  er  eyddu  Róma- 

1)  Þorleifr  Rauðf'eldarson  teliir  Hákoni  jarli  það  mest  til  frægðar 
að  hnnn  hafi  „senda  Oðni  níu  öðlinga".  2)  Sbr.  ummæli  Oðins  i 
Eiríksmáhim: 

„Ovfst  's  at  vita 

.'sér  ulfr  enn  hösvi 

[greypr]  á  sjöt  goða". 
(Þaðan  var  Óðni  ófriðar  von,  og  þurfti  hann  því  á  hraustu  hði  að  halda 
F.  J.  :  Skd.  B.  105).  «)  Prokopios  (Bell.  Goth.  II.  1.5)  gjörir  litinn 
mun  á  siðum  Norðurlandabúa  og  annara  (germanskra)  þjóða  á  sinni 
tfð  (6.  öld),  og  fornleifar  frá  vikinga-öldinni  votta,  að  þeir  hafi  verið 
vel  að  sér  i  smíðum  og  ýmsum  iðnaði,  og  haft  næmt  fegurðarvit  og 
miklar  mætur  á  margskonar  skrauti, 


71 

veldi,  vœri  jafnan  kallaðar  óþjóðir  („barbari")  í  rómverskum 
ritum  (og  svo  gjöra  þeir  enn  Gregorius  Turonensis  og  Ven- 
antius  Fortunatus  á  6.  öld),  þá  eru  Norðurlandabúar  sjaldan 
nefndir  svo  hjá  ritliöfundum  Frakka  og  Þjóðverja  á  9.  og  10. 
öld,  og  er  þeim  þó  tamt  að  kalla  svo  slafnesku  og  fínsku 
þjóðirnar  fyrir  austan  Þýzkaland,  einkum  Magyara  (Ungverja), 
er  þeir  lýsa  sem  tryltum  villimönnum.  Svo  virðist  sem  marg- 
ir  kristnir  menn  haíi  kunnað  að  nieta  kosti  víkinganna,  dreng- 
skap  þeirra  og  hreysti,  siðalögmál  þeirra  og  skipulag,  þótt 
ólíkt  væri  því  sem  þeir  höfðu  vanist  sjálíir,  og  eigi  haft  neina 
óbeit  á  að  eiga  friðsamleg  viðskifti  við  þá  og  leggja  lag  sitt 
þá.  Víkingum  hefir  hins  vegar  fundist  hernaður  gegn  kristn- 
um  þjóðum  réttmæt  atvinnugrein  og  framavegur,  en  sjaldan 
verður  þess  vart,  að  þeir  þröngvi  kristnum  mönnum  til  að 
taka  upp  heiðinn  sið,  eða  láti  sér  ant  um  útbreiðslu  trúar 
sinnar,  þótt  þeir  hafi  sjálfsagt  viljað  verja  hana  fyrir  kristni- 
boði  og  klerkaríki.  Þá  er  fram  líða  stundir,  og  víkingar  fara 
að  kynnast  betur  kristnu  fólki,  verða  margir  þeirra  til  að 
viðurkenna  mátt  þess  guðs,  er  kristnir  menn  dýrkuðu,  og 
jafnvel  að  heita  á  hann  og  helga  menn  hans,  og  gefa  þeim 
gjafir,  eða  þyrma  ýmsum  helgistöðum  þeirra  og  auðga  þá. 
Sumir  víkingar  tóku  fúslega  við  kristni  og  létu  skírast,  og 
þótt  það  væri  stundum  gjört  í  hagsmuna  skyni,  þá  eru  þess 
líka  nóg  dœmi,  að  þeir  héldu  vel  trú  sína^).  Hins  vegar  bar 
það  líka  eigi  allsjaldan  við  á  víkinga-öldinni,  að  kristnir  menn 
köstuðu  trú  sinni  og  tóku  upp  siðu  heiðingja,  og  það  eigi 
múgamenn  einir,  heldur  og  höfðingjar,  svo  sem  Pípín  sonar- 
sonarsonur  Karls  mikla  (um  864,  Norm.  II.  256)  og  einn 
frakkneskur  rithöfundur  (Radulf  Glaber,  á  miðri  11.  öld)  læt- 
ur  jafnvel  hinn  víðfræga  og  þrautseiga  víkingahöfðingja  Hástein 
(eðaHallstein,  „Hæsten",  „Hasting",  „AIstignus")veraupphaflega 
kristinn  mann  frá  Frakklandi^).  A  Írlandi  áttu  kristnir  menn 
og  heiðnir  margvísleg  mök  saman,  og  héldu  þó   víkingar  þar 


1)  Sbr.  Norm.  II.  347—69.  2)  Kr.  Bidr.  I.  78.  Þetta  þykir  ó- 
áreiðanleg  sögn  og  ósennileg,  og  staTar  eí"  til  vill  af  þvi,  að  i  liði  Há- 
steins  við  Leiruinynni  var  munkur  einn,  er  kastað  hafði  kristni  og  var 
grimmur   kristnum  mönnum,    en   þeim  tókst  að  handtaka  hann  og  af- 


i  landi  lengi  fast  við  heiðna  trú,  en  líklegt  er,  að  víkinga- 
höfðingjar  þeir,  er  mægðust  við  írska  höfðingja,  hafi  flestir 
látið  skírast,  og  þess  eru  mörg  dæmi  i  sögum  vorum  (éink- 
um  Ldn.),  að  tengdir  hafa  tekist  miili  Ira  og  Norðmanna  og 
Norðmenn  tekið  við  kristni,  svo  sem  flestir  ættmenn  Ketils 
flatnefs  og  tíelgi  hinn  magri,  sem  var  dótturson  (eða  líklega 
heldur  systurson)  Kjarvals  Irakonungs.  Þeir  víkingar  munu 
ávalt  hafa  margir  verið,  er  höfðu  alt  samneyti  við  kristna 
menn  og  svo  við  heiðna,  en  höfðu  það  að  átrúnaði,  er  þeim 
var  skapfeldast,  eins  og  sagt  er  í  Eg.  (50.  k.)  um  þá  Þórólf 
og  Egil  hjá  Aðalsteini  Englakonungi.  Vikingarnir  voru  kaup- 
menn  miklir,  og  jafnskjótt  og  vopnahlé  komst  a  mifli  þeirra 
og  kristinna  manna,  fóru  þeir  að  verzla  við  þá.^)  Þeir  tóku 
það  fljótt  upp  eftir  Frökkum  að  slá  peninga,  og  létu  ýmsir 
víkingahöfðingjar  gjöra  það,  þar  sem  þeir  voru  á  herferðum 
sinum.  Á  Norðimbralandi  höfðu  að  eins  verið  slegnir  eir- 
peningar  áður  en  Danir  unnu  landið,  þótt  silfurpeningar  gengi 
annarsstaðar  á  Englandi,  en  eftir  það  voru  þar  slegnir  silf- 
urpeningar  og  hætt  við  eirpeningana.  Á  írlandi  var  mjög 
lítilfjörleg  verzlun  áður  en  Norðmenn  komu  þangað,  og  urðu 
þeir  þar  fyrstir  til  að  efla  verzlunina  og  koma  peningum  á 
gang^).  Það  er  því  auðsætt,  að  Irar  og  Norðmenn  hafa  átt 
margt  meinlaust  saman  að  sælda,  þótt  írskar  árbækur  hermi 
htið  annað  frá  víkingum  en  rán  og  hernað.  Þó  er  þessgetið, 
að  (írskir)  munkar  hafi  verið  með  Norðmönnum  í  Dyflinni,  er 
Danir  tóku  borgina  (875),  og  drápu  Danir  þá^),  enda  kemur  það 
síðar  fram  (á  Englandi  um  910),  að  írum  er  betur  við  Norð- 
menn  en  Dani*)  og  má  ætla,  að  herferðir  Norðmanna  víðs- 
vegar  um  Irland  hafi  oft  verið  byrjaðar  til  að  heimta  skatta, 
en  af  því  risið  styrjöld  niilli  víkinga  og  landsmanna,  rán, 
manndráp  og  breniiur,  sem  saga  Irlands  á  víkinga-öldinni  er 
auðugust    af.     Það    er    skýrt  tekið  fram  um  Goðröð  konung, 


höfða  (sbr.  Norm  II,  261  og  I.  366:  „upostatam  monachum  ....  qui 
se  Norlmannis  contulerai:,  et  nimis  christíanis  infestud  erat,  decollari 
fecerunt.  1)  Norm.  867,  sbr.  Eg.  ^  (F.  J.)  44.  k.  (fyrst  kaupstefnu, 
siðan  herjað).  2)  Norm.  11.  867-9.  3)  S.  b.  U.  U6,  4)  Norm, 
III.    37-40, 


73 

sonarson  ívars  i  Dyflinni,  að  þá  er  hann  fór  hérskildi  um  Ir- 
Jand  árið  921  og  '  rænti  Armagh,  haíi  hann  þyrmt  kirkjum, 
bænhúsum  og  sjúkrahúsum  (holdsveikraspítölum),  en  nokkur 
hús  hafi  þó  brunnið  fyrir  vangá^).  Samt  sem  áður  ér  koh- 
ungur  þessi  kallaður  grimmur  („rex  crudeh'ssimus  Nord- 
mannorum"^),  eins  og  búast  mátti  við  um  herskáan  víkinga- 
höfðingja. 

Aðförum  víkinganna  í  hernaði  er  svo  oft  lýst  í  sögum 
vorum,  að  eigi  þarf  hér  mörgum  orðum  um  þær  að  fara. 
Þeir  ræntu  fé  öllu  og  drápu  menn,  þar  sem  þeir  komu,  en 
brendu  híbýli  manna,  eða  spiltu  því  er  þeir  máttu  eigi  með 
fara  (sbr.  frásögn  Egilssögu^) :  „Þá  mælti  Egill :  „vér  skol- 
um  nú  snúa  aftr  til  bæjarins  ok  fara  hermannliga,  drepa 
menn  alla,  er  vér  náum,  en  taka  fé  alt,  þat  er  vér  megum 
með  komaz").  Sumstaðar  er  jafnvel  sagt,  að  þeir  hafi  „brent 
alt  þat,  er  fyrir  varð,  svá  at  ekki  hús  stóð  uppi",  sbr.  Ragn. 
s.  loðbr.  10—11.  k.*).  „Þeir  drápu  hvert  mannsbarn,  ok  því 
jóku  þeir  við,  at  þeir  drápu  alt  þat,  er  kykt  var".  Þetía 
kemur  heim  við  frásagnir  útlendra  rithöfunda^),  en  þeir  eru 
samt  margir  miklu  fjölorðari  um  grimdarverk  vikinganna  bg 
alskonar  klæki  og  niðingskap,  ér  þeir  hafi  haft  frammi  við 
varnarlaust  fólk,  konur,  börn  og  gamalmenni,  og  er  sliku 
jafnan  varlega  trúandi,  þvi  að  munkar  þeir,  er  þetta  hafa 
skrifað,  voru  fullir  af  trúarofsa  og  hatri  til  hinna  heiðnu  vík- 
inga,  er  höfðu  ruplað  og  rænt  klaustur  og  helgistaði  krist- 
inna  manna,  og  hafa  eðlilega  ýkt  sögurnar  um  skemdarverk 
þeirra.  Hins  vegar  getur  vel  hugsast,  að  hér  á  Norðurlönd- 
um  hafi  tímalengdin  afmáð  úr  minni  manna  hið  Ijótasta  af 
háttalagi  vikinganna,  þótt  það  sýnist  reyndar  ekki  fegrað  i 
sögunum,  þvi  að  gelið  er  þess  t.  d.  í  Ldn.  V.  11,  að  víkíng- 
um  hafi  verið  titt,  að  henda  börn  á  spjóta-oddum  (þótt  ástæða 
sé  til  dð  efast  um,  „að  slikt  hafi  nokkurn  tíma  verið  aldar- 

1)  Norm.  III.  118;  Vik.  I.  5.  2)  Norm.  III,  94.  3)  Ég.  ^ 
(útg.  F.  J.)  .57.  k.  20b.  bls  ,  sbr.  4H.  k.  140.-44.  bls.  4)  Fas.  «  I. 
III.  29.  bls.  5)     Seikuesk  rit  (Norm.  II.  Sul)  geta  þess,  að  víkingar 

hafi  á  herferð  sinni  til  Sevilla  (844)  ekki  einu  sinni  þyrmt  áburðardýr- 
um,  og  sagt  er,  að  þeir  sem  brutu  Utrekt  857,  hafi  drepið  alt  sem 
ItYÍlit  var  (Norm.  II.  175-6). 


74 

háttur^  sbr.  Safn  I.  287,  og  þess  finnist  varla  getið  hjá 
neinum  útlendum  rithofundi,  nema  Hinriki  af  Huntingdon 
(Mon.  hist.  Br.  I.  736),  er  lifði  á  12.  öld,  og  gat  auðvitað 
haft  söguna  írá  níðjum  víkinganna  í  Danalögum^).  Altítt 
var  að  taka  konur  hernámi^),  enda  geta  sögur  vorar  þess  við 
ýms  tækifæri,  og  er  sízt  fyrir  það  að  synja,  að  víkingar  hafi 
stundum  níðst  á  konum  og  smánað  þær,  þótt  sögur  vorar 
geti  lítt  slíkrar  fúlmensku.  Þar  sem  það  er  tekið  fram  um 
Hjálmar  hinn  hugum-stóra^),  að  hann  hafi  haldið  þau  lög,  að 
leiða  aldrei  konur  nauðgar  tii  skipa,  þá  má  af  því  ráða,  að 
si'i  hafi  verið  ætlun  höfundar  sögunnar,  að  slíkt  hafi  tíðkast 
með  öðrum  víkingum.  Það  segir  sig  sjálft,  að  víkingar  hafi 
verið  misjafnir,  sumir  grimdarseggir,  en  aðrir  veglyndir,  og 
fornaldarsögur  vorar  gjöra  mikinn  mun  á  þeim,  sem  fóru  vel 
með  hernaði  sínum,  og  hinum  sem  höguðu  sér  þvertá  móti, 
ræntu  kaupmenn  og  búkarla,  og  voru  kallaðir  illmenni  og 
spellvirkjar.  Sumir  hafa  haldið  því  fram,  að  vikingar  hafi 
að  vísu  beitt  hinni  mestu  grimd  fyrst  framan  af  og  leikið  sér 
þá  að  því,  að  kvelja  óvini  sína*),  en  hugsunarháttur  þeirra 
hafi  breytst  mjög  til  batnaðar,  er  líða  tók  á  víkingaöldina  (ísl. 
þjóðerni  7.  bls.).  En  vafasamt  er,  hvort  rétt  er  að  gjöra 
svona  mikinn  mun  á  hernaðarháttum  víkinga  fyr  og  síðar, 
því  að  þótt  sýna  megi  með  dæmum  frá  síðari  kftflum  víkinga- 
aldarinnar,  að  „mannúð  og  göfuglyndi  gat  vel  samþýðst  vík- 
ingalífinu",  þá  er  þess  að  gæta,  að  vér  höfum  miklu  greini- 
legri  vitneskju  um  víkingana  og  atferli  þeirra,  er  dregur  að 
lokum  víkinga-aldarinnar,  heldur  en  í  upphafi  hennar,  og 
hafa  víkingarnir  sjálfsagt  verið  þá  þegar  sumir  góðir  menn 
og  sumir  illir,  eins  og  síðar.  Eins  og  viðkynningin  við  kristnu 
þjóðirnar  gat  að  ýmsu  leyti  bætt  siðu  þeirra,  eins  hlaut  styrjald- 
arvaninn  að  spilla  þeim  og  gjöra  þá  menn  grimmlyndari,  sem 

1)    Sbr.  Sars:  Udsigt«  I.  96.  bls.  2)    Norm.    1.  871,  II.  35,  45, 

m  79.  3)  Örv.  s,  Fas.«  II.  202.  4)  Til  slíks  munu  varla  finn- 
ast  dœmi,  nema  ef  vcra  skyldi  um  Olgu  „Rússa''-drotningu  (945—55) 
og  um  „Rússa^  i  Grikkjalöndum  nálœgt  miðri  10.  Cld,  er  þeir  höfðu 
beðið  ósigur  fyrir  Grikkjum  (sbr.  Nestor).  Þess  er  og  getið  í  griskum 
ritum,  að  „Rússar"  bafi  einu  sinni  við  bálför  félaga  sinna  höggvið 
margt  af  bandingjum,  bœði  karla  og  konur  (Norm.  I.  ^71  n,  6), 


75 

gjörðu  sér  rán  og  hernað  að  stöðugum  atvinnuvegi.  Nokkuð 
er  það,  að  þess  er  getið  um  hermenn  þeirra  Ólafs  Tryggva- 
sonar  og  Sveins  tjúguskeggs  á  Englandi  árið  994,  að  þeir  hafi 
brytjað  niður  konur  sem  karla,  gamla  menn  og  ungai).  Hins 
vegar  þekkjum  vér  drengskapardæmi  þeirra  Ingimundar  gamla 
og  Þorsteins  tjaldstæðings,  sem  höfðu  báðir  verið  vikingar,  og 
var  Ingimundr  jafnaldri  Haralds  konungs  hárfagra,  en  Þor- 
steinn  fæddur  á  ofanverðum  dögum  hans.  Ingimundr  lætur 
sér  annast  um  það  á  banadægri  sínu,  að  koma  banamanni 
sinum  undan  hefnd  sona  sinna,  af  því  að  maður  þessi  er 
skjólstæðingur  hans^).  Þorsteinn  tekur  að  sér  sóttveika  far- 
menn,  er  enginn  vill  hjálpa,  og  þjónar  þeim  sjálfur  meðan 
þair  lifa^).  Vafasöm  er  sagan  um  Ölvi  barnakarl,  sem  vildi 
eigi  láta  henda  börn  á  spjóta-oddum,  en  hann  hpfir  verið 
uppi  mjög  snemma  á  víkinga-öldinni,  löngu  fyrir  byggingu 
íslands*).  Sögurnar  geta  þess  líka,  að  víkingar  í  fornöld  og 
jafnvel  á  dögum  Haralds  hárfagra  hafi  stundum  rist  blóðörn 
á  baki  óvina  sinna  (til  föðurhefnda),  en  G.  Storm  hefir  tekið 
fram  og  leitt  rök  að  því,  að  varla  verði  sannað,  að  slíkt 
verk  hafi  nokkurntíma  framið  verið  á  nokkrum  manni^). 
Dæmi  til  grimdarverka  í  hernaði  mun  annars  mega  finna  í 
sögum  allra  landa,  og  eru  mentaþjóðirnar  þar  ekki  undan- 
skildar,  hvort  sem  litið  er  tii  sögu  Forn-Grikkja,  alt  frá  brennu 
Trójuborgar  til  herferða  Aþeninga  og  Spartverja  á  blóma- 
öld  þeirra^),  eða  til  Rómverja  á  ýmsum  tímum'),  eða  jafnvel 
til  samtíðarmanna  vorra  hjá  mestu  menningarþjóðum  heims- 
ins,  og  má  taka  til  dæmis  aðfarir  þeirra  í  herför  stórveldanna 
til  Kína  árið  1901^),  og  margt  ófagurt  dæmi  er  líka  sagt  frá  styrj- 
öld  Bandaríkjamanna  á  Fílippseyjum^).  Það  þarf  því  enginn 
að  furða  sig  á  því,  þótt  sögurnar  um  víkingana  sé  auðugar 
af  hryðjuverkum,  enda  virðast  kristnir  menn  eigi  heldur  hafa 
sýnt  þessuni  óvinum  sínum  neina  vœgð,  er  þeir  áttu  vald  á 
þeim,  og  þótt  sagan  um  dauða  „Ragnars  loðbrókar"  i  orma- 

1)    Norni,  III.  211.         2)     Vutnsd,  22.    k  ,  Ldn.  III,  4.        3)    Ldn. 
V,  6.  4)     Stundum    gat    það  verið  mildiverk,  að  svifta  ungbörn  lífi, 

þá  er  allir  voru  dauðir,  sem  áttu  að  annast  þau.  5)  Krit.  Bidr.  I. 
89— í)0  6)  Sbr.  Kringsjaa  X.  747.  7)  Sjá  Oncken:  Allg,  Gesch. 
I.  5,  U.  598.        8)    Sbr.  Kringsjaa  XVH.        9)    Sk.  Krsj.  XX.  757. 


76 

garði  sé  ekki  annað  en  æfintýri  eitt  (eins  og  sagan  um  blóð- 
örninn  á  baki  Ellu  konungs)  þá  getur  enskur  rithöfunduri) 
um  það  að  víkingahöfðingi  einn  hafi  verið  handtekinn  á  Eng- 
landi  árið  794  og  kvalinn  grimmilega  til  bana,  en  félagar  hans 
hafi  brotið  skip  sín  í  stormi,  og  verið  vægðarlaust  drepnir, 
þeir  er  í  land  komust.  Miklu  hroðalegri  frásagnir  eru  þó  um 
Danavígin  á  Englandi  árið  1002,  enda  munu  þær  vera  nokk- 
uð  ýktar  (Norm.  III.  253).  Sögur  útlendra  munka  um  her- 
virki  víkinga  eru  flestar  færðar  í  letur  nokkuð  löngu  eftir  við- 
burðina  (á  Jl.— 12.  öld  og  síðar),  og  auðvitað  fjölorðastar  um 
þá  kafla  víkinga-aldarinnar,  þá  er  hernaðurinn  stóð  sem  hæst 
og  öll  vopn  voru  á  lofti,  en  um  aðfarir  hinna  fyrstu  víkinga, 
er  vestur  fóru,  eru  að  eins  til  örstuttar  frásagnir  samtíða 
rithöfunda,  er  geta  um  rán  og  manndráp  með  almennum 
orðatiltækjum^).  Einna  greinilegust  frásögn  um  herhlaupin 
árin  793  og  794  mun  vera  hjá  Simeoni  frá  Durham^),  sem 
lifði  á  12.  öld,  en  hefir  eflaust  stuðst  við  ýmsar  eldri  heim- 
ildir.  Segir  hann,  að  víkingar  hafi  vaðið  um  eyna  Lindisfarne 
eins  og  grimmir  vargar  með  ránum  og  manndrápum,  brytjað 
niður  búfé,  brotið  ölturun  og  rænt  öllum  fésjóðum  kirkjunnar, 
misþyrmt  niörgum  af  munkunum  og  flett  þá  klæðum,  drepið 
suma  eða  sökt  í  sjó,  en  haft  suma  bundna  burt  með  sér. 
Auðvitað  eru  þetta  Ijótar  aðfarir  og  meðferðin  á  varnarlausu 
fólki  miskunnarlaus,  og  þessi  hernaðaraðferð  virðist  ekki  hafa 
breytst  verulega  til  batnaðar  né  orðið  til  muna  mannúðlegri, 
þótt  stundir  liðu  fram,  en  tilgangur  víkinga  mun  fremurhafa 
verið  sá,  að  afla  sér  fjár  og  skjóta  óvinum  sínum  skelk  í 
bringu,  heldur  en  að  skemta  sér  við  harmkvæli  þeirra*).  Vík- 
ingana  skorti  mjög  liðsafla  á  við  þjóðir  þær,  er  þeir  veittu 
heimsókn  með  ófriði,  ef  þær  hefðu  risið  öruggar  og  samtaka 
á  móti  þeim,  og  má  geta  nærri,  að   þeir  hafi  þótst   þurfa  að 

1)  Simeon  frá  Durham  í  Mon.  hisl.  Brit.  I.  668,  2)  Mon.  Alc. 
181  —  ,  A.  S.  Chron.  A.  787,  793,  •;94;  Mon.  hist.  Br.  I.  336—37. 
3)  Mon.  h.  Br.  1.  668.  4)  Þá  er  heiflarhugur  vikinga  keyrði  fram 
úr  hófí,  kom  hann  fremur  fram  í  því,  að  smána  fullna  óvini,  heldur  en 
í  því,  að  kvelja  þá  lifandi  (sbr.  Norm.  í.  108  og  Nj.  45.  k  ).  Meiðing- 
ingar  Hrafnkels  Freysgoða  og  manna  hans  (Hrk.  13.  k.)  má  h'klega 
kenna    Þorkeli    Þjóstarssyni,  er  farið  hafði  út  í  Miklagarð  (Hrk.  6.  k.), 


77 

beita  öllum  brögðum  til  að  bíða  ekki  lægra  hlut.  „Alt  er 
leyfilegt  gegn  óvinum"  er  haft  eftir  Richelieu  kardínála,  ein- 
hverjum  mesta  stjórnvitringi  sinnar  aldar  {"f  1642),  og  það 
var  ekki  að  búast  við  mannúðlegri  hugsunarhætti  af,  heiðn- 
um  hermönnum  á  víkinga-öldinni,  er  komu  til  að  vinna  sigur, 
hvað  sem  það  kostaði,  gjöra  sem  mest  hervirki  og  taka  sem 
mest  herfang,  og  vel  má  ætla  að  verið  hafi  gagnteknir  af 
hatri  og  hefndarhug  til  óvina  sinna  í  kristnum  löndum,  er 
eyða  vildu  trú  þeirra,  einkum  klerka  og  klaustramanna.  Þeir 
hafa  haft  það  tvent  í  huga,  að  sækja  þar  að  sem  helzt  voru 
féföng  fyrir,  og  gjöra  óvinum  sínum  sem  mest  tjón,  og  var 
þá  eigi  mót  von,  þótt  þeir  þætti  illir  andvaragestir,  þar  sem 
þeir  fóru  eins  og  fugl  flygi  úr  einum  stað  í  annan  til  rána, 
og  meiri  furða,  að  vikingalífið  skyldi  eigi  gjöra  þá  grimmari 
og  tryltari,  en  raun  varð  á. 

Nú  er  þar  til  máls  að  taka,  er  frá  var  horfið,  er  Irar 
risu  upp  gegn  Norðmönnum  um  alt  Irland  nokkru  eftir  fall 
Þorgils  konungs,  til  að  varpa  af  sér  oki  þeirra,  og  varð  þá 
Cearbhali  („Kjarvalr"),  konungur  í  Ossory  (í  Leinster),  sem  oft  er 
nefndur  í  Ldn.,  fyrstur  til  þess,  að  vinna  sigur  á  Norðmönn- 
um  frá  Dyflinni  (847).  Síðan  (849—50)  komu  danskir  vík- 
ingar,  sigruðu  Norðmean  og  unnu  vígi  þeirra  í  Dyflinni  (851)i). 
I  þeirri  viðureign  er  sagt  frá  bardaga  á  skipum,  og  mun  það 
vera  í  fyrsta  sinni  er  útlendar  árbækur  geta  um  sjóorustur 
víkinga,  sem  koma  annars  sjaldan  fram  á  9.  öld,  enda  veitir 
vikingum  oftast  miður  á  sjó,  er  þeim  lendir  saman  við  út- 
lent  skipalið,  og  virðast  þeir  hvorki  hafa  verið  vanir  sjóorust- 
um,  né  skip  þeirra  gjörð  fyrir  þær,  þótt  þau  væru  hraðskreið 
og  snör  í  snúningum.  Danir  höfðu  loks  heitið  á  Patrek  helga 
til  sigurs  sér.  En  Norðmönnum  jókst  brátt  hð  að  nýju,  og 
var  ríki  þeirra  endurreist  .-írið  853,  er  Olafr  (Áleifr,  „Amh- 
laibh")  kom  þangað,  og  gjörðist  höfðingi  allra  víkinga  þar  í 
landi.  Hann  krafðist  skattgjalds  af  Irum  í  nafni  föður  síns 
(Goðröðar    konungs    Rögnvaldssonar),    er  virðist  hafa  skoðað 


1)  Sbr.  Norm.  II.  114-119.  Krit.  Bidr.  I.  24  og  Norm.  I.  265— 
69.  Skip  Dana  á  Irlandi  um  þessar  mundir  eru  talin  14  0,  en  skip 
Norðmanna  (ýmist  70  eða)  IfaO.   (Norm.  II.  115-16.). 


7§ 

sig  sem  erfingja  Þorgils  og  eftiriiiálsmann,  enda  hefir  Olafr  ef 
til  vill  gengið  að  eiga  ekkju  hans  (Auði).  Sumstaðar  er  þess 
getið,  að  tveir  bræður  (hans)  hafi  verið  í  för  með  honum, 
en  eitt  áreiðanlegt  heimiidarrit  segir,  að  hann  hafi  farið  brott 
aftur  skyndilega,  og  síðan  hafi  Ivarr  („ímhar"),  yngri  bróðir 
hans,  komið  til  að  taka  skatt  af  írumi).  Ólafs  er  ekki  getið 
aftur  á  írlandi  fyr  en  árið  857,  og  má  þó  vel  vera,  að  hann 
hafi  komið  aftur  fyr  en  það  ár.  Síðar  er  getið  um  þriðja 
bróðurinn,  Auðgisl  („Auisle")  að  nafni.  Þeir  bræður  ráða  nú 
um  hríð  fyrir  Norðmönnum  í  Dyflinni  og  standa  einatt  í 
styrjöld  við  Íra,  og  veitir  ýmsum  betur.  Á  öndverðum  dög- 
um  þeirra  er  getið  um  írskan  óaldarflokk,  sem  nefndur  er 
Gall-Gaedhil  (útlenzkir  Irar),  og  eru  þeir  taldir  fóstursynir  vík- 
inganna,  og  líkir  þeim  að  flestu  háttalagi,  eða  enn  verri. 
Koma  þessir  írsku  víkingar  fram  víða  á  Irlandi  árin  856 — 58 
og  berjast  bæði  gegn  írskum  höfðingjum  og  þeim  Olafi  og 
ívari^),  en  hverfa  síðan  úr  sögunni,  og  má  vera  að  þeir  hafi 
þá  stokkið  úr  landi  (til  Galloway  á  Skotlandi  og  Suðureyja?). 
Svo  var  ástatt  á  trlandi  um  þessar  mundir,  að  einn  var  þar 
yfirkonungur  að  nafninu  til,  en  landsmenn  skiftust  í  marga 
ættbálka,  eins  og  aðrar  keltneskar  þjóðir,  og  hætti  flestum 
Irlendingum  við  að  meta  meira  ættbálk  sinn  en  ri'kið  eða  ætt- 
jörðina  í  heild  sinni,  og  láta  sér  vera  ósárt  um  ófarir  annara 
ættbálka.  Auk  yfirkonungsins,  er  sat  að  Tara  í  landshlutan- 
um  Mí^ath  (eigi  allíjarri  Dyflinni),  voru  sérstakir  konungar  í 
Gonnaught  („Kunnáktum"),  Ulster,  Leinster  og  Munster,  og 
ýmsir  smærri  landshöfðingjar  eða  smákonungar,  sem  áttu 
jafnan  ófrið  sín  á  millli  og  fengu  oft  lið  hjá  víkingum  til  að 
herja  á  landa  sína.  Þótt  þeir  gjöri  stundum  samband  gegn 
Norðmönnum,  verður  það  jafnan  endaslept.  „Kjarvalr"  kon- 
ungur  í  Ossory  vinnur  einu  sinni  með  fulltingi  Dana  mikinn 
sigur  á  Norðmönnum,  en  nokkru  síðar  eru  þeir  Ólafr  og 
Ivarr  bandamenn  hans  gegn  öðrum  höfðingjum  írskum,  og 
yfirleitt  fær  hann  oft  lið  hjá  Dönum  og  Norðmönnum. 
Skömmu  fyrir  860  er  getið  um  víkingahöfðingja  í  Waterford, 

1)    Norm.  II.  119—124,        2)    Norm.  II.  126—129.     Árið  857  fella 
þeir  Ólaí'r  og  ívarr  höfðingja  þeirra  (CaitU  Finn)  og  lið  hans. 


7§ 

Hrólf  („Roduilbh")    að  nafni,  og  ætlar  Steenstrup  (Norm.  ÍI. 
125)  að  hann  sé  sami  maður  og  Hrólfr  Haraldsson,  danskur 
herkonnngur  frá  Fríslandi  (t  873).   Hann  á  vopnaviðskifti  við 
Kjarval  konung,  og  veitir  Kjarval  þar  betur.     Á  dögum  Kjar- 
vals   (t   887  Krit.    Bidr.  I.  113),  eru  þeir  yfirkonungar  á  ír- 
landi:    Maelsechlainn  (848—63)  og  Aedh  Finnliath  (863—79). 
Maelsechlainn    hafði    ráðið    Þorgisl    af  dögum,  en  leitað  fyrst 
vináttu  við  Olaf  (er  mælti  við  hann  fagurt,  en  hugði  flátt),  og 
átt   síðan   lengi   ófrið  við  Norðmenn.     Hafði  þá  Aedh  jafnan 
verið  bandamaður  Norðmanna  og  gefið  Olafi  dóttur  sína  (ná- 
lægt   860?),  en    er   hann    varð  eftirmaður  Maelsechlainus  og 
kvæntist   ekkju    hans,   snerist  hann  á  móti  Norðmönnum,  og 
efldu  þeir  þá  systurson  hans  (Flann)  á  móti  honum,  en  hann 
féll    (868)    fyrir  liði  Aedhs,  og  með  honum  sonur  Olafs,  sem 
Karl  („Garlus'*)  er  nefndur.    Ari  síðar  (869)  er  getið  um  her- 
ferð  frá  Dyflinni,  sem  Bárðr  („Baraidh")  og  (ónefndur)  „sonur 
Olafs"  réðu  fyrir,  og  er  þeirra  aftur  getið  í  hernaði  nokkrum 
árum  siðar  (874),  og  Bárðr  talinn  fóstri  konungssonari).  Litlu 
síðar   (875   e.   877  ^)    er   getið   um  fall  Eysteins  „Ólafssonar 
Norðmannakonungs"    (á    Skotlandi?),    og   er  eigi  ólíklegt,  að 
hann    sé  þessi    ónefndi    „Olafssonur",    sem    verið   hafði  með 
Bárði^)    en    Bárðr  (t  881)  virðist  síðan  hafa  haft  mest  ráð  í 
Dyflinni    með    ívarssonum.     Þegíir   hér    er  komið  í  sögunni, 
eru    þeir   alHr   dauðir,    Olafr   og   bræður  hans  báðir,  er  ríki 
höfðu   haft   í   Dyflinni.     Hafði  Auðgisl  fallið  fyrir  svikræðum 
bræðra  sinna  (867),  og  segja  sumir,  að  Ólafr  hafi  orðið  bana- 
maður  hans,  en  aðrir,  að  Auðgisl  hafi  fallið  méð  mörgum  öðr- 
um  fyrir  írum  (frá  Munster),  og  má  vera,  að  það  hafi  verið  að 
ráði  bræðra  hans.     Hann  er  talinn  mestur  íþróttamaður  þeirra 
bræðra,  og  allra  manna  friðastur  og  fræknastur*).  Ólafr  hafði 
herjað  á  Skotland    (866  með  Auðgisli  og  870  með  Ivari),  en 
haldið  eftir  það  frá  Irlandi  til  liðveizlu  við  föður  sinn   í  Nor- 
egi  (um  871)  og  hefir  hann  líklega  fallið  í  þeirri  ferð.     ívarr 
lifði  þeirra  lengst  og  varð  sóttdauður  árið  873^). 

1)  Norm.  n.  137.  142.  2)  Norm.  II.  312  n.  3,  Krit.  Bídr.  I.  71., 
A.  Bugge:  Vik.  II.  312.  n.  3)  Bárðr  virðist  vera  sami  maður  og 
„Baretus",  er  herjaði  á  Orleans  865  (sbr.  Krit.  Bidr.  I.  63,  N.  h.  Tidskr. 
1911,  167,  bls).        4)  Norm.  II.  139.      6)  Sbr.  Norm.U.  139-40,  310-11. 


/  Á  dögum  bræðra  þessara  verður  Dyflinn  höfuðstaður 
Norðmanna  á  Irlandi  og  konungarnir  í  Dyflinni  verða  höfð- 
ingjar  allra  víkinga  þar  i  landi ;  senda  þeir  þá  herflokka  í 
ýmsar.  áttir  til  að  taka  herfang  og  heimta  skatt  af  írum.  Um 
þær  mundir  haldast  ekki  við  nein  sérstök  víkingaríki  í  öðrum 
hlutum  Irlands,  svo  sem  í  Limerick  (Hlymrek)  eða  Waterford 
(Veðrafirði)i),  eins  og  síðar  varð  (á  10.  öld),  og  þó  hafa  Norð- 
menn  sezt  að  á  þessum  stöðum  á  9.  öld,  vafið  sér  beztu 
hafnirnar  og  komið  þar  borgum  á  fót,  en  áður  voru  engir 
kaupstaðir  við  sjó  á  írlandi.  Frá  Dyflinni  og  öðrum  aðal- 
stöðvum  sínum  ráku  Norðmenn  bæði  hernað  og  verzlun  um 
írland  og  fleiri  lönd,  en  þá  hefir  skort  mannafla  og  sam- 
heldni  til  að  leggja  landið  alt  undir  sig,  eða  eigi  hirt  um  það, 
og  margir  kosið  fremur  að  taka  sér  bólfestu  í  lítt  bygðum 
eða  óbygðum  löndum,  þar  sem  þeir  gátu  algjörlega  búið  að 
sínu  og  haldið  háttum  sínum,  svo  sem  í  Suðureyjum,  Orkn- 
eyjum,  Hjalllandi  og  Færeyjum,  og  síðar  á  íslandi.  Nokkrir 
írskir  höfðingjar  verjast  víkingum  ^af  mikilli  hreysti,  og  má 
einkum  til  þess  nefna  Gearbhall  („Kjarval"),  konung  í  Ossory, 
er  fyr  var.nefndur.  Annars  konungs  með  sama  nafni  (Gear- 
bhalls  í  Leinster)  er  getið  í  aðförinni  að  Norðmönnum  eftir  , 
aldapiótin  (901  e.  902). 

,  Eftir  daga  þeirra  Olafs  og  Ivars  kveður  miklu  minna  að 
hernaði  Norðmanna  á  Irlandi,  enda  telja  írsk  sagnarit  40^) 
ára  hlé  á  ófriði  og  ránum  víkinga  frá  því  um  þessar  mundir 
og  til  91f),  en  þóhelzt  ríki  þeirra  í  Dyflinni  enn  um  hríð. 
Norðanvert  á  Írlandi  (í  Ulster)  er  sona  „Járnknés"  (er  féll 
851  eða  852)  getið  sem  höfðingja  Norðmanna,  og  verður 
einn  þeirra  (Óttarr)  banamaður  sonar  Auðgils  (frá  Dyflinni, 
árið  883)  en  jafnframt  er  víg  þetta  eignað  Muirgel  („Myrgjol") 
dóttur  Maelsechlainns^).    Arið  888  er  getið  um  herferðir  Ivars- 

1)  Hrólfs  er  ekki  getið  þar  eftir  860  (Norm.  II.  125).  Hann  iiiinn- 
ir  á  „Hrólf  írakonung"  í  Hrólfs  s.  Gautr.,  sem  œtla  má  að  stafi  frá  i 
fornura  minnum  í  œtt  Helga  magra,  dóttur-  (eða  systur-)  sonar  Kjar- 
vals.  2)  Sumir  telja  30  ár,  sem  virðist  réttast,  en  aðrir  60  (Mac 
Firbis:  „On  the  Fomoriaus"  o.  s.  frv.  útg.  A.  Bugge,  Chr.  1905,  2.  og 
8.  bls.).  3)Norm.  I.  124.  n.  6.;  Á.  n.  0.  1900  283,  n.  3.,  Krit.  Bidr. 
1.  137. 


81 

sona  um  mikinn  hluta  írlands,  feldu  þeir  þá  meðal  annara 
konunginn  i  Connaught,  en  sá  landshluti  hafði  alt  fram  að 
þessu  sloppið  að  mestu  leyti  við  hernað  víkinga.  Enn  frem- 
ur  er  sagt  frá  ránum  víkinga  víðsvegar  um  Írland  árin  889 — 
91,  en  eftir  það  hafa  deilur  risið  meðal  Ivarssona  og  annara 
höfðingja  í  Dyílinni,  og  virðast  margir  víkingar  þá  hafa  leitað 
þaðan  til  annara  landa.  888  er  getið  um  víg  Sigfröðar  Ívars- 
sonar,  og  892  eða  893  um  burtför  Sigtryggs  Ivarssonar  með 
mikki  liði  til  Skotlands.  Um  sömu  mundir  mun  Sigfröðr  jarl 
hafa  haldið  liði  sínu  frá  Dyflinni  til  Norðimbralands,  og  virð- 
ist  hann  hafa  komist  þar  til  valda  með  Dönum,  hvort  sem 
hann  heíir  verið  danskrar  ættar  eða  ekki^).  Sigtryggr  Ívars- 
son  heíir  brátt  horfið  aftur  frá  Skotlandi,  og  er  getið  um  fall 
hans  fyrir  víkingum  árið  896,  og  sama  ár  (eða  ári  siðar)um 
fall  Olafs,  sonarsonar  Ívars,  fyrir  Írum.  Um  það  leyti  eiga 
Norðmenn  og  írar  ýms  vopnaviðskifti,  og  veitir  Norðmönnum 
fyrst  betur,  en  síðan  verður  fremur  sókn  en  vörnafhálfu  íra. 
Frásagnirnar  af  þessum  tíðindum  eru  allar  í  molum,  og 
verða  tilgátur  víða  að  koma  í  stað  fullrar  vissu,  enda  eru 
skoðanir  sagnfræðinga  um  samband  víkinganna  við  íra  mjög 
svo  sundurleitar.  Ymsir  frœðimenn  í  Noregi  (einkum  feðg- 
arnir  S.  og  A.  Bugge)  hafa  viljað  rekja  þjóðmenningu  Noregs 
á  söguöldinni  að  miklu  leyti  frá  vesturvíking  Norðmanna  og 
einkum  viðskiftum  þeirra  við  Íra,  sem  voru  að  vísu  vel  að 
sér  að  mörgu  leyti  á  þeirri  tíð,  en  öðrum  finst  meira  gjört  úr 
þessum  írsku  áhrifum  en  vera  skyldi,  og  ætla  að  Írar  hafi 
fátt  kent  Norðmönnum^).  Það  má  telja  víst,  að  írskir  munk- 
ar  (Papar)  hafi  komið  til  Islands  fyr  en  það  fanst  frá  Norð- 
urlöndum,  og  eins  að  nokkrir  Irar  hafi  verið  hér  fyrir,  er 
Austmenn  tóku  að  venja  komur  sínar  til  landsins,  en  þeir 
hafa  skjótt  horfið  burtu  „af  því  at  þeir  vildu  eigi  vesa  hér 
við  heiðna  menn"  sem  Ari  fróði  segir^),  og  engin  áhrifhaftá 
þjóðerni  Islendinga.  Ovíst  er,  hvort  ófriður  sá  á  írlandi,  er 
stóð  af  vikingunum,  hefir  rekið  þessa  Papa  norður  um  höf, 
og    eigi  verður  það  sýnt  af  irskum  ritum,  að  þaðan  úr  landi 


1)     Sbr.   Norm,  II.     79.,    144,    313    og  124,  140.        2)     Sbr.  W.  A. 
Craigie  í  Ark.  X.  149-66,  XIX.  173—80.        3)    íslbk.  1.  k. 

6 


haíi  neinn  útflutningur  til  muna  átt  sér  stað  á  9.  öld,  eins  og 
frá    Noregi    á    dögum    Haralds    hárfagra   (860 — 933).     Fyrir 
hans    daga   höfðu  margir  víkingar  frá  Noregi,  einkum  vestan 
fjalls,    sótt    til    eyjanna    fyrir    norðan  og  vestan  Skotland,  og 
þaðan    til   írlands,  sem  fyr  var  sagt,  en  þetta  útstreymi  jókst 
mjög,    er    Haraldr    tók    að    leggja    allan  Noreg  undir  sig,  og 
skerða    frelsi    óðalsbændanna.     Það  virðist  hafa  verið  i  forn- 
öld  tiltöhilega  miklu  fleira  stórmeniii  í  Noregi,  en  annarsstað- 
ar  á  Norðurlöndum,  sökum  staðháttanna,  eins  og  áður  var  á 
minst,    en    þetta    stórmenni    þoldi    einveldi   Haralds  verst,  og 
þóttist    beitt    ofríki    og    rangindum,       Fyrir    almúgann    (smá- 
bændur,    leiguHða)    má   ætla,  að  breytingin  hafii  yíirleitt  verið 
til    batnaðar,    þar    sem   styrjöldin  látlausa  milli  stórbokkanna 
minkaði  og  friður  efldist  innanlands^).     Mikill  fjöldi  af  „hers- 
bornu"  og  „höldbornu"    fóiki  stökk  úr  landi  fyrir  ofríki  Har- 
alds,    og  sótti    fyrst  til  ýmissa  landa,  sumt  austur  um  Kjöl^), 
en  sumt  vestur  um  haf,  og  þaðan  dreifðist  það  viðsvegar,  og 
fluttust  margir  til  Islands  með  skuldalið  sitt,    er  árum  saman 
höfðu    verið    búsettir  á  Vesturlöndum.     Það  heíir  verið  tekið 
fram,    að    varla  muni   nokkurt  þjóðfélag  hafa  verið  að  tiltölu 
jafn-auðugt    af   höfðingja-ættum    og    stórmenni    sem    íslenzka 
fríríkið    hafi    verið    í  upphafi^).     Þetta  stórmenni  unni  sögum 
og  ikvæðum    og  geymdi  í  minni  forna  frægð  feðra  sinna,  og 
ferðirnar    vestur    um  haf  munu  eflaust  hafa  haft  vekjandi  og 
fjörgandi  áhrif  á  þjóðarandann*),  hvað  sem  annars  má   segja 
um   samband   Norðmanna  og  keltnesku  þjóðanna.     Það,  sem 
sögurnar  segja  um  samband  Kjarvals  Irakonungs  við    viking- 
ana,    styrkist  af  írskum  ritum,  sem  bera  þess  Ijósan  vott,  að 
Gearbhall  konungur  í  Ossory  hefir  setið  lengi  að  ríkjum   (um 
40    ár    eða    lengur),    verið  hermaður  mikill,  og  átt  bæði  frið- 
samleg  og  fjandsamleg  viðskifti  við  víkinga.      Það   sýnist  því 
engin    ástæða    til    að  efast   um,  að  nokkrar  frændkonur  hans 
hafi    verið    giftar    norrœnum    höfðingjum,    eins    og    sögurnar 

1)  Sbr.  Sars :  Udsigt  M.  155— 158.  2)  Hkr.  H.  hárf.  20.  k.  — 
Hák.  g.  14.  k.  3)  Sars:  Udsigt «  I.  214—15,  4)  G.  V.:  Safn  I. 
186.  («Mé  vera,  að  þessi  búferli  forfeðra  vorra  sé  orsök  lil  þess,  að 
rit-  og  sögulist  varð  svo  rækilega  inngróin  íslendingum"),  Sbr.  „Is- 
lenzkt  þjóðerni"  41. — 50.  bls.  og  viðara. 


83 

segja,  þótt  þess  sé  eigi  getið  í  irskum  ritum,  og  líklegt  má 
telja,  að  eftir  lát  hans  (887)  hafi  verið  úti  friðurinn  fyrir 
Norðmönnum  í  ríki  hans,  með  því  að  |)á  tóku  Irar  að  kreppa 
að  þeim  og  ráku  þá  loks  frá  Dyílinni.  Af  Landn.  og  fleir- 
um  ísienzkum  sögum  er  heizt  að  ráða,  að  ýmsir  andstæðing- 
ar  Haralds  hárfagra  hafi  þegar  eftir  Hafrsfjarðarorustu  (872) 
farið  rakleiðis  til  Islandsi),  en  þar  er  tíminn  of  mjög  dreginn 
saman  og  heíir  mikill  fjöldi  landnámsmanna  dvalið  eigi  allfá 
ár  fyrir  vestan  haf,  áður  en  þeir  fóru  að  byggja  Ísland.  Mikill 
ágreiningur  hefir  verið  milli  fræðimanna  um  það,  hversu  mjög 
ísland  haíi  bygst  frá  Vesturlöndum  (Bretlandseyjum).  Guðbr. 
Vigfússon  hélt,  að  „nærfelt  helmingur  landsins  væri  þaðan 
bygður"2).  Finnur  Jónsson  telur  að  eins  36  landnámsmenn 
þaðan  komna^),  en  Alex.  Bugge  (Vikingerne  I.  394)  telst  svo 
til,  að  þeir  hafi  verið  115  að  minsta  kosti,  eða  (rúmlega)  V* 
allra  landnámsmanna,  er  vér  þekkjum,  og  þaðan  hafi  verið 
nær  allir  helztu  landnámsmennirnir.  Réttast  mun  að  fara  hér 
meðalveg,  (sbr.  B.  Th.  M.:  ísl.  I.  225,  sem  hyggur,  að  Vs 
landnámsmanna  hafi  verið  að  vestan),  og  þess  ber  að  gæta, 
að  margir  víkingar  munu  hafa  verið  ýmist  í  Noregi  eða  Vest- 
urlöndum,  íog  ^keltneskt  nafn  er  eigi  næg  sönnun  þess,  að 
maðurinn  hafi  komið  vestan  um  haf,  með  því  að  samgöngur 
Norðmanna  við  Vesturlönd  eru  talsvert  eldri  en  bygging  Is- 
lands  og  einstakt  keltneskt  nafn  gat  vel  verið  komið  til  Nor- 
egs  fyrir  landnámstíð*).  Til  Austfjarða  hafa  fæstir  komið  frá 
Bretlandseyjum'^),    en    margir    hinir    stærri   landnámsmenn  til 

1)  Þess  er  t.  d.  ekki  getið  í  Ldn.  um  Önund  tréfót,  Bálka  og 
Hallvarð  súganda,  að  þeir  liafi  farið  vestur  um  haf  áður  en  þeir  héldu 
til  Islands,  en  frá  því  er  greint  i  þætti  Önuudar  tréfótS;  sem  stendur  i 
upphafi  Grettissögu,  og  virðast  aðalatriði  hans  stafa  frá  góðam  heimild- 
um,  enda  getur  Ldn.  (IIL  15)  þess  um  Þránd  mjöksiglanda,  að  hann 
vœri  1  Suðureyjum,  áður  en  hann  fór  til  íslands,  og  er  það  tekið  fram 
um  hann,  að  hann  hafi  komið  út  „sið  landnámatíðar"  (Ldn.  V.  11).  I  þætt- 
inum  er  sagt,  að  Önundr  og  félagar  hans  hafi  komið  úr  vesturviking 
til  Hafrsfjarðarorustu,  og  siglt  þaðan  aftur  vestur  um  haf(ásamt  fleir- 
um  vikingum).  2)  Safn  til  s.  ÍsJ.  I.  (197)2:38,  sbr.  Sars:  Udsigt^L  (213) 
225.  ö)  F.  J.:  Lit.  hist.  II.  187—88  nm.  4)  Sbr.  Kormakr  hinn 
vikverski,  afi  Kormaks  skálds  (Korm.  1.)  og  Kjallakr  jarl  á  Jamtalandi 
(Eyrb.  1.).  fóstri  (og  faðir?)  Bjarnar  austræna  (sbr.  A.  n.  0.  1905  102. 
bls.).  Þetta  auknefni  bendir  austur  yfir  Kjöl.         5)  Þangað  hafa  margir 

6* 


84 

Vestur-  og  Suðurlands  (svo  sem  flestir  niðjar  Ketils  flatnefs 
og  Hrapps  bróður  hans,  og  þeir  frændur  Geirmundr  heljar- 
skinn  og  Ulfr  skjálgi,  margir  ættmenn  Ölvis  barnakarts  o.  fl.), 
og  nokkrir  til  Norðurlands  (svo  sem  Helgi  magri  „dótturson- 
ur"  Kjarvals,  og  hklega  Höiða-Þórðr,  er  átti  dótturdóttur  Kjar- 
vals).  Hvernig  sem  á  þetta  er  htið,  verður  því  ekki  neitað, 
að  ýmsir  hinna  merkustu  landnámsmanna  á  Íslandi  hafa  verið 
mjög  riðnir  við  vesturvíking,  og  átt  heima  í  Suðureyjum  og 
írlandi. 

Margt  bendir  til  þess,  að  sundurlyndi  meðal  höfðingja 
Norðmanna  á  írlandi  haíi  valdið  því,  að  styrkur  þeirra  gekk 
þar  til  þurðar.  Alt  er  að  vísu  óljóst  um  sonu  þeirra  bræðra, 
er  eignast  höfðu  ríki  í  Dyflinni  eftir  miðja  9.  öld,  sem  fyr 
var  sagt.  írsk  rit  geta  að  eins  um  einn  son  Olafs  (Eystein), 
er  hafi  lifað  hann  og  fallið  fyrir  svikum  skömmu  siðar^),  og 
einn  son  Auðgils,  er  virðist  einnig  hafa  verið  svikinn,  þar 
sem  kona  er  við  víg  hans  riðin.  Ívarr  hefir  víst  átt  marga 
sonu,  og  hafa  sumir  þeirra  líklega  verið  ungir,  er  faðir  þeirra 
dó,  og  Bárðr  („Baraidh")  ráðið  þá  mestu  í  Dyflinni;  er  hann 
á  einum  stað  taHnn  ívarsson,  en  það  mun  eigi  rétt  vera^). 
Eftir  dauða  hans  (88J)  hafa  ívarssynir  ef  til  vill  deilt  uni 
völdin.  Það  er  sagt  um  einn  þeirra  (Sigfröð),  að  bróðir  hans 
hafi  ráðið  honum  bana,  og  annar  sonur  hans  (Sigtryggr)  er 
sagt  að  fallið  hafi  fyrir  löndum  sínum^).  Oeirðir  í  Dyflinni 
munu  hafa  valdið  útstreymi  víkinga  þaðan,  og  þar  sem  þess 
er  getið,  að  Sigfröðr  jarl  frá  Norðimbralandi  hafi  slegist  í  lið 
með  víkingahernum  mikla,  er  hvarf  frá  Frakklandi  til  Eng- 
landi  892— 934),  þá  virðist  auðsætt,  að  Norðmenn  frá  Dyflinni 
hafi  tekið  þátt  í  þessu  herhlaupi  til  Englands,  og  margir 
þeirra  orðið  samferða  þessum  mikla  víkingaher  aftur  til  t" Vakk- 
lands    fám   árum    síðar  (896 — 97).     Sumir  Norðmenn  frá  Ir- 

komið  úr  Þrándheimi,  en  Þrændir  voru  nokkuð  útaf  fyrir  sig,  og  hafa 
liklega  tekið  litinn  þátt  i  vikingaferðum,  (sbr.  Sars.:  Udsigt  '  I.  180). 
1)  Pó  sýnist  ekkert  þvi  til  fyrirstöðu,  að  Ólafr  hafi  getað  átt  ann- 
an  son,  er  Þorsteinn  (rauðr)  hafi  heitið,  enda  höfðu  bræður  oft  nöfn  af 
sama  stofni  (svo  sem  Hásteinn,  H«rsteinn  og  Hólrasteinn  Atlasynir, 
Geirmundr  og  Hámundr  Hiörssynir  o.  s.  frv.).  2)  Norm.  II.  140  n.  4. 
sbr.  Krit.  Bidr.  63, 174.    8)  Norm  U.  143.   A)  Norm.  U.  79.  n.  2, 99.UI.  32., 94. 


85 

landi  hafa  líklega  leitað  til  Suðureyja  eða  Orkneyja  og  þaðan 
út  til  Islands,  því  að  landnámsferðir  út  hingað  frá  Bretlands- 
eyjum  virðast  hafa  staðið  sem  hæst  á  síðasta  áratug  9.  aldar 
(890  -  900,  sbr.  Safn  I.  494).    Meðal  þessara  landnámsmanna 
er  helzt  að  geta  Auðar  djúpúðgu,  ekkju  Olafs  konungs  hvíta^), 
og    sifjaliðs   hennar    (bræðra    hennar   og  Helga  magra,  mágs 
hennar  o.  fl.).     Þorsteinn  rauðr,  sonur  hennar,  hafði  unnið  með 
hernaði  ríki  á  Skotlandi,  en  eftir  fall  hans  (um  885)  átti  hún 
þar    eigi    friðland    lengur,    og    hélt    þá   fyrst  til  Orkneyja,  og 
þaðan    til    Færeyja    og    Islands.     ÓvM  er,  hvort  sumir  höfð 
ingjar  Dyflinnarmanna  um  lok  9.  aldar  hafa  verið  Ivars  ætt 
ar    eða   eigi    (svo  sem  Gluniarainn,  Gluntradhna,  Ingimundr) 
og    má    geta  nærri,  að  sumir  af  Ivarssonum  hafi  orðið  land 
flótta  eða  herjað  til  annara  landa,  eins  og  Þorsteinn  rauðr  (sbr 
Skotlandsför    Sigtryggs    Ivarssonar),    en    enginn    af  ætt  ívars 
hefir  leitað  til  íslands,  heldur  munu  þeir  frændur    hafa  beðið 
færis  til  að  afla  sér  ríkis  á  Vesturlöndum,  og  ekki  ólíklegt,  að 
einhver    þeirra    hafi    sezt    í    Suðureyjar,    því   að  getið  er  um 
herferð  tveggja  sonarsona  Ívars  til  austurhuta  Skotlands  árið 
904,  og  fall  annars  þeirra,  er  Ivarr  hét^). 

Skömmu  eftir  aldamótin  (901  eða  902)  tekst  írum  loks 
að  vinna  Dyflinni  og  reka  víkinga  af  höndum  sér,  og  bíða 
þeir  raikið  tjón  á  niönnum  og  skipum,  en  þeir,  sem  undan 
komast,  halda  undir  forustu  Ingimundar  („Hingamund", 
„Igmond",  „Igmunt")  til  eyjanna  í  Irlandshafi  (Öngulseyjar 
við  (Vestur-)Bretland)  og  þaðan  til  Ghester  á  Englandi^).  Sett- 
ist  Ingimundr  þar  að  um  stund  og  reyndi  síðar  að  ná  borg- 
inni  á  sitt  vald  með  styrk  Dana  (frá  Norðimbralandi),  en  það 
tókst  eigi,  og  er  hans  eigi  getið  síðar,  hvort  sem  hann  hefir 
fallið  þar  eða  komist  undan.  Nú  sitja  írar  í  fullum  friði  fyr- 
ir  víkingum  nokkur  ár,  og  veita  jafnvel  Englum  lið  gegn 
þeim    (Norm.  II.    145,  III.  56).     Þá  sést  vottur  þess,  að  Irar 

1)  Tilgáta  G.  Storms  (N.  h.  T.  II.  r.  II.  b.  312—324),  að  Ólafr 
konungur  í  Dyflinni  sé  sami  maður  og  (Þórir)  halilaugr  er  féll  í  Hafrs- 
firði,  virðist  eigi  sennileg.  enda  kemur  hún  beint  í  bága  við  íslenzku 
arfsögnina  (Ldn.  II.  15,  III.  2,  sbr.  Vatnsd.  8.  k.:  Asbjörn  kjötvi  er  „Kjötvi 
hinn  auðgi"  nefndur  þar).  2)  Norm.  III.  206,  Krit,  Bidr.  I,  171.  3) 
Norm,  H.  íH—6,  sbr.  UI.  37—40, 


86 

hafi  komið  sér  upp  skipum  að  dæmum  Norðmanna,  enda 
getur  Grett.  (1.  k.)  þess,  að  „Kjarvalr"  írakonungur  haíi  löngu 
áður  (um  870)  iegið  með  herskipum  við  Barreyjar,  en  þess 
er  eigi  langt  að  bíða,  að  víkingar  rétti  hlut  sinn  aftur.  Sumir 
af  Norðmönnum  þeim,  er  urðu  að  hverfa  frá  írlandi,  hafa 
h'klega  farið  til  Norðimbralands  og  tekið  þátt  i  ófriði  þeim,  er 
reis  á  fyrstu  árum  10.  aldar  eftir  lát  Álfráðs  ríka  milli  Dana 
á  Norðimbralandi  og  Játvarðs  Englakonungs^)  eins  og  Danir 
veittu  þeim  Hð  í  umsátinni  um  Chester^).  Um  sömu  mundir 
stóð  sem  hæst  styrjöldin  milH  Frakka  og  (danskra)  víkinga 
við  Signu,  er  voru  að  berjast  þar  til  landa,  og  má  geta  nærri, 
að  margir  (norrænir)  víkingar  frá  írlandi  hafi  um  þessi  alda- 
mót  haldið  þangað  og  gengið  í  Hð  með  frændum  sínum,  en 
þá  er  Norðmandí  var  unnið,  hafa  h'klega  flestir  þeirra  vitjað 
aftur  sinna  fornu  stöðva,  og  ásamt  þeim  margir  af  Dönum, 
sem  ófúsir  voru  að  setjast  um  kyrt  að  svo  stöddu.  Víkinga- 
höfðingja  frá  Bretlandseyjum  er  getið  við  Frakkland  um  þess- 
ar  mundir  (svo  sem  Bárðar  og  Óttars  „Járnknés"-sonar3),  og 
koma  þeir  síðar  til  sögunnar  á  Englandi  og  írlandi,  enda  rís 
næsta  herhlaup  til  írlands  (914)  af  víkingum  sunnan  frá  Frakk- 
landi,  sem  enn  mun  sagt  verða. 

Nú  víkur  sögunni  um  stund  frá  írlandi  til  Skotlands 
og  eyjanna  fyrir  vestan  það  og  norðan.  Það  getur  ekki  ver- 
ið  neinum  vafa  bundið,  að  víkingar  haíi  vanið  komur  sínar 
tii  þeirra  landa  iafn-snemma  og  til  íriands  eða  jafnvei  fyr, 
þótt  fátt  sé  í  frásögur  fært  um  þær  ferðir.  Með  því  að  Hjalt- 
iand  mun  hafa  verið  bygt  af  Norðmönnum  fyrir  víkinga-öid- 
ina,  iiggur  í  augum  uppi,  að  friðland  víkinga  þeirra,  er  her]- 
uðu  um  Bretlandseyjar,  hafi  snemma  verið  þar  og  síðan  i 
Orkneyjum,  er  lágu  fyrst  undir  riki  Pikta  á  Skotlandi,  en 
urðu  siðan  víkingabæli.  I  upphafi  víkinga-aldarinnar  (árið 
794),  er  þess  getið  i  árbókum  íra,  að  víkingar  hafi  herjað  um 
„ailar  Bretlandseyjar"*),  og  virðist  þar  meðai  annars  eða  ef  tii 
viii    einna    heizt    átt    við    Suðureyjar,    sem   voru  beint  á  ieið 


1)  Norni.  111.  31—36.  2)  Norm.  111.  87-11.  3)  Krit.  Bidr. 
I.  136—7,  sbr.  Norm.  III.  56—58.  4)  „Vastatio  omnium  insularum 
Prjtanniœ"  Norm.  II.  12.  n.  2,  sbr.  Krit.  Bidr.  I.  10. 


87 

norrænna  víkinga  til  írlands,  enda  er  það  skýrt  tekið  fram, 
að  víkingar  hafi  oftar  en  einu  sinni  (802  og  806)  rænt  hina 
helgu  ey  Jona  („IcolmkiU"  o:  ey  hins  helga  Golumba).  Það 
virðist  mega  ráða  af  frakkneskum  árbókum  (Prudentiuss),  að 
víkingar  hafi  verið  búnir  að  leggja  undir  sig  Suðureyjar  árið 
847^).  Irar  kölluðu  eyjar  þessar  „Insi-gall"  o:  eyjar  útlend- 
inganna  (víkinganua),  og  fólksheitið  „Gall-Gaedhil"  (o:  útlenzk- 
ir  Irar),  sem  táknað  hefir  upphaflega  þá  íra  er  köstuðu  trú 
sinni  og  tóku  uþp  háttu  vikinga,  virðist  síðar  hafa  verið  haft 
um  íbúa  Suðureyja  og  þess  hluta  Skotlands,  er  heitir  nú 
Galloway  (í  Orkn.:  Gaddgedlar).  Má  ætla,  að  írsku  víkingarn- 
ir  (Gall-Gaedhil)  hafi  tekið  sér  bólfestu  á  suðvésturhorni  Skot- 
lands,  er  þeim  varð  eigi  vært  á  Irlandi  og  hafi  það  fylki  sið- 
an  verið  kent  við  þá^).  I  Suðureyjum  hefir  samt  sem  áður 
haldist  við  keltneskt  þjóðerni,  þótt  víkingar  hefði  þar  yfirráð, 
en  Orkneyjar  hafa  orðið  alnorrænar,  enda  virðast  þær  hafa 
verið  lítt  bygðar  um  eitt  skeið  (á  fyrsta  hluta  víkinga-aldar- 
innar^).  Það  sést  á  bók  írska  munksins  Dicuils  („de  mensura 
orbis"),  sem  rituð  er  825,  að  einsetumenn  frá  írlandi  (er 
Norðmenn  kölluðu  Papa)  höfðu  dvalið  lengi  í  Færeyjum  og 
komist  alt  til  Islands  seint  á  8.  öld  (um  795),  en  snemma  á 
9.  öld  virðast  ])eir  hafa  horfið  frá  Færeyjum  vegna  víkinga- 
ferðanna*),  og  mun  þjóðleið  víkinga  þó  miklu  síður  hafa  legið 
um  Færeyjar  en  (Hjaltland  og)  Orkneyjar.  Á  strandhöggva- 
tíðinni  hefir  eigi  verið  friðvænlegt  í  eyjum  þessum  fyrir  kot- 
bændur  og  fiskimenn,  sem  höfðu  enga  herkæna  höfðingja  til 
landvarnar,  en  þá  er  stundir  liðu  fram,  fóru  landnámsmenn 
frá  Noregi  að  setjast  þar  að  og  byggja  eyjarnar,  þótt  löngum 
væri  þar  herskátt  af  vikingum.  Fyrstu  höfðingjar,  sem  írskar 
árbækur  geta  um  í  Orkneyjum.  eru  „Raghnall  mac  Albdan 
(Rögnvaldr  Hálfdanarson)  konungssonur  frá  Lochlann  (Noregi) 
og  synir  hans  þrír,  er  stukku  úr  landi  fyrir  frændum  sínum 
(2  yngri  bræðum  Rögnvalds)  héldu  vestur  um  haf  og  settust 
í  Orkiieyjar.     Fóru  síðan  tveir  eldri    bræðurnir  herferð  suður 


1)  Norm.  II.  113.  2)  Norm.  II.  128.  III.  205-6.  3)  Krit. 
Bidr.  I.  171,  Norm.  II.  306—7.  4)  Norm.  II.  304  n.  3:  „nunc  causa 
latronum  Nortmannoruro  vacuœ  anachoretis",  (Picuil  7.  §  3), 


til  Spánar  og  Afríku  (Blálands),  sem  síðar  verður  getið.  Þessi 
„Raghnall"  halda  sumir  sagnfrœðingar^)  að  verið  hafi  sami 
maður  og  „Ragnarr  loðbrók",  en  h'klegra  er  þó,  að  hann  sé 
annar  maður,  en  sonum  hans  hafi  verið  blandað  saman  í 
frásögn  við  „Loðbrókarsonu"  á  Englandi  og  af  því  myndast 
„saga  Ragnars  loðbrókar  og  sona  hans"^).  Hins  vegar  getur 
verið,  að  „Hist.  Norw."  hafi  blandað  þessum  „Raghnall  mac 
Albdan"  saman  við  Rögnvald  Mærajarl,  er  eignaðist  siðar 
Orkneyjar,  þar  sem  hún  segir,  að  víkingahöfðingjar  af  ætt 
Rögnvalds  „sterka"  („robustissimi  principis"  =  ríka?)  hafi 
farið  vestur  til  Orkneyja  á  dögum  Haralds  hárfagra,  eytt  þar 
Pettum  (Piktum)  og  Pöpum,  og  lagt  eyjarnar  undir  sig^).  Sú 
sögn  hefir  gengið  á  íslandi,  að  Haraidr  hárfagri  hafi  farið 
herferð  gegn  víkingum  fyrir  vestan  haf,  til  að  friða  land  sitt 
fyrir  þeim,  hafi  hann  þá  lagt  undir  sig  Hjaltland  og  Orkn- 
eyjar,  og  hreinsað  þar  alt  af  víkingum,  en  gefið  siðan  lönd 
þessi  Rögnvaldi  Eysteinssyni  Mærajarli  í  sonarbætur  (því  að 
ívarr,  sonur  hans,  hafði  fallið  í  Suðureyjum,  er  hann  barðist 
með  konungi),  en  Rögnvaldr  hafi  gefið  Sigurði  bróður  sín- 
um  bæði  löndin*).  Það  er  ómögulegt  að  segja  með  vissu, 
hvenær  Haraldr  hefir  farið  þessa  vesturför  sína,  en  öll  h'kindi 
benda  til  að  það  hafi  eigi  verið  fyrir  880^),  og  ef  til  vill  eigi 
fyr  en  885 — 90.  Hafi  ferð  þessi  eigi  verið  farin  fyr  en  um 
eða  eftir  885,  er  líklegast,  að  Sigurðr  jarl  hafi  sjálfur  unnið 
eyjarnar  (ef  til  vill  með  styrk  Haralds  konungs  og  Rögnvalds 
bróður  síns,  um  870—880),  en  Haraldr  farið  vestur  eftir  lát 
hans,  þá  er  víkingar  höfðu  sezt  í  eyjarnar  og  valdið  nýjum 
óspektum,  og  gefið  þær  þá  Rögnvaldi  jarli,  en  hann  sett  son 
sinn  yfir  þær.*"').  Um  þær  mundir,  sem  Norðmenn  fundu 
Island  og  tóku  að  byggja  það,  og  Haraldr  hárfagri  gekk  til 
ríkis  í  Noregi  (860—75)  hefir  verið  mjög  herskátt  í  eyjunum 
við  Skotland,  og  bæði  Norðmenn  og  Danir  verið  þar  á  sveimi, 


1)  Joh.  Steenstrup,  sjá  Norm.  I.  91 — 105  og  viðara.  2)  Ark. 
f.  n.  Fil.  XXIII.  264-79.  3)  Krit.  Bidr.  I.  169—71.  4)  Hkr.  64. 
bls.:  H.  hárf.  22.  k.,  sbr.  Ldn.  IV.  8  og  Vatnsd.  9.  k.,  er  lœtur  son  Rögn- 
valds  falla  í  Hafrsfirði.  5)  Safn  I.  221,  Norm.  II.  315.  6)  Vatnsd. 
9,  k.  telur  Torf-Einar  fyrsta  jarl  i  Orkneyjum, 


89 

sem  Snorri  vottar  (í  Hkr.)i).  Svo  segir  í  Ldn.  I.  5.  að  Hjör- 
leifr  Hróðmarsson  hafi  farið  í  vesturvíkingu  og  herjað  á  ír- 
land  skömmu  áður  en  þeir  Ingólfr  fóru  að  byggja  ísland  (um 
870),  hefir  hann  þá  sjálfsagt  lagt  leið  si'na  uti  Orkneyjar  og 
Suðureyjar,  enda  er  víkinga  á  Jandnámsöld  íslands  oft  getið 
í  sambandi  við  Suðureyjar  og  Barreyjar^).  Það  má  vel  vera 
að  ríki  Olafs  konungs  i  Dyflinni  hafi  náð  til  eyjanna  við  Skot- 
land^)  og  einhversstaðar  um  þær  slóðir  hefir  hann  líklega 
fallið  á  leið  sinni  til  Noregs  (uni  871 — 72),  fyrst  hans  er  eigi 
getið  eftir  það,  hvorki  í  írskum  ritum  né  við  Hafrsfjarðaror- 
ustu,  enda  kynni  að  mega  skilja  svo  frásögn  „Piktakroniku" 
um  viðureign  hans  og  Skota,  að  Olafr  hafi  fallið  fyrir  Gon- 
stantín  Skotakonungi  á  þriðju  herferð  sinni  til  Skotlands  (eft- 
ir  871)4).  Synir  Rögnvalds  Hálfdanarsonar  („Raghnall  mac 
Albdan"),  er  fyr  var  getið,  hafa  af'líkindum  vitjað  Orkneyja, 
er  þeir  komu  aftur  úr  suðurför  sinni,  með  því  að  þess  er 
getið,  að  þeir  seldu  þá  hertekna  „blámenn"  á  írlandi^).  Má 
vera,  að  annar  þeirra  sé  sá  „Rögnvalds  son"  („mac  Raghnall") 
[Hálfdan  („Alband")  að  nafni]  fyrirliði  Dana,  sem  fellur  við 
írland  (árið  877)  fyrir  Bárði  (fra  Dyflinni?)  fyrirliða  Norð- 
manna^),  því  að  þeir  bræður  hafa  eflaust  Iiaft  Dani  í  liði 
sínu  á  suðurförinni,  og  herkonungar  frá  Noregi  gátu  vel  orð- 
ið  höfðingjar  yfir  Danaher,  eins  og  síðari  dæmi  sýna  (kon- 
unga  á  Norðimbralandi  og  Olafs  Tryggvasonar  við  England 
993—94).  En  alt  er  það  óvist,  hvort  þessir  víkingahöfðingj- 
ar  hafa  haft  nokkra  dvöl  í  Orkneyjum  eða  enga,  og  mun 
það  sanni  næst,  sem  Snorri  segir  í  sögu  Ólafs  helga  (99.  k. 
Hkr.  322.  bls.):  „Svá  er  sagt,  at  á  dögum  Haralds  hins  hár- 
fagra  Noregskonungs  bygðust  Orkneyjar;  en  áður  var  þar 
víkinga  bæli.  Sigurðr  hét  hinn  fyrsti  jarl  í  Orkneyjum ;  hann 
var  son  Eysteins  glumru,  ok  bróðir  Rögnvalds  Mærajarls;  en 
eftir  Sigurð  Guðþormr  son  hans  einn  vetr".     Sigurðr  jarl  var 

1)  Hkr.  65  bls.  (H.  hárf.  22.  k).  2)  Hkr.  66.  bls.  (H.  hárf.  24.  k.). 
Ldn.  I.  1-2,  11;  líl.  2,  12,  15;  IV.  2;  V.  11,  12.  Grett.  1-5  kp. 
3)  Norm.  II.  aiO.  i)  s.  st,  n.  2,  sbr.  Norm.  II.  139—40,  311. 
5)  Norm.  I.  92—93,  Krit.  Bidr.  I.  69,  J71.  6)  Sbr.  Norm.  II.  92,  n. 
1.,  312  og  Krit.  Bidr.  I.  71.  Annars  er  það  eigi  fullvíst,  að  „Alband" 
og  „mac  Raghnall"  sé  sami  maðqr. 


90 

hermaður  mikill  og  kallaðr  „hinn  ríki".  Með  honum  hefst 
saga  Orkneyjajarla,  sem  koma  mjög  við  sögu  Skotlands  og 
fleiri  landa.  Liklegt  má  telja,  að  ríki  hans  hafi  einnig  náð 
til  Suðureyja^),  en  af  þeim  höfnm  vér  litlar  frásagnir  fram 
að  þessu.  írsk  rit  geta  um  höfðingja  einn,  Gofraidh  (Goð- 
röð)  mac  Feargusa  að  nafni,  sem  virðist  hafa  verið  kynjað- 
ur  frá  Norðurlöndum  að  móðerni,  en  vestrænn  að  faðerni. 
Fer  hann  frá  Irlandi  til  liðs  við  Dah'iada  vestan  á  Skotlandi 
árið  8352),  og  virðist  síðar  hafa  náð  völdum  í  Suðureyjum. 
Það  vísar  svo  til  í  samtíða  frakkneskum  árbókum  (er  fyr  var 
sagt),  að  Norðmenn  hafi  verið  búnir  að  leggja  undir  sig  Suð- 
ureyjar  árið  847,  en  eftir  það  haíi  ri'ki  þeirra  hnignað  um 
stund,  enda  segja  írskar  árbækur  frá  niörgum  óförum  þeirra 
á  Irlandi  um  miðja  9.  öid^).  Sögur  vorar  geta  um  Ashjörn 
jarl  skerjablesa  í  Suðureýjum*),  sem  hefir  hlotið  að  vera  uppi 
seint  á  9.  öld,  en  óvíst  er,  hverjum  konungi  hann  hefir  lotið, 
og  eigi  hægt  að  ákveða,  hvenær  hann  hefir  fallið.  Drpl.  seg- 
ir,  að  Asbjörn  hafi  orðið  jarl  eftir  fall  Tryggva,  en  sá  höfð- 
ingi  þekkist  ekki  annarsstaðar  að,  nema  hann  hafi  í  rauninni 
heitið  Sigtryggr,  og  verið  einn  af  konungsættinni  í  Dyflinni 
(bróðir  þeirra  Olafs  og  tvars^),  eða  sonur  Ivars,  sem  fór  til 
Skotlands  892  og  féll  fyrir  vikingum  896).  Eftirmann  As- 
bjarnar  jarls  kallar  Drpl.  Goðþorm  Rögnvaldsson,  og  tel- 
ur  hann  bróður  Veðorms  hersis  á  Jamtalandi,  sem  mun 
varla  rétt  vera,  því  að  ætt  Veðorms  er  talin  öðruvísi  í  Ldn. 
(sbr.  1. 10,  IV  2.  V,  8, 12)  og  nöfnin  Rögnvaldr  og  Goðþormr 
vísa  helzt  til  ættar  Skilfinga  eða  Skjöldunga  o:  norrænna  og 
danskra  herkonunga,  og  koma  líka  heim  við  ættarnöfn  Mæra- 
jarla  (Orkneyjajarla),  en  vel  gat  þessi  Goðþormr  Rögnvalds- 
son  verið  félagi  þeirra  Hólmfasts  Veðormssonar  og  Gríms, 
systursonar  Veðorms,  í  herferðum  fyrir  vestan  haf,  og  af  því 
sprottið  sú  missögn,  að  hann  væri  bróðir  Veðoim^  (og  frændi 
„Ketils  raums"  o:  Ketils  veðrs  eða  Ketils  flatnefs  frá  Bauma- 
ríki   eða    Raumsdal,  sbr.  Ldn.  I.  10,  Laxd.  1,  Eyrb.  1.  k.). 


1)  Hist.  Norw.  sbr.  Krit.  Bidr.  I.  1G9.  2)  Sbr.  A.  n.  O.  1900, 
282  bls.  3)  Norm.  II.  113—114  (fall  Hákonar  847,  fall  Þóris  jarls, 
848,  ofl.),        4)    Ldn.  IV,  2.  V,  12;  Drpl.  1.        5)    Norw.  II.  146.  n,  1 


91 

Eyrb.  segir  að  Ketill  flatnefr,  faðir  Auðar  djúpúðgu  (ogfrændi  Veð- 
orms  hersis),  hafi  lagt  undir  sig  Suðureyjar  með  styrk  Har- 
alds  konungs  hárfagra  og  gjörst  höfðingi  yfir  eyjunum,  en 
þessi  sögn  er  nokkuð  vafasömi),  því  að  bæði  segir  Laxd.  öðru 
vísi  frá  þessu,  enda  er  Ketils  flatnefs  hvergi  getið  í  írskum 
ritum,  heldur  geta  þau  um  „Caittil  Finn"  (o:  Ketil  hvíta  eða 
Ketil  norræna?),  foringja  hinna  útlenzku  íra  („Gall  Gaedhil") 
er  fallið  hafi  fyrir  Ólafi  og  Ivari  (frá  Dyflinni)  í  Munster  (sunn- 
an  á  Irlandi)  árið  857^),  og  má  vera.  að  sögusögnin  um  ríki 
Ketils  flatnefs  í  Suðureyjum  sé  sprottin  af  misskilningi  eða 
samblandi  sagna  um  Sigurð  Orkneyjajarl  og  Ketil  þenna^). 
En  hvað  sem  líður  ríki  Ketils  flatnefs  í  Suðureyjum,  þá  eru 
miklar  líkur  til,  að  hann  hafi  átt  þar  heima  á  efstu  árum 
sínum  og  frændlið  hans  margt,  þar  á  meðal  Auðr  dóttir  hans 
og  Þorsteinn  rauðr,  sonur  hennar*).  Sumir  hafa  ætlað  að 
Þorsteinn  rauðr  væri  sami  maður  og  Eysteinn  („Oistin")  „son- 
ur  Olafs  Norðmannakonungs"  (o:  Ólafs  í  Dyflinni),  sem  írskar 
árbækur  segja  að  fallið  hafi  árið  875  (fyrir  Hálfdani),  en  það 
erú  engin  likindi  til  að  svo  hafi  verið,  þar  sem  hver  hefir  sitt 
nafn,  og  Þorsteinn  hlýtur  að  hafa  lifað  lengur  en  Eysteinn^), 
en  hitt  getur  vel  verið,  að  þeir  hafi  verið  bræður,  því  að  þótt 
nú  sé  eigi  hægt  að  sanna  það,  að  Ólafr  konungur  í  Dyfl- 
inni  og  Ólafr  hvíti,  maður  Auðar  djúpúðgu,  hafi  verið  sami 
maður,  þá  virðist  samt  fleira  mæla  með  því  en  móti.  (Sbr. 
Björn  M.  Ólsen  i  A.  n.  0.  1908  173.  bls.).  Líklegt  má  telja, 
að  Ólafr  í  Dyflinni  hafi  átt  ekkju  Þorgils,  sem  Auðr  hefir 
heitið,  enda  vísar  það  til  Ólafs  í  Dyflinni  er  Eyrb.  (1.  k.)  telur 
mann  Auðar  „mestan  herkonung  fyrir  vestan  haf".  En  hvað 
sem  líður  ríki  Olafs  hvíta  lyrir  vestan  haf,  lúta  þó  allar  líkur 
að  því,  að  ættmenn  Ketils  flatnefs  hafi  lengi  dvalið  þar  vestra 
(um  850—90?),  og  eru  arfsagnirnar  um  þá  mjög  riðnar  við 
Suðureyjar  og  Skotland,  sem  enn  mun  sagt  verða. 

I  Orkneyjar  og  Hjaltland  settust  „vikingar  margir,  Danir 


1)  Sbr.  B.  M.  Ólsen  í  A  n.  O.  1908  202.  bls.  2)  Norm.II.  127 
bls.  'S)  Ldn.  I.  11.  lætur  Harald  senda  Ketil  vestur  eftir  að  hann 
var  sjálfur  búinn  að  vinna  Suðureyjar.  4)  Sbr.  Ldn.  11.15  og  Eyrb. 
5.  k.        5)  B.  M.  Ó.  í  A  n.  0.  1908,  174-77. 


92 

ok  Norðmenn"  eftir  daga  Goðþorms  Sigurðarsonar,  unz  Torf- 
Einarr,  son  Rögnvalds  Mærajarls  „gerðist  jarl  yíir  eyjunum" 
og  friðaði  þær  fyrir  víkingumi).  Hefir  það  liklega  verið  nálægt 
890  eða  varla  mjög  löngu  eftir  það.  „Hálfdan  háleggr,  son  Har- 
alds  hárfagra,  fór  á  hendur  Torf-Einari  ok  rak  hann  á  brott 
or  Orkneyjum".  Varð  Einarr  þá  að  flýja  „yfir  á  Nes"  (Kata- 
nes,  sbr.  Hkr,  H.  hf.  31.— 32.  k.  og  Ól.  s.  h.  99.  k.),  en  kom 
aftur  og  drap  Hálfdan.  „Eftir  þat  fór  Haraldr  konungr  með 
her  í  Orkneyjar.  Einarr  flýði  þá  upp  á  Skotland  .  .  .  Eftir 
þat  sættust  þeir  konungr  ok  jarl,  ok  gerðist  jarls  hans  maðr, 
ok  tók  lönd  í  lén  af  konungi,  ok  skyldi  enga  gjalda  skatta  af, 
))ví  at  þar  var  herskátt  mjök".  Svo  er  sagt,  að  Einarr  væri 
lengi  jarl,  og  mun  hann  hafa  ráðið  löndum  til  920  eða  leng- 
ur.  Sonur  hans  var  kvæntur  dótturdóttur  Þorsteins  rauðs 
(jarlsdóttur  af  Katanesi^). 

Þá  er  víkingaöldin  hefst,  búa  þrjár  keltneskar  þjóðir  á 
Skotlandi.  Skotar,  sem  komnir  voru  frá  Irlandi  og  kendir 
voru  við  Dalriada.  áttu  heima  í  þeim  hluta  landsins,  er  lá 
næst  nyrzta  hluta  írlands,  en  fyrir  austan  þá  og  nor8an 
bjuggu  Piktar  (Petar  eða  Péttar),  og  höfðu  þeir  stundum  tvo 
konunga  yfir  sér,  er  annar  réð  fyrir  Norður-Piktum,  en  hinn 
fyrir  Suður-Piktum.  Fyrir  sunnan  Glydefjörðinn  bjuggu  Bret- 
ar^)  eða  Valir  í  Strathclyde  (Glyde-dalnum),  og  náði  ríki  þeirra 
þaðan  yfir  mestan  hlut  Gumberlands  (Kumbralands)  og  nokk- 
urn  hlut  Westmorelands,  en  þó  virðist  Gallovvay  eigi  hafa 
heyrt  undir  það.  Fyrir  dustan  Breta  bjuggu  hinir  germönsku 
Englar  í  Bernicia  alt  norður  að  Forth-firði.  Margt  er  óljóst 
í  sögu  Skota  lengi  fram  eftir,  og  fáar  áreiðanlegar  heimildir 
við  að  styðjast,  nema  helzt  nokkur  konungatöl  og  einstakar 
sundurlausar  smágreinir  í  irskum  árbókum.  Þótt  vestræn  rit 
geti  eigi  um  árásir  víkinga  á  meginland  Skotlands  fyr  en  árið 
839,  má  engu  að  síður  telja  vist,  að  þeir  hafi  tekið  þar 
strandhögg  löngu  fyr,  eftir  að  þeir  höfðu  sezt  að  í  Orkneyj- 
um  og  Suðureyjum,  er  voru  einkar  hentug  víkingubæli.     Það 

1)  Hkr.  H.  hf.  22.  27.  k.  2)  Sbr.  Safn  í.  274.  3)  Hkr. 
Ól.  s.  k.  99.  k.  322,  bls.  4)  Þessir  Bretar  eru  oft  kallaðir  „Norður- 
Bretar",  þeir  sem  bjuggu  í  Wales  „Vestur-Bretar",  en  þeir  sem  áttu 
heima  fyrir  sunnan  sœ  (i  Bretagne)  „Suður-Bretar"  (Bretónar). 


Ö3 

má  svo  að  orði  kveða,  að  samfeld  saga  Skota  (og  þó  mjög 
ófullkomin)  byrji  ekki  fyr  en  skömmu  fýrir  miðja  9.  öld,  er 
Kenneth  mac  Alpin  sameinaði  lönd  Skota  og  Pikta  í  eitt  ríki; 
réðu  niðjar  hans  síðan  Skotlandi  um  langa  æfi,  en  þó  lá  þar 
enn  mikil  sundrung  í  landi;  margir  höfðingjar  voru  þar  því 
nær  óháðir,  og  þess  langt  að  bíða,  að  Skotland  alt  yrði  óslit- 
in  ríkisheild  ^). 

Frá  því  er  sagt  i  írskum  ritum,  að  víkingar  hafa  árið 
839  haldið  skipum  sínum  (65  tals)  frá  Irlandi  til  Skotlands, 
unnið  sigur  á  Piktum  og  Skotum  (í  Dalriada)  og  felt  konunga 
þeirra,  Eoganan  og  Aed,  og  m.  fl.  Þá  tók  Kenneth  konung- 
dóm  yíir  Skotum,  og  er  sagt,  að  hann  haíi  unnið  ríkið  með 
hernaði  og  síðan  lagt  undir  sig  öll  þau  lönd,  er  Piktar  bygðu, 
enda  virðist  hann^)  hafa  verið  af  ættum  Piktakonunga  að 
móðerni^),  en  óvíst  er,  hvort  hann  heíir  átt  ríki  í  Galloway, 
eða  annarsstaðar,  áður  en  hann  varð  Skotakonungur.  Hann 
var  einvaldskonungur  um  16  ár  (844—860^),  og  hefir  eflaust 
þurft  að  halda  á  öUum  styrk  sínum  til  að  verjast  árásum  vík- 
inga  (Dana),  er  virðast  jafnvel  hafa  sótt  að  höfuðborg  hans, 
(Dunkeld  við  Tay-fljótið).  Ádögum  Gonstantíns  (II.)  sonar  hans 
fór  Olafr  konungur  í  Dyflinni  herför  til  Skotlands  866  (sem 
áður  er  sagt),  hafði  hann  með  sér  vikinga  bæði  frá  Irlandi  og 
Skotlandi,  fór  herskildi  um  lönd  Pikta  og  tók  af  þeim  gisla. 
Siðar  er  þess  getið,  að  Olafr  og  Ivarr  haíi  unnið  Dumbarton 
(Dunbreatan  o:  Bretaborg),  höfuðstaðinn  í  Strathclyde,  og 
tekið  þar  herfang  mikið  (870 — 71)  og  með  því  að  Bretar  voru 
eigi  þegnar  Gonstantíns,  má  vera,  að  Olafr  haíi  þá  verið 
bandamaður  hans,  enda  væri  það  líklegt,  hefði  hann  átt  syst- 
ur  hans  (dóttur  Kenneths),  sem  menn  hafa  viljað  ráða  af  írsk- 
um  ritum.  Þó  er  það  sögn  Skota,  að  Gonstantín  haíi  sigrað 
Ólaf,  eða  jafnvel  felt  hann  (í  þriðju  herferð  hans?  Pict.  Ghr. 
8.  bls).  sbr.  „Berkans  spá"  Skene:  Ghron.  85.  sem  getur  um 
• • — ■ 

1)  Helztu  drögum  til  fornsögu  Skota  er  safnað  saman  i  „Chro- 
Diclee  of  the  Picts,  Chronicles  of  the  Scots,  and  other  early  memorials 
of  Scottish  History.  Edited  by  William  F.  Skene.  Edinburgh  1867. 
-  Elzta  ritið  er  „Piktakronika"  frá  10.  öld  (971—995).  2)  Eða  faðir 
hans  (Alpin),  sbr.  Skene:  Chr.  P.  CLXXXVII  bls.  3)  Sumir  telja 
12  ár  (850-862). 


3  bardaga  við  Norðmenn  á  dögum  Const.),  en  yíirleitt  er  bágt 
að  henda  reiður  á  þessum  sundurlausu  frásögnum^).  Eftir  að 
Danir  höfðu  stofnað  ríki  á  Norðimbralandi,  áttu  þeir  ýms 
vopnaviðskifti  við  Skota  (Pikta  og  Breta),  og  er  sagt  að 
Constantín  hafi  fallið  í  bardaga  við  þá  (876  eða  877).  Eftir 
hann  tók  ríki  Aedh  bróðir  hans,  en  ári  síðar  var  hann  veg- 
inn  af  sínum  mönnuni,  og  virðist  vegandinn  (Girig  eða  Grig 
Dungalsson)  hafa  náð  völdum  eftir  hann  (878—889)  í  nafni 
dóttursonar  Kenneths,  sem  Eocha(dh)  er  nefndur^).  Það  er 
nokkuð  óljóst  og  vafasamt  um  „Eystein  son  Ólafs  Norðmanna- 
konungs"  („Oistin  mac  Amlaiph  regis  Nordmannorum"),  sem 
á  að  hafa  fallið  árið  875  (samkvæmt  írskum  árbókum),  hvort 
hann  heíir  herjað  á  Skotland  eða  ekki,  en  hitt  má  telja  full- 
sannað,  að  hann  sé  annar  maður  en  „Þorsteinn  rauðr"  son 
Olafs  hvíta,  er  sögur  vorar  segja  að  lagst  hafi  í  hernað  og 
ráðist  til  liðs  og  félags  nieð  Sigurði  ríka  Orkneyjajarli.  Ldn. 
(lí.  15)  segir  svo  frá  hernaði  þeirra:  „Þeir  unnu  Katanes  ok 
Suðrland,  Ros  ok  Mæræfi,  ok  meirr  en  hálft  Skotland ;  gerð- 
ist  Þorsteinn  þar  konungr  yfir,  áðr  Skotar  sviku  hann, 
ok  féll  hann  þar  í  orrostu".  Laxd.  segir,  að  Þorsteinn  hafi 
gjört  sætt  við  Skota,  og  eignast  hálft  Skotland,  en  Skotar  hafi 
eigi  haldið  lengi  sættina,  heldur  svikið  kann  í  trygð  (4.  k.). 
Um  þetta  er  að  vísu  eigi  getið  í  vestrænum  rilum,  en  það 
kemur  hins  vegar  eigi  í  neinn  bága  við  það,  sem  vér  vitum 
um  sögu  Skota  á  því  tímabili,  sem  hér  er  um  að  ræða  (ná- 
lægt  880 — 890).  Þá  var  konungdómur  á  Skotlandi  genginn 
um  hríð  úr  langfeðga-ætt,  en  konungarnir  af  ættum  Breta  og 
Pikta.  Þótt  eigi  *sé  beinlínis  getið  um  óeirðir  á  dögum  þeirra 
í  þeim  fáu  og  mögru  frásögnum,  seni  vér  höfum,  má  þó 
ganga    að    því    vísu,    að  þeir  hafi  átt  í  vök  að    verjast    fyrir 

1)  Sbr.  N  orm.  II.  303—313,  Krit.  Bidr.  I.  70.  Um  fall  Ólafs  sbr. 
Ldn.  II,  15:  „Óleifr  félláfrlandi  í  orrostu".  2)  Ann.  Ult.  878:  „Aedh 
mac  Cinadan  rex  Pictorum  a  sociis  suis  occisus"  og  Ljóðakronikan  frá 
1270:  „Edhus,  qui  Grig  Ðungahde  saucius  ense  perit".  Sbr.  Pikta- 
kron.  9.  hls.:  „Eochodius  .  .  .  regnavit  annis  XI.  Licet  Ciricium 
.  ,  .  alii  dicunt  hic  regnasse,  eo  quod  alunipnus  •rdinatorque  Eoch* 
odio  fíebat"  (sem  bendir  til  að  Grig  hafí  verið  fóstri  E.  og  ráðið  riki 
fyrir  haan). 


95 

ættmönnum  Kenneths,  enda  segir  svo  (í  Piklakroniku)  að  þeir 
hafi  loks  verið  reknir  úr  landi  (eftir  11  ár)i),  og  tók  þá  Do- 
nald  sonur  Constantíns  við  ríki.  Vafasöm  sögusögn  lætur 
G(i)rig  vinna  land  af  Englum  (í  Bernicia)^),  og  hafi  hann  átt 
ófrið  við  þá,  var  því  meiri  þörf  fyrir  hann  að  tryggja  sig  fyr- 
ir  árásum  að  norðan.  Sögusögn  sú,  sem  Laxd.  hefir  varð- 
veitt,  að  Þorsteinn  hafi  sætst  við  Skotakonung,  eignast  hálft 
Skotland,  og  orðið  konungur  yfir,  er  eftir  þessu  als  eigi  óHk- 
leg,  enda  virðast  nyrztu  hlutar  landsins  hafa,  hvort  sem  var, 
verið  óháðir  Skotakonungum  að  mestu,  eða  lotið  þeim  að 
eins  að  nafninu  til,  og  vel  má  vera,  að  Þorsteinn  hafi  heitið 
þeim  Eochadh  og  G(i)rig  liðsinni  gegn  óvinum  þeirra.  Riki 
Þorsteins  stóð  skamma  stund,  því  að  hann  féll  fyrir  svikum 
Skota,  og  flýði  Auðr  móðir  hans  þá  með  börn  hans  til  Orkn- 
eyja  og  hélt  þaðan  til  íslands.  En  Sigurðr  jarl  hefir  líklega 
reynt  að  halda  undir  sig  löndum  þeim,  er  þeir  Þorsteinn  höfðu 
unnið,  meðan  hann  lifði,  og  má  ráða  það  af  sögunni  um 
viðureign  hans  við  jarl  einn  skozkan,  sem  Melbrigði  er  nefnd- 
ur,  að  hann  hafi  átt  ófrið  við  Skota,  meðan  til  vanst,  og  beitt 
þar  bæði  harðfengi  og  vélræðum.^)  Eins  og  fyr  er  sagt,  geta  írskar 
árbækur  um  herför  Sigtryggs  Ivarssonar  til  Skotlands  892 — 
93,  og  Piktakronika  getur  líka  um  hernað  víkinga  þar  i  landi 
á  dögum  Donalds,  og  segir  að  Skotar  hafi  sigrað  „Dani"  í 
orustu,  en  árið  900  veitti  víkingum  aftur  betur,  og  féll  Do- 
nald  Skotakonungur  fyrir  þeim ;  tók  þá  ríki  Constantín  (III), 
sonur  Aedhs,  og  réð  lengi.  Snemma  á  dögum  hans  (904)  fóru 
tveir  sonarsynir  Ivars  (frá  Dyflinni)  herskildi  um  mikinn  hlut 
Skotlands,  og  feldu  Aedh  (Ead)  Piktakonung  (frænda  Constan- 
tíns?),  en  síðan  biðu  þeir  ósigur  fyrir  Skotum,  og  féll  annar 
þeirra  (Ívarr),  en  hinn  flýði,  og  er    hann  eigi  nafngreindur*). 


1)  „Eochodius,  cum  alutnpno  suo,  expulsus  esl  nunc  de  regno". 
Sbr.  Skene:  Chrnn.  CXXXV.  bls.  2)  Norm.  II.  103.  Sbr.  í  Ljóða- 
kroniku  (um  Grig).  „Hujus  ad  imperium  fuit  Anglia  tota  subacta". 
8)  Steenstrup  heíir  getið  þess  til  (Norra.  II,  317n.  3.),  að  sagan  væri 
rélt  sögð  á  þá  leið,  að  þeir  jarlarnir  hafi  átt  að  koma  til  stefnu  með 
fjóra  tugi  hestaliðs  hvor,  en  Sigurðr  hafi  þá  látið  2  menn  sina  ríða 
hverjum  hesti,  og  orðið  með  þeim  hœtti  helmingi  fjölmennari  en  Mel- 
brigði.        4)    Norm.  lU.  206. 


Nú  höfum  vér  litið  yfir  hið  helzta  af  því,  sem  sjá  má  af 
útlendum  ritum  um  hernað  víkinga  á  Irlandi  og  Skotlandi  frá 
því  um  miðja  9.  öld  og  fram  yfir  aldamót.  Á  þessum  stöðv- 
um  hafa  víkingar  frá  Norejri  oftast  verið  einir  um  hituna,  þótt 
Danir  væri  þar  h'ka  við  og  við  á  sveimi.  Um  hluttöku  Svía 
í  vesturvíkingu  er  alt  óljóst,  og  ekki  að  sjá  að  neinn  greinar- 
munur  haíi  verið  gjörður  á  þeim  og  hinum  þjóðunum,  sem 
meira  ber  á^).  írsk  rit  geta  um  ófrið  og  orustur  milU  vík- 
inga  frá  Danmörku  og  Noregi,  og  eru  þá  Danir  stundum 
nefndir  þjóðarheiti  sínu  (Danair,  Daunites)^),  en  Norðmenn 
kendir  við  „Lochlann"  („Lochlannac")^),  en  stundum  er  gjörð- 
ur  sá  greinarmunur,  að  Danir  eru  kallaðir  „útlendingarnir 
dökku"  („Dubhgall"),  en  Norðmenn,  „útlendingarnir  björtu" 
(„P'inngall")*),  liklega  af  því  að  þorri  þeirra  hefir  verið  bjart- 
hærður  (og  biáeygur).  „Norðmenn"  („Nordmanni,  Northmanni, 
Nortmanni,  Normanni")  voru  víkingar  frá  Norðurlöndum  yfir- 
leitt  kallaðir  fyrir  vestan  og  sunnan  haf,  en  þó  virðist  svo 
sem  það  orð  tákni  stundum  Noregsmenn  sérstaklega,  bæði 
hjá  Irum^),  og  jafnvel  Frökkum^).  Þar  sem  Piktakronika  get- 
ur  um  árásir  víkinga  á  Skotland,  eru  þeir  ýmist  nefndir  „Nor- 
manni"  eða  „Danari(i)",  enda  má  sjá  af  írskum  ritum,  að 
Danir  („Dubhgall")  herjuðu  um  þær  mundir  á  Skotland  jafn- 
framt  Norðmönnum.  Það  er  eigi  heldur  ólíklegt,  að  Vestur- 
þjóðirnar  hafi  stundum  kallað  alla  Norðurlandabúa  i)am,  með 
því  að  tunga  þeirra  allra  var  kölluð  „dönsk  tunga",  og  Danir 
fjölmennasta  þjóðin  á  Norðurlöndum.  En  þótt  erfitt  sé  að 
gjöra  glöggan  greinarmun  á  Dönum  og  Norðmönnum  í  vest- 
urvíkingu,  má  samt  sem  áður  telja  það  vist,  að  meira  hafi 
jafnan  kveðið  að  Norðmönnum  en  Dönum  við  strendur  Irlands 
og  Skotlands,  og  frá  Noregi  hafi  komið  meginþorri  víkinga 
þeirra,  er  settust  í  Orkneyjar  og  Suðureyjar,  og  herjuðu  það- 
an  á  Skotland  og  írland.  Það  eru  höfðingjar  frá  Noregi,  sem 
stofna    riki  á  Irlandi,  Skotlandi  og  í  Orkneyjum,  og  þótt  ríki 

1)  Norm.  II.  8/,  326.  2)  Norm.  I.  92,  II.  86,  380.  3)  Krit. 
Bidr.  I.  68.  4)  Norm.  11.86,  123-  4.  III.  19,  92.  5)  „Normannac« 
Krit.  Bidr.  I.  68,  „Normainnaibb"  Norm.  II.  87.  n.  3.  6)  Frakkneskur 
rithöfundur  á  9.  öld  talar  um  bardaga  „adversus  Ðanos  atque  North* 
mannos".   Krit.  Bidr.  I.  18. 


í)7 

þeirra  á  Írlandi  og  Skotlandi  komist  eigi  á  fastan  fót  á  þessu 
tímabili,  þá  helzt  það  í  Orkneyjum  (og  Suðureyjum),  og  gengur 
þaðan  yíir  norðurhluta  Skollands,  er  fram  h'ða  stundir.  Af  sögum 
vorum  má  sjá,  að  útflutningur  frá  Noregi  vestur  um  haf  eyksttil 
mikilla  muna  nálægt  870,  eftir  að  Haraldr  hárfagri  er  farinn 
að  berjast  til  ríkis  í  Noregi,  en  af  írskum  ritum  er  ekki  að 
sjá,  að  ríki  Norðmanna  á  írlandi  eflist  neitt  við  það,  heldur  fer 
því  þá  öllu  fremur  hnignandi,  og  hður  jafnvel  um  stund  undir 
lok  eftir  aldamótin,  eins  og  áður  var  sagt.  Utflutningsstraum- 
urinn  frá  Noregi  beinist  helzt  að  eyjunum  við  Skotland  og 
síðan  til  Fœreyja  og  Islands,  en  Norðmenn  frá  írlandi  ráðast 
margir  til  Hðs  og  félags  með  Dönum  á  Englandi,  taka  þátt  í 
herferðum  þeirra  til  Frakklands  og  njóta  síðan  fulltingis  þeirra 
til  að  vinna  aftur  ríki  sitt  á  írlandi,  og  ná  völdum  á  Norð- 
imbralandi. 

Landnámssaga  Islands  er  mjög  riðin  við  víkingaferð- 
irnar  til  Bretlandseyja,  eins  og  áður  heíir  verið  vikið  á,  en 
h'tið  er  á  vestrænum  ritum  að  græða  til  skýringar  vafasöm- 
um  atriðum  í  henni.  Það  kemur  bezt  heim  við  tímatal  í  Ís- 
lendingasögum,  að  setja  fall  Þorsteins  rauðs  nálægt  884—8851), 
en  þar  stendur  islenzka  arfsögnin  ein  uppi.  Að  vísu  má 
hugsa  sér,  að  sú  herferð  „danskra"  vikinga  frá  Írlandi  til 
Skotlands,  sem  getið  er  um  á  árunum  876 — 77,  þá  er  Gon- 
stantin  (11.)  Skotakonungur  féll,  haíi  staðið  í  einhverju  sam- 
bandi  við  hernað  þeirra  Þorsteins  rauðs  og  Sigurðar  jarls 
ríka,  þvi  að  þá  segir  Piktakronika,  að  Norðmenn  haíi  haldist 
við  heilt  ár  i  Piktalöndum^),  en  alt  er  það  óvist.  Líklega 
heíir  ekki  langt  liðið  á  milli  falls  Þorsteins  og  vesturferðar 
Haralds  hárfagra  (hinnar  fyrri,  eftir  lát  þeirra  feðga  Sigurðar 
og  Goðþorms  Orkneyjajarla).  Heíir  þá  komist  los  á  mikinn 
þorra  Norðmanna  fyrir  vestan  haf,  og  fjöldi  þeirra  leitað  til 
Islands,  einkum  frændlið  Þorsteins  og  venzlamenn,  svo  að 
vesturstrandir    landsins    hafa    orðið  fullskipaðar  á  fám  árum, 

1)  3  eða  4  árum  fyr  en  G.  V.  í  „Safni  t.  s.  ísl.'S  með  því  að 
hann  setur  upphaf  íslands  bygðar  874  í  stað  870  eða  871,  sbr.  Tím. 
Bmf.    XVII.    190—4.  2)  „Normanni    annura     integrum    degerunt   in 

Pictavia",  og  virðist  það  hafa  verið  eftir  fall  Constantíns,  en  eigi  áðuf, 
eins  og  Steenstrup  heldur  fram  (Norm.  II.  312). 

7 


98 

og  stór  héruð  bygst  á  Norðurlandi  og  Suðurlandi^),  en  áður 
höfðu  að  eins  komið  einstakir  landnámsmenn  á  stangli,  flest- 
ir  beint  frá  Noregi  (Ingólfr,  Ketill  hængr,  Skallagrímr,  Þór- 
ólfr  Mostrarskegg,  og  líklega  ýmsir  í  Austfjörðum,  en  meðal 
þeirra  hefir  þó  varla  verið  KetiII  þrymr,  er  átti  Arnheiði, 
dóttur  Ásbjarnar  jarls  skerjablesa  í  Suðureyjum,  sem  minst 
var  á  hér  að  framan^). 

Fœreyjar   hafa    verið   bygðar    áður   en  Island,   sem  sjá 
má  af  því,    að    Naddaðr    (Nadd-Oddr?    sbr.  Fms.  I  235)  átti 
þar  heima,  sá  er  fyrst  varð  sæhafa  til  Islands  (Ldn.  I,  1),  og 
Þórólfr  smjör,  er  kom  til  Íslands  með  Hrafna-Flóka,  var  son- 
arsonur  Gríms    kambans,    er  sagt  er  að  „bygði  fyrstr  manna 
Færeyjar"^).     Svo  sem   fyr  var  á  minst,  höfðu  írskir  einsetu- 
menn  („Papar")  verið  í  Færeyjum    áður    en    víkingar    vöndu 
þangað  komur  sínar,    en    orðið  að  hverfa  burt  öndverðlega  á 
9.  öld,  og    hefir    líklega    verið    litil  bygð  í  eyjunum  eftir  það 
fram  yfir  miðja  öldina,  en  þó  nokkur  fyrir  daga  Haralds  hár- 
fagra,  sem  ráða  má  af   aldri  Gríms  kambans,  hvort  sem  þar 
hefir  nokkurn  tíma    orðið    „víkingabæli",  eins  og  sagt  er  um 
Orkneyjar.      En  albygð    hafa    lönd   þessi  ekki  orðið  fyr  en  á 
dögum    Haralds,    eins  og    Snorri   segir*):     „Sumir  (af   fjand- 
mönnum  Haralds  konungs)  flýðu  or  landi,  ok  var  þat  allmik- 
ill  mannfjöldi,    því    at    þá  bygðust    stór  eyðilönd;   þá  bygðist 
Jamtaland  ok  Helsingjaland;  ok  var  þó  áðr  hvárttveggja  nökk- 
ut  bygt  af  Norðmönnum.     í  þeim  úfriði,  er  Haraldr  konungr 
gekk  til  lands  í  Noregi,  þá  fundust  ok  bygðust  útlönd:    Far- 
eyjar  ok  ísland ;  þá  var  ok  niikil  ferð  til  Hjaltlands,  ok  marg- 
ir  ríkismenn    flýðu    útlaga   fyrir    Haraldi    konungi    ok    fóru  í 
vestrvíking,    vóru  í  Orkneyjum    ok    Suðreyjum  á  vetrum,    en 
á  sumrum  herjuðu  þeir  í  Noreg  ok   gerðu  þar  mikinn  lands- 
skaða".     Þessi  lýsing  á  atferli  víkinga  þeirra,  er  sátu  i  Orkn- 
eyjum    og    Suðureyjum,    kemur  vel    heim    við   lýsingu  „Hist. 
Norw."^)  á  vetursetu    þeirra  í  eyjunum    og   sumarvíkingu    til 
ýmissa  landa,    nema    þar  er    eigi  getið  um  hernað    þeirra  til 
Noregs,    sem    mun    hafa    lagst  niður  eftir  vesturferð  Haralds 

1)  Sbr.  Safn  I.  255—57,  286-88.  2)  Sbr.  Safn  I.  263-73. 
3)  Fms.  II.  89.  4)  Hkr.  62—63.  bls.  H»  hf.  20.  5)  Sjá  Krit. 
Bidr.  I.  169. 


99 

hárfagra  og  byggingu  Islands,  en  herferðir  haldist  til  annara 
landa,  sem  „Hist.  Norw."  getur,  (svo  sem  Skotlands  og  Ir- 
lands,  Englands  og  Frakklands),  og  víkingar  barist  þar  bæði 
til  fjár  og  landa. 

Víkingaferðirnar  til  Englands  eftir  850  eru  einkanlega 
runnar  frá  riki  Dana  á  Frislandi,  sem  fyr  var  á  minst. 
Ríki  þetta  hafði  Hrærekr  Frísakonungur  eignast  með  fulltingi 
víkingahers,  er  hann  fekk  til  fylgdar  við  sig,  en  her  þessi 
hafði  áður  fylgt  öðrum  foringjum  af  dönsku  konungsættinnii), 
og  virðist  hafa  verið  boðinn  og  búinn  til  að  fylgja  hverjum 
þeim  höfðingja,  sem  treysta  mátti  til  forustu  og  framkvæmda. 
En  þar  munu  hafa  staðið  bezt  að  vigi  niðjar  hinna  fornhelgu 
konunga-ætta  í  Svíþjóð  og  Danmörku,  Skilfingar  og  Skjöld- 
ungar,  sem  voru  líka  fyrir  löngu  búnir  að  ná  fótfestu  í  Nor- 
egi  sunnanverðum.  Af  þeim  ættum  virðast  hafa  verið  flestir 
þeir  víkingahöfðingjar,  er  setjast  að  löndum  á  þessu  tímabili, 
eftir  því  sem  ráða  má  af  ættnöfnum  þeirra^),  og  ef  ótignir 
menn  viija  gjörast  konungar,  eins  og  þeir  Höskuldr  og  Dýri 
í  Kænugarði  (sem  síðar  mun  sagt  verða),  þykir  konungborn- 
um  mönnum  það  óhæfa.  Það  er  eftirtektarvert,  að  þá  er 
Olafr  Goðröðarson,  konungborinn  maður  (af  YngHnga  eða 
Skilfinga  ætt)  kemur  til  írlands  (853),  þá  ganga  þegar  allir 
víkingar  frá  Norðurlöndum,  sem  fyrir  eru  þar  í  landi,  á  hönd 
honum^),  eigi  að  eins  landar  hans  frá  Noregi,  heldur  og  Dan- 
ir  þeir,  er  höfðu  þá  fyrir  skemstu  átt  blóðuga  bardaga  við 
Norðmenn  á  þessum  slóðum- 

Þess  er  getið  í  áreiðanlegu  samtíðarriti  (árbókum  Pru- 
dentiuss)*),  að  nokkur  hluti  vikinga  þeirra,  er  Hrærekr  kon- 
ungr  hafði  haft  með  sér  til  að  vinna  aftur  ríki  sitt  á  Frís- 
landi  (850)  hafi  haldið  (350  skipum)  til  Englands.  Lenti  hðs- 
afli  þeirra  við  Tempsár-mynni,  vann  Lundún  og  Kantaraborg 
og  stökti  her  landsmanna  á  flótta,  en  beið  loks  mikinn  ósig- 
ur  fyrir  Aðalúlfi   (Æðelwulf)    Englakonungi   (frá  Westsex)  og 

1)  Siá  hér  að  fr.  68  hls.  Norm.  74.  2)  Sbr.  Ark.  XIX.  189. 
bls.  3)  Norm.  II.  119—20.  Það  virðist  vera  þvert  á  móti  góðum 
heimildarritum  (sbr.  Norm.  II.  87,  121.  Krit.  Bidr.  I.  70)  sem  A.  Bugge 
vill  halda  fram  (N.  h.  Tidskr.  1911,  172)  að  ívarr  í  Dyflinni  hafi  rerið 
dcmskur,  en  Ólafr  frá  Noregi.        4)  Norm.  II.  43. 

r 


100 

sonum  hans,  og  hrepti  mikið  mannfall  og  jafnvel  tjón  á  skip- 
um.  Var  þessara  ófara  heiðingjanna  getið  víðsvegar  i  kristn- 
um  löndumi).  Þó  eru  víkingar  hvergi  nærri  af  baki  dotlnir 
við  manntjón  þetta,  heldur  taka  þeir  sér  nú  í  fyrsta  sinn 
vetursetu  á  Englandi  (851);  og  velja  til  þess  sama  staðinn 
(eyna  Þanet)  er  józkir  eða  saxneskir  víkingar  austan  um  haf 
höfðu  lent  við  tyrir  4.  öldum^).  Nokkrum  árum  síðar  (855) 
taka  víkingar  sér  vetursetu  í  Shepey  við  Tempsár-mynni, 
og  þá  koma  fyrst  til  sögunnar  hinir  nafntoguðu  „Loðbrókar- 
synir",  (þótt  eigi  sé  þeir  nefndir  svo  í  samtíðarritum).  Arið 
860  fara  víkingar  frá  Frakklandi  herför  til  Englands  á  200 
skipum,  og  er  foringi  þeirra  nefndur  Weland  (Völundr),  en 
þeir  hverfa  brátt  til  Frakklands  aftur. 

Upp  frá  þessu  virðist  mikill  fjöldi  víkinga  hafa  haldið 
saman,  að  minsta  kosti  alt  af  öðrum  þræði,  þótt  einstakir 
foringjar  færi  oft  og  einatt  sinna  ferða  með  sínar  sveitir. 
Meginherinn  hvarflar  úr  einum  stað  í  annan,  og  hverfur  ýmist 
frá  Fríslandi  og  Frakklandi  til  Englands,  eða  aftur  frá  Eng- 
landi  til  Frakklands  og  (einn  hópur)  jafnvel  til  Spánar,  og 
enn  lengra.  Allar  líkur  lúta  að  því,  að  mestur  þorri  þessa 
mikla  vikingahers  hafi  verið  frá  Danmörku,  en  sjálfsagt  hafa 
ýmsar  sveitir  frá  Noregi  og  Gautlandi  (og  jafnvel  Svíþjóð) 
slegist  í  för  með  Dönum^).  Meðal  foringja  hersins  hafa  orðið 
víðfrægastir  í  munnmælum  „Loðbrókarsynir",  er  brutu  undir 
sig  mikinn  hlut  Englands,  og  „RoIIo"  (Hrólfr)  er  vann  Norð- 
mandí,  en  margir  aðrir  víkingahöfðingjar  eru  nefndir  í  út- 
lendum  samtíðarritum,  og  hafa  þó  sjálfsagt  enn  fleiri,  er  vér 
vitum  htil  eða  engin  deili  á,  ráðið  fyrir  skipaliði  á  þessu  tíma- 
bili,  og  unnið  sér  ýmislegt  til  frægðar. 

Margt  er  óljóst  og  miklum  vafæ  bundið  um  sögu  „Loð- 
brókarsona"  og  heíir  nýlega  staðið  snörp  deila  um  ýms  at- 
riði  hennar  milli  einhverra  hinna  fróðustu  og  gagnrýnustu 
sagnfræðinga  á  Norðurlöndum  (Joh.  Steenstrups  og  Gustavs 
Storms),  og  vantar  enn  mikið  á,  að  allir  sé  þar  á  eitt  sáttir. 

1)  s.  st.  Um  sömu  mundir  féll  margt  vikinga  á  suðvesturhorni 
Englands  (Devonsliire)  fyrir  enskum  höfðingja,  KarH  (Ceorl)  að  nafni, 
og  hafa  þeir  Hklega  ^verið  frá  írlandi,  —  sbr.  Krit.  Bidr.  I.  69.  2) 
Norm.  II.  54.        3)    Norm.  11.87.  326. 


101 

Svo  mikið  má  þó  telja  full-sannað,  að  víkingahöfðingiar  þeir, 
er  voru  síðar  kallaðir  „Loðbrókarsynir",  en  samtiðarmenn 
nefna  aðéins  eiginnöfnum  þeirra,  haíi  komið  frá  Fríslandi  og 
verið  nákomnir  Hræreki  Frísakonungi,  að  h'kindum  iarlar 
hans  og  frænduri).  Enskar  árbækur  kalla  víkinga  þá  er  höfðu 
vetursetu  við  Tempsármynni  árið  855,  Dani  og  Frísa,  og 
nefna  foringja  þeirra  Hálfdan,  Ubba  og  Ingvar.  Síðar  (867) 
geta  sömu  árbækur  um  „Ubba  Frísajari",  og  ýms  atvik  benda 
til  þess,  að  víkingahöfðingjar  þessir  hafi  eigi  verið  konung^ 
bornir  að  faðerni,  þótt  einn  þeirra  (Hálfdan)  gjörðist  síðar 
konungur,  heldur  að  móðerni  (ef  til  viU  dóttursynir  Ragnfreð- 
ar  Danakonungs,  er  féll  814,  bróður  þeirra  Haralds  og  Hræ- 
reks,  Dana-  og  Frísakonunga).  Þetta  gæti  gjört  það  skilian- 
legt,  að  þeir  eru  kallaðir  jarlar  í  samtíðarritum,  en  síðar  verða 
þeir  ]  munnmælum  að  „sonum  Ragnars  loðbrókar"  og  faðir 
þeirra  að  Danakonungi^).  Árið  856  hverfa  víkingarnir  frá 
Engiandi,  og  með  því  að  frakkneskar  árbækur  geta  um  vík- 
ingaher,  er  kom  samsumars  til  iiðs  við  Björn  víkingahöfð- 
ingja,  sem  setið  hafði  áriangt  á  Frakkiandi  (við  Signumynni), 
þá  eru  aliar  líkur  tii  þess,  að  sá  her  hafi  verið  lið  þeirra 
Háifdanar,  Ingvars  og  Ubba  og  Björn  hafi  verið  bróðir  þeirra^), 
enda  er  hann  kailaður  „Loðbrókarson"  í  riti  frá  11.  öld  (Vilh. 
frá  Jum.).  Víkingar  þessir  hafa  siðan  vetursetu  á  Frakkiandi 
og  ræna  París  um  áramótin  856 — 57 ;  síðan  sezt  Biörn  í  ey 
eina  náiægt  Rúðuborg;  verjast  menn  hans  þar  fram  til  árs- 
ins  861,  og  þykir  líklegt,  að  þeir  hafi  hafst  við  nálægt  Signu 
856 — 62,  en  eftir  það  dreifist  iiðið,  og  fara  margir  af  víking- 
um  tii  Bretagne.  Sumir  halda  þó,  að  þessir  sömu  víkingar 
hafi  farið  herför  þá  til  Miðjarðarhafsins  árin  859—61,  er  írsk 
rit  eigna  sonum  Rögnvaids  Hálfdanarsonar  („Raghnall  mac 
Aibdan",  sem  fyr  var  getið),  og  jafnvei  að  þessir  „Rögnvaids- 
synir"  frá  Noregi  sé  sömu  menn  og  „Loðbrókarsynir"  eða 
„synir  Ragnars  loðbrókar",    sem    eru    svo  nafnfrægir  í  síðari 

1)  Sbr.  Krit.  Bidr.  I.  69,  86.  Norm.  I.  115,  II.  87-88.  2)  Forn 
konungatöl  Ðana  (Saxi  o.  fl.)  setja  ^,Ragnar  loðbrók"  í  röð  Danar 
konunga  í  stað  Ragnfreðar,  en  eitt  þeirra  kannast  við  eldra  konung 
með  Bagnars  nafni  („Ragnar  Álfsbana"),  3)  Norm,  II.  55,  164  (n, 
7),  Krit.  Bidr.  I,  65-69, 


102 

rnunnmælasögum^).    En  meiri  líkindi  virðast  vera  til  |)ess,  er 
fyr  var  fram  tekið,  að  „Loðbrókarsyiiir"  og  „Rögnvaldssynir" 
hafi  runnið  saman  í  sögusögninni,  enda  hafa  þeir  verið  sam- 
tiða,  og  ef  til  vill  farið  sömu  förina,  eða  einhverjir  þeirra,  að 
minsta  kosti  hefir  sú  saga    verið    skrásett  hjá  niðjum  víking- 
anna  í  Norðmandí,  að  „Björn  járnsíða  Loðbrókarson  konungs" 
hafi  farið  herför  til  Miðjarðarhafs,  ásamt  „Hasting"  (Hásteini) 
fóstiirföður  sinum,  og  þeir  unnið   borgina  Luna,  en  er  Björn 
kom  aftur,  hafi  hann   brotið    skip    við    England,  haldið  síðan 
til  Fríslands  og  látist  þar.      Saga  þessi    bendir  þannig  meðal 
annars  til  sambands  „Loðbrókarsona"   við  Frísland^),  en  hins 
vegar  eru  aðalforingjarnir    (dönsku)  fyrir    herförinni  frægu  til 
Miðjarðarhafsins  árin  859—61  (er  „Rögnvaldssynir"  hafa  tek- 
ið  þátt  ))  hvergi    nafngreindir    í  áreiðanlegum    samtíðarritum, 
og  sagnamenn  í  Norðmandí  virðast  hafa  eignað  Hásteini  flest- 
öll    hervirki    víkinga    á    Frakklandi     áður    en    Hrólfr    (Rolio) 
kemur  til  sögunnar,  svo  að  það  verður  allajafna  óvíst,  að  fyr- 
ir  suðurförinni  hafi  ráðið  sömu  höfðingjar  („Loðbrókarsynir") 
og  þeir  sem  herjuðu  á  England    bæði  á  undan  og  eftir^).     Á 
suðurför  þessa  verður  siðar    minst,  en  hvað  sem  henni  líður, 
þá  koma  þeir    Hálfdan,    Ingvar  og  Ubbi  brátt  til  sögunnar  á 
Engiandi  aftur,  og  það    með   þeim    atburðum,  er  lengi  verða 
í  minnum  hafðir. 

Arið  865  hefst  hin  mikla  herför  iil  Englands,  sem 
verður  til  þess,  að  vikingar  leggja  austur-  og  norður- 
hluta  landsins  undir  sig,  eins  og  nú  skal  frá  sagt. 

Enskar  árbœkur  geta  þess,  að  heiðinn  her  hafi  lent  við 
Þanet  árið  865,  heimt  skatt  af  Kentverjum  og  herjað  land 
þeirra,  en  árið  eftir  (866)  tekur  „mikiU  heiðingjaher"  sér  vetur- 
setu  á  Austur-0ngli,  og  þykir  líklegt,  að  þá  hafi  þessum  vík- 
ingum  á  Englandi  komið  liðsauki  frá  Frakklandi,  því  að  um 
sumarið  höfðu  víkingar  horfið  frá  einni  af  eyjunum  í  Signu*). 

1)  Norm.  I.  96.  II.  383 — 4.  Steonstrup  segir,  að  það  sé  svo  margt 
óljóst  í  frakkneskum  árbókum  um  þctta  lcyti,  að  af  þeim  verðí  eigi 
dregin  næg  rök  til  að  hrinda  sögusögninni  frá  Norðurlöndum  um  suð- 
urför  „Loðbrókarsona".  2)  írska  sagan  um  „Rögnvaldssonu"  (Raghn- 
alls''sonu)  tengir  þá  hins  vegar  við  Orkneyjar  og  írland.  3)  Krit, 
Pidr.  I.  67—68,  73-78.       4)    Nprm,  II.  56,  sbr,  I.  276, 


103 

Nú  var  svo  ástatt  á  Norðimbralandí,  að  þar  höfðu  lengi  leg- 
ið  í  landi  innanlands-óeirðir  og  deilur  um  rikiserfðir,  og  árið 
862  hafði  maður  nokkur  „Ælla"  (Ella)  að  nafni,  er  eigi  var 
konungborinn,  rekið  Osbriht  konung  frá  ríki  og  gjörst  kon- 
ungur  í  stað  hans.  Þetta  færðu  víkingar  sér  í  nyt,  eins  og 
þeirra  var  vandi,  héldu  til  Norðimbralands  undir  forustu  Ing- 
vars  og  Ubba,  og  tóku  Jórvík  seint  á  árinu  866.  Þeir  Ella 
og  Osbriht  gjörðu  nú  samband  sin  á  milli  gegn  víkingum  og 
héldu  liði  sínu  til  Jórvíkur,  en  biðu  ósigur  og  féllu  báðir 
(skömmu  fyrir  páska  867).  Fóru  vikingar  siðan  herskildi  yfir 
iandið,  og  settu  fyrst  enska  höfðingja  til  rikisstjórnar,  unz 
þeir  lögðu  alt  Norðimbraland  undir  sig  875.  Árið  868  herj- 
uðu  víkingar  í  Merkju-ríki  og  höfðu  vetursetu  í  Nottingham 
(Hnotheimum,  868 — 869).  En  konungurinn  í  Merkju  fekk  til 
liðs  við  sig  yfirkonunginn,  Aðalráð  (II.)  Vestsaxakonung  (Að- 
alúlfsson)  og  Álfráð  bróður  hans,  og  enn  fremur  Játmund 
Austenglakonung.  Þó  fengu  höfðingjar  þessir  litlu  áorkað 
gegn  víkingiim  og  urðu  að  semja  frið  við  þá^).  Héldu  heið- 
ingjar  herfangi  sínu,  sneru  aftur  til  Jórvíkur  og  sátu  nú  ár- 
langt  um  kyrt  (869—70).  Líklega  hefir  liðsafli  víkinga  auk-- 
ist  á  þessum  árum,  því  að  nú  er  getið  fleiri  höfðingja  meðal 
þeirra,  en  Ingvars  og  Ubba,  þar  á  meðal  fjögurra  konunga^). 
Árið  870  halda  þeir  enn  suður  á  England  og  láta  eld  og 
járn  geisa;  safna  þá  nokkrir  enskir  höfðingjar  liði  og  fara 
að  þeim.  Biðu  heiðingjar  þar  ósigur  og  féllu  þrír  konungar 
þeirra  og  fjöldi  liðsmanna^).  En  nóttina  eftir  fengu  víkingar 
mikinn  liðsauka  af  löndum  sínum,  og  eru  þá  nafngreindir 
fimm  konungar  og  nokkrir  jarlar,  en  sum  nöfnin  virðast  vera 
eitthvað  úr  lagi  færð*),  og  óvíst,  að  Englar  hafi  gjört  fyllilega 
réttan  greinarmun  á  konungum  og  jörlum^).  Helztu  konung- 
arnir  eru  þeir  „Guðrum"  (Goðþormr,  Gormr)  og  Hálfdan,  og 
bera  þeir  algeng  dönsk  konungaheiti,  en  Ásketill  („Oscytel") 
finst  annars  varla  sem  konungsheiti  á  Norðurlöndum,  og  Há- 

1)  Norm.  II.  57-8.  2)  Krit.  Bidr.  I.  69—70.  3)  Norm.  II. 
58 — 59.  4)  „Bagsecg"^  virðist  vera  aflagað  viðurnefni  og  „Fræne" 
(Frene)  gæti  verið  afbökun  úr  Hrani  eða  Grani.  Sbr.  Auðun  bakskiM, 
vikingur  i  B.  Hitd.  5.  k.  („vikverskr  maðr,  en  dangkr  at  sumu  kyni"). 
5)  Sbr.  Norro.  1.  282. 


104 

mundr  („Hamond")  virðist  helzt  vera  herkonungur  frá  Noregi, 
en  0nundr  frá  Svíþjóð.  Væri  \>á  höfðingjar  frá  öilum  Norð- 
urlöndum  komnir  hér  saman,  eins  og  siðar  í  her  Knúts  ríka. 
Það  er  beint  tekið  fram  að  hernum  hafi  fylgt  mikill  fjöldi 
kvenna  og  barna,  og  bendir  það  til  þess,  að  víkingar  hafi 
ætlað  sér  að  staðfestast  á  Englandii).  Það  finnast  rök  til 
þess  í  írskum  ritum,  þótt  eigi  þyki  óyggjandi,  að  þeir  Olafr 
og  Ivarr,  konungar  í  Dyflinni,  hafi  gjörst  bandamenn  Ing- 
vars  og  Ubba  og  farið  herför  tii  Skotlands  (870)  i  samráði 
við  þá,  enda  virðist  þeim  Ívari  og  Ingvari  vera  blandað  sam- 
an  í  munnmælum,  þar  sem  talað  er  um  „Ivar  Ragnarsson 
loðbrókar"  (sbr.  íslbk.  1.  k.),  og  sumir  sagnfræðingar  nú  á 
dögum  (Todd,  Steenstrup,  A.  Bugge)  hafa  jafnvel  látið  sér 
detta  i  hug,  að  hér  væri  um  sama  mann  að  ræða^).  Stenzt 
nú  ekkert  fyrir  víkingum  um  hríð,  og  fara  þeir  eins  og  logi 
yfir  akur  alt  suður  fyrir  Tempsá  og  gjöra  mörg  hervirki, 
ræna  og  brenna  klaustur  og  kirkjur,  en  drepa  munka  og 
nunnur.  Ingvar  og  Ubbi  herja  á  Austur-0ngul,  vinna  það 
ríki  og  drepa  Játmund  konung  hinn  helga  (20.  nóv.  870), 
en  Aðalráðr  Vestsaxakonungur  og  Alfráðr  bróðir  hans  gjöra 
harða  hríð  gegn  heiðingjum  og  felia  margt  þeirra,  þar  á  með- 
al  eigi  allfáa  höfðingja  (einn  konung  og  níu  jaria),  og  virðist 
Ingvar  hafa  verið  einn  af  þeim,  er  féilu  (871).  Aðalráðr  kon- 
ungur  andast  um  sumarmál  871,  og  tekur  Álfráðr  þá  ríki, 
en  vikingar  setjast  (sumir)  í  Lundún  veturinn  871 — 72,  og 
virðist  Hálfdan  („Loðbrókarson")  hafa  verið  fyrir  þeim,  því 
að  hann  hefir  látið  slá  peninga  í  Lundún,  sem  eru  enn  til.») 
Nú  var  samið  vopnahié  við  vikingana,  og  þeim  greidd  gjöld 
til  að  fara  burt,  og  héidu  þeir  þá  enn  til  Norðimbralands,  en 
virðast  þó  eigi  hafa  slept  tökum  á  þeim  hluta  Englands  að 
norðan  og  austan,  er  þeir  voru  búnir  að  vaða  yfir,  heldur 
veita  þeir  nú  árásir  bæði  á  landi  og  sjó  þeim,  er  búa  með 
ströndum  fram.     En  nú  er  sá  maður  kominn  til  ríkis  á  Eng- 

1)  Norm  T.  270  n.  3.  2)  Krit.  Bidr.  I,  70  n.  1.  N.  hist.  Tid- 
skr.  1911,172.  bls.  Sbr.  Norrn.  I.  114,  II.  121.  ö)  Norm.  11.60-67. 
Sbr.  Krit.  Bidr.  I,  70.  Ingvars  er  þíi  ekki  framar  getið,  og  segir  Storm, 
að  auðscð  sé  af  sagnariti  Aðalvarðs  (Æðelweards)  að  Ingvarr  hafi  faH- 
ÍÍ  éður  en  ér  vw  Jíðið  frá  da^ða  Játmundar  konungs. 


105 

landi.  er  skortir  hvorki  áræði  né  viturleik,  og  gjörir  sér  alt 
far  um  að  bjarga  landi  sínu  úr  heljargreipum  víkinganna,  og 
þótt  hann  hefði  í  upphafi  ónógan  atla  til  að  hrinda  vikingum 
af  sér,  þá  notar  hann  fyrsta  færi  til  iandvarnar  gegn  þeim  á 
herskipum  sínum  og  vinnur  þar  sigur  (sumarið  875)i).  Árið 
874  taka  víkingar  sig  enn  upp  og  halda  suður  á  bóginn,  reka 
þeir  þá  konunginn  í  Merkju  frá  ríki  og  setja  annan  í  hans 
stað,  sem  er  þeim  háður  í  öUu.  Eftir  það  skiftist  víkinga- 
herinn  í  tvent,  og  tekur  annar  hlutinn,  sem  Hálfdan  er  fyrir, 
Norðimbraland  undir  sig,  og  skiftir  því  með  sér,  en  fyrir  hin- 
um  hlutanum  ræður  Gormr  og  tveir  aðrir  konungar  (Áskell 
og  0nundr  (Anwind)  og  setjast  þeir  í  Kambryggju  (Cambridge) 
á  Austur-0ngli.  Eiga  þeir  mörg  og  hörð  vopnaviðskifti  við 
Vestur  Saxa  og  veitir  ýmsum  betur.  Ubbi  jarl  rekur  Roðrek 
konung  á  Vestur-Bretlandi  (Wales)  úr  landi,  en  ræðst  síðan 
að  vestan  á  England  og  fellur  við  Cynwith  (877).  Tekst 
víkingum  loks  að  kreppa  svo  að  Álfráði  konungi,  þrátt  fyrir 
atorku  hans  og  hreysti  og  ýms  óhöpp,  sem  þeir  bíða,  að 
hann  verður  að  flýja  úr  einum  stað  í  annan  veturinn  877  — 78, 
og  leynast  í  skógum  og  mýraflákum,  unz  hann  reisir  sér  vígi 
i  Æðelney  (Öðlingsey)  og  tekst  að  stefna  liði  til  sín,  heldur 
hann  því  til  móts  við  víkinga  og  vinnur  sigur  á  þeim  við 
Eðandun  (878^).  Eftir  þennan  bardaga  ganga  víkingar  til 
sátta  við  Álfráð  konung  og  öðlast  bólfestu  austan  á  Englandi, 
þar  sem  síðan  voru  kölluð  Danalög.  Gormr  konungur  lætur 
skírast  og  tekur  sér  enska  nafnið  Aðalsteinn  (Æðelstan).  Síð- 
an  heldur  hann  að  tveim  vetrum  liðnum  (880)  liði  því,  er 
honum  vill  fylgja,  austur  til  ríkis  síns  (á  Austur-Ongli)  og 
skiflir  landinu  með  mönnum  sínum ;  ræður  hann  þar  fyrir  til 
dauðadags  (890),  og  er  eigi  annars  getið,  en  að  hann  hafi 
haldið  trúnað  við  Alfráð  konung.  Sumum  af  mönnum  hans 
virðist  þó  hafa  leiðst  að  sitja  um  kyit,  og  hætt  við  að  gripa 
til  vopna  og  slást  í  lið  með  víkingum,  er  til  Englands  komu. 
Er  það  beinlínis  tekið  fram  um  Dani  frá  Austur-Öngli  árið 
884^),  og  þar  sem  þess  er  getið  árið  878,  að  víkingaher  hafi 
komið  til  Tempsár  og  múgur  og  margmenni    safnast  þangað, 

1)    Norni.  II,  68,        2)    Norm.  II.  68-73.        3)    Norm.  II.  76— 77, 


106 

þá  má  nærri  geta,  að  margir  af  liði  Gorms  hafi  ráðist  í  þenna 
her,  sem  hélt  sumarið  eftir  (879)  suður  yfir  Ermarsund  til 
Flæmingjalands,  enda  má  ráða  það  af  frakkneskum  sögusögn- 
(um  „Gurmundus  rex  Africanorum"),  að  Frakkar  hafi  vitað, 
að  liðsmenn  Gorms  voru  í  hernum.  Líklegast  er,  að  mikill 
þorri  víkingahersins  á  Englandi  hafi  aðeins  skift  um  foringja 
og  verksvið,  en  viljað  halda  áfram  sömu  iðn  og  áður,  og  þar 
sem  hernaður  var  nú  bannaður  á  Englandi,  hafa  víkingar 
haldið  þangað,  sem  minni  varnir  voru  fyrir  og  þeir  höfðu 
spurn  af  óeirðum  innanlandsi).  Eins  og  yfirgangi  víkinga 
hafði  slotað  á  Frakklandi  árin  865—80,  meðan  hamfarir  þeirra 
voru  sem  mestar  á  Englandi^),  eins  birtir  nú  aftur  til  og  still- 
ir  á  Englandi,  er  sortann  dregur  suður  yfir  sundið,  og  gjörir 
Álfráðr  konungr  alt  það  sem  unt  er  til  að  efla  hagsæld  og 
menningu  þegna  sinna  og  styrkja  ríki  sitt  gegn  árásum  óvina. 
Þess  er  getið,  að  hann  hafi  unnið  nokkur  víkingaskip  árin 
882  og  885,  en  seinna  árið  sigruðust  víkingar  þó  loksins  á 
flota  hans  (sjá  Norm- 1.  267 — 68).  Meðal  annars  lætur  hann 
víggirða  Lundún,  og  kemur  það  að  góðu  haidi  í  næsta  ófriði 
við  víkingana,  sem  hverfa  aftur  til  Englands  haustið  892  sök- 
um  hallæris  á  Frakklandi.  Þeir  koma  þá  með  hesta  og  far- 
angur  á  250  skipum  og  setja  herbúðir  sínar  fyrst  í  Kent,  og 
um  sömu  mundir  heldur  hinn  víðfrægi  Hásteinn  („Hasting") 
80  skipum  til  lempsármynnis,  og  reisir  sér  síðan  vígi  þar 
upp  í  landi  (hjá  Miiton).  Álfráðr  konungur  lætur  nú  kon- 
ungana  á  Norðimbraiandi  og  Austur-Öngli  sverja  sér  trúnað- 
areiða,  og  heldur  því  næst  liði  sínu  til  móts  við  víkingana; 
fara  þeir  jafnan  halloka  fyrir  honum,  og  er  þess  getið,  að 
konungur  þeirra  hafi  orðið  sár,  en  Hásteinn  leitað  friðar  við 
Álfráð  konung^).  Þá  kemur  víkingum  h'ðsauki  frá  Norðimbra- 
landi  undir  forustu  Sigfröðar  jarls,  sem  fyr  var  getið  að  kom 
frá  Dyflinni  til  Norðimbraiands  og  náði  þar  siðar  völdum,  og 
fleiri  deili  má  sjá  til  þess,  að  víkingar  eiga  athvarf  þar  sem 
eru  landar  þeirra  á  Norðimbralandi  og  Austur-Öngli.  Þeir 
sveima  víðsvegar  um   England    (og  Wales)  á  nokkrum    árum 


1)    Norm.  II,  74,  1^8.    Krit.  Bidr.  1.71-72,  133, 193-6.      2)Krit, 
Bidr.  I.  71.    Sbr.  Norm.  11.  184-.        3)    Norm.  H.  77—80, 


107 

(893—96),  og  erii  svo  skjótir  í  ferðum,  að  furðu  gegnir,  en  ná 
hvergi  stöðugri  fótfestu  sökum  ötullar  framgöngu  Álfráðs  kon- 
ungs  og  manna  hans,  missa  mörg  skip  sín,  og  leita  loks  til 
Norðimbralands  og  Austur-Önguls,  afla  sumir  þeirra  sér  þar 
skipa  og  halda  burt  af  Englandi  suður  til  Signumynnis  á 
Frakklandi  (896— 97)i).  Síðan  á  Álfráðr  sjóorustu  við  vík- 
inga  úr  Danabygðum  á  Englandi  og  vinnur  sigur  (897).  Nú 
hafði  hann  friðað  ríki  sitt  fyrir  víkingum,  og  sýnt  mikið  hug- 
vit  og  snarræði  í  viðureign  sinni  við  þá,  svo  að  þeir  máttu 
vera  komnir  að  fullri  raun  um  það,  að  þeim  mundi  eigi  auð- 
ið  verða  að  vinna  meira  af  Englandi  að  sinni.  Eftir  þetta 
sat  Alfráðr  konungur,  sem  Egilssaga  kallar  hinn  ríka,  en 
mannkynssagan  hinn  mikla  („Alfred  the  Great")  i  friði  til 
dauðadags  (28.  okt.  901^)  og  þykir  hann  verið  hafa  einhver 
merkasti  konungur  og  mesti  afbragðsmaður,  er  sögur  fara  af, 
hkur  að  mörgu  Karli  keisara  mikla  (Karla-Magnúsi),  en  laus 
við  ókosti  hans. 

Þá  er  hér  var  komið  sögunni,  höfðu  oftar  en  einu  sinni 
orðið  höfðingjaskifti  í  ríkjum  þeim  á  Englandi,  er  Danir  höfðu 
lagt  undir  sig.  Um  konunga  á  Austur-Öngli  er  að  vísu  fátt 
kunnugt,  og  hvergi  mun  það  vera  beint  tekið  fram,  hver 
orðið  hafi  eftirmaður  Gorms  (eða  Aðalsteins,  f  890^),  en 
skömmu  eftir  aldamótin  er  þar  getið  konungs  þess,  er  Eoh- 
ric"  (Eiríkr)  er  nefndur,  og  má  geta  til,  að  hann  hafi  verið 
af  dönskum  konunga-ættum,  ef  til  vili  bróðir  Gorms  „enska" 
og  sami  maður  og  „Eiríkr  konungr  af  Jótlandi",  faðir  Ragn- 
hildar,  er  átti  Haraldr  hárfagri^).  Hálfdan  er  fyrsti  konungur 
Dana  á  Norðimbralandi,  og  segir  Simeon  frá  Durham^)  að 
hann  hafi  ráðið  ríki  í  sjö  ár,  en  það  mun  þó  tæplega  verið 
hafa  svo  lengi,  því  að  fornar  árbækur  Norðimbra  (Ann.  Lin- 
disf.)    geta  um    nýjan    konung    881    (eða  880?),    en   Símeon 

1)  A.  Bugge  (N.  h.  Tidskr.  1911,  178)  heldur,  að  „herinn"  hafi 
mjög  gengið  saman  á  Englandi,  margt  af  Dönura  orðið  þar  eftir  með 
löndum  sinura,  og  það  verið  helzt  Norðmenn  frá  Leiru  (liðsmenn  Há- 
steins)  er  til  Signu  fóru.  2)  Norm.  II  79—85,  sbr.  Krit.  Bidr.  I. 
135.  3)  Óljós  minniug  Gorms  hefir  lifað  i  Danmörku,  því  að  Saxi 
o.  fl.  nefna  „Gorm  enska",  sem  eignast  Danraörk  (vísar  það  til  komu  Knýt- 
lÍDga  frá  Englandi).  4)  Hkr.  63.  hls.,  H.  hf.  21.  k.  5)  Sagna- 
jritari  Norðimhrti  ú  12.  öld  ;  hefir  haft  fyrir  séx  §ldri  rit. 


108 

setur  konungaskiftin  síðar  (882^).  Svo  er  sagt,  að  Hálfdan 
hafi  verið  rekinn  úr  landi  sökum  grimdar  sinnar,  og  haldið 
þá  þremur  skipum  í  haf  frá  Tynjar-ósi  (Tyne),  en  týnt  Hfi 
skömmu  síðar  með  öUu  liði  si'nu.  Eftir  það  segir  sagan,  að 
enskur  dýrlingur  (St.  Guthbert)  hafi  bent  (í  draumi)  á  „Guð- 
röð  son  Hörða-Knúts"  sem  konungsefni;  hafi  sveinn  þessi 
áður  verið  (hertekinn  og)  seldur  í  ánauð,  en  síðan  leystur  úr 
henni  og  gjörður  að  konungi^).  Sumir  hafa  ætlað,  að  hér 
væri  um  sama  mann  að  ræða  og  „Knút  fundna"  („Þræla- 
Knút",  Fms.  I,  114)  og  Guðröðr  þessi  hafi  heitið  Knútr  öðru 
nafni,  með  því  að  fundist  hafa  enskir  peningar  frá  lokum  9. 
aldar  með  nafni  „Knúts  konungs"  („Cnut  rex",  engir 
með  nafni  Guðröðar),  en  h'klegra  er  að  sá  Knútr  hafi  verið 
Hörða-Knútr,  faðir  Guðröðar,  sem  hefir  ef  til  viU  haft  land- 
ráð  með  syni  sínum  og  ráðið  ríki  eftir  hann  (ásamt  Sigfröði 
jarli,  sem  nefndur  er  á  sumnm  peningum  Knúts  og  hefir  h'ka 
látið  sjálfur  slá  peninga).  Þess  er  eigi  getið  í  enskum  rit- 
um,  hver  tekið  hafi  konungdóm  á  Norðimbralandi  eftir  Guð- 
röð  (f  894),  og  óljóst  er,  hver  ráðið  hefir  þar  ríki  um  alda- 
mótin  (900),  en  ensk  rit  benda  til  óeirða  innanlands  eftir  daga 
Guðröðar,  og  virðist  Sigfröðr  jarl  frá  Dyflinni,  er  fyr  var 
getið,  hafa  haft  æðstu  völd  með  Norðimbrum  um  hríð^).  Hef- 
ir  hann  h'klega  verið  kynjaður  frá  Noregi,  og  haft  Norð- 
menn  frá  Dyflinni  með  sér*),  enda  sjást  nú  fleíri  og  fleiri 
deili  til  þess,  að  norskir  höfðingjar  (konungar,  jarlar  og  höld- 
ar)  taki  þátt  í  sögulegum  viðburðura  á  Norðimbralandi.  Lík- 
lega  hata  Norðimbrar  um  þessar  mundir  játast  undir  yfirráð 
Alfráðs  ríka^),  enda  er  nafn  hans  á  sumum  peningum  Knúts*'). 
Eftir  Álfráð  konung  kom  til  ríkis  á  Englandi  Játvarðr 
(Eadweard)  sonur  hans,  mikilhæfur  maður.  En  frændi  hans 
Aðalvaldr  (Æðelw^old),  sonur  Aðalráðs  konungs  (t  871),  gjörði 

1)  Krit.  Bidr.  I.  71.  n.  1.  2)  Norm.  II.  89-102.  3)  Norm. 
III.  y2  n.  4.  Sbr.  A.  Bugge:  Vikingerne  I,  277—78,  sem  heldur,  að 
Sigfröðr  hafi  brotist  til  valda  (með  Knúti)  eftir  lát  Guðröðar.  4)  Sbr. 
A.  Bugge:  Vikingerne  I  279—80  (norrœna  nafnmyndin  „Sicurt"  o: 
Sigurðr  á  sumum  peningum  hans)  5)  Simeon  frá  Durham  segir: 
„Mortuo  Guthredo  rex  Elfredus  Northanhumbrorura  regnum  suscepit 
disponenduw",        6)    Sbr.  A.  B, :    Vik.  I.  279, 


m 

líka  tilkall  til  ríkis,  og  með  því  að  honum  varð  ilt  til  liðs  hjá 
Englum,  strauk  hann  til  Norðimbralands,  og  tóku  Danir  hann 
þar  til  konungs.  Hann  réð  nú  til  skipa  og  hélt  suður  til 
Tempsár  og  lagði  þar  land  undir  sig  (904).  Síðan  fekk  hann 
Eirík  („Eohric")  konung  á  Austur-Öngli  í  lið  með  sér  og  fóru 
þeir  herferðir  vestur  á  England,  en  er  þeir  héldu  austur  aft- 
ur  (undir  árslok  905),  veitti  Játvarðr  konungur  þeira  eftirför 
með  her  sinn  og  átti  við  þá  vopnaviðskifti ;  varð  þá  mann- 
fall  mikið  af  hvorumtveggja,  og  féllu  þeir  þar  báðir  Aðal- 
valdr  og  Eiríkr.  Meðal  fallinna  höfðingja  í  liði  Dana  eru  þá 
nafngreindir  2  „höldar"  :  „Ysopa"  (?,  ef  til  vill  afbakað  úr 
„Isbjörn")  og  Oskytel  (Áskell).  Eftir  það  gjörðu  Danir  á 
Austur-Öngli  og  Norðimbralandi  sætt  við  Játvarð  konung 
(906),  en  þá  sætt  virðast  Norðimbrar  hafa  rofið  fám  árum 
síðar  (910),  og  er  þess  þá  getið,  að  Játvarðr  hafi  þröngvað 
„konungum"  þeirra  til  friðar,  en  þeir  konungar  eru  þó  eigi 
nafngreindir^). 

Það  eru  ýmsar  likur  til  þess,  að  Hörða-Knútr  hafi  horf- 
ið  frá  Englandi  til  Danmerkur  og  eignast  þar  ríki^)  sem  Gormr 
sonur  hans  („hinn  heimski  eða  ríki")  hafi  tekið  eftir  hann, 
en  óvíst  er  með  öllu,  hver  tekið  hefir  við  völdum  á  Norð- 
imbralandi  eftir  Sigfröð.  Þó  hafa  fundist  peningar  með  nafni 
Sigtryggs  jarls  („Sitric  comes"),  sem  haldið  er  að  slegnir  hafi 
verið  um  aldamótin  (900,  ef  til  vill  á  Austur-Öngli^).  Virðist 
eigi  óhklegt,  að  Sigtryggr  þessi  hafi  verið  einn  af  niðjum 
Ivars  í  Dyflinni,  og  hafi  þeir  frændur  íarið  að  berjast  til  rík- 
is  meðal  Dana  á  Englandi,  eftir  að  Knýtlingar  voru  horfnir 
þaðan  til  Danmerkur.  Konungar  þeir,  er  féllu  í  viðureign 
Játvarðs  Englakonungs  við  Norðimbra  árið  911,  eru  nefndir 
í  enskum  árbókum  „Eowils"  (Eygisl  eða  Audgisl)  og  Hálf' 
dan,  og  er  síðara  nafnið  sameiginlegt  fyrir  ættir  konunga  í 
Danmörku  og  Noregi,  en  Auðgisl  er  ættgengt  nafn  í  konungs- 
ættinni  í  Dyflinni,  og  þar  sem  síðari  sagnaritarar  á  Englandi 
(Æðelweard,  Florentius)  setja  þessa  herkonunga,  er  féllu  911, 
í  samband  við    „Iguuar"    eða  „Hingar"    (o:  Ivar,  sem  slengt 

1)  Norm.  III.  31—34.  2)  Norm.  II.  390—91,  Tím.  Bmf,  X. 
96—97.  nm.  Saxi  (IX.  468)  lætur  „Gorm  enska"  ná  Danmörku,  en 
missa  England.        3)     A.  Bugge:    Vikingerne  I.  281. 


110 

er  saman  við  Ingvar?),  þá  gæti  það  bent  til  þess,  að  hér 
væri  um  ættmenn  Ivars  í  Dyflinni  að  ræða,  og  styrkist  það 
áf  því,  að  ætt  þessi  sækir  siðan  með  mikilli  staðfestu  og  þraut- 
seigju  til  ríkis  á  Norðimbralandi,  sem  enn  mun  sýnt  verða. 
Þá  er  næst  að  minnast  á  hernað  og  landnám  vikinga 
i  .Frakkaveldi  (Suðurriki),  er  standa  yfirleitt  í  nánu  sam- 
bandi  við  vikingaferðirnar  til  Englands  og  danska  ríkið  á 
Fríslandi.  Svo  voldugt  sem  Frakkaveidi  hafði  verið  á  dög- 
um  Karls  mikla,  voru  þó  þeir  brestir  á  því,  að  það  var  sam- 
sett  af  mörgum  þjóðflokkum  og  mjög  sundurleitum,  og  kom 
sú  sundrung  nú  oft  að  tjóni,  eigi  sízt  á  Frakklandi,  en  eink- 
um  stóðu  höfðingjar  Frakkaveldis  að  því  leyti  illa  að  vígi  gagn- 
vart  víkingum,  sem  ríki  þeirra  skorti  skipaflota  til  strand- 
varnar.  I  þeirri  grein  voru  Serkir  kristnum  mönnum  miklu 
fremri,  sem  síðar  kemur  fram.  Keisarinn  (Lothar)  og  bræð- 
ur  hans,  konungarnir  á  Þýzkalandi  (Saxlandi)  og  Frakklandi, 
áttu  enn  fund  með  sér  í  Meersen  vorið  851,  en  um  sama 
leyti  fór  mikill  skipafloti  frá  Norðurlöndum  upp  eftir  Saxelfi ; 
herjuðu  vikingar  þar  og  brendu  bygðina,  en  héldu  síðan  til 
Fríslands  og  Flæmingjalands  og  herjuðu  þar.i).  Þess  var  áð- 
ur  getið,  að  ilsgeirr  víkingahöfðingi,  sem  hafði  fyrstur  manna 
haldið  víkingaskipum  uppi  í  Signu  (841),  kom  þangað  aftur 
10  árum  síðar  (haustið  851),  og  hafði  þá  fyrstur  vikinga  vet- 
ursetu  við  Signu.  Unnu  vikingar  þar  svo  mikil  hervirki,  að 
enginn  vissi  dæmi  til  shks  um  þær  slóðir,  en  sumarið  eftir 
(852)  hélt  Ásgeirr  liði  sínu  aftur  til  Suður-Frakklands^).  Nú 
kemur  til  sögunnar  Goðröðr  Haraldsson,  er  verið  hafði  með 
Hræreki  frænda  sínum  að  vinna  aftur  ríki  þeirra  á  Fríslandi 
(850).  Eftir  sættina  við  keisara  hafði  sumt  af  liði  þeirra 
haldið  til  Englands,  sem  áður  var  sagt,  en  sumt  herjað  á 
Flæmingjaland,  sem  lá  undir  Frakkakonung.  Svo  heldur  Goð- 
röðr  til  Signu  haustið  852,  ásamt  öðrum  höfðingja,  sem  Sig- 
tryggr  er  nefndur,  með  miklu  skipaliði  (252  skipum).  Þeir 
hlóðu  um  sig  styrk  vígi  og  höfðu  þar  vetursetu.  Vörðust 
þeir  þar  bæði  keisara  og  Karli  Frakkakonungi  (sköllótta),  og 
tók  Goðröðr  skatt  af  Frökkum  gegn  því  að  fara  burt.     Hefir 

1)    Norm.  II.  161.        2)     Norm.  U.  162. 


111 

hann  líklega  snúið  aftur    til  Fríslands,  en  sumt  af  liðinu  hélt 
áfram  ránum    við    Signu    fram  á  sumarið    853,    en  sigldi  þá 
til  Leiru^).      Ovíst    er  hvort    Sigtryggr    heíir    verið    með    eða 
ekki,  en  hafi  hann  verið  í  því  liði,  þá  hafa  aðrir  víkingahöfð- 
ingjar  fengið  brátt  meiri  ráð  þar  syðra,  því  að  Sigtryggr  kem- 
ur  síðar  fram    sem    óvinur    Leiruvíkinganna.     Vera  má,  að  í 
hóp  víkinga,   er  að    norðan    komu,    hafi    slegist    vikingar   frá 
Suður-Frakklandi,  t.  d.  lið  Ásgeirs,  þótt  hans  sé  nú  eigi  get- 
ið  framar.      Víkingar    setjast    nú  í  ey   eina  í  Leiru    og  reisa 
þar  hús  og  viggirðingar,  herja  síðan  á  Nantes  og  halda  langt 
upp    eftir   Leiru    (til  BIois),    ræna  þar    og    brenna    borgir  og 
klaustur  og  drepa  fjölda  munka  (í  Tours),  og  snúa  aftur  með 
mikið    herfang.      Hafði  þetta    verið    hin    mesta    glæfraför,  en 
tekist  vonum    framar,  og  fóru  víkingar  þessa  sömu  leið  oftar 
en  einu  sinni  eftir  þetta^).     Nú  voru  þeir  búnir  að  hætta  sér 
langt  inn  í  land  og  herja    þar  heilan  vetur  (853—4),  og  fara 
munkar  nú    að    verða    alstaðar  á  þönum  með  leifar  dýrlinga 
sinna,  til  að  bjarga  þeim    undan   víkingum.      Sló  nú  miklum 
óhug  á  landsfólkið,    en  því  vildi    það  til  í  þetta  sinn,  að  vík- 
ingum  lenti  sjálfum  saman  í  ófriði,  eins  og  Dönum  og  Norð- 
mönnum  á  írlandi  fám  árum  áður.     Má  geta  þess  til,  að  Sig- 
tryggr  hafi  verið    Norðmaðr  að  kyni,    ef  til    vill    sami  maður 
og    Sigtryggr    bróðir    þeirra    Ólafs    og    ívars  í  Dyflinni,    sem 
Ann.  Inisf.  segja  að  hafi  komið  (ásamt  Ivari)  til  Irlands  með 
Ölafi  árið  853,  sama  árið  sem  víkingar  hverfa  frá  Signu,  sem 
nú  var  getið.      Verður    þá  skiljanlegt,   hvernig  á  því^stendur, 
að  hann  er  orðinn    viðskila    við  Leiruherinn  og  snýst  á  móti 
honum,  er  hann  kemur    aftur  til  Frakklands,    en  það  var  ár- 
ið  855.     Þá  er  getið    um  komu    Sigtryggs  til  Leiru  með  105 
skip,  og  settist  hann  um  borg  vikinga  ásaml  Erispoe,  hertoga 
Bretóna,  sem  vildi  hefna    herferða    víkinga  í  sínu  landi  (Bre- 
tagne)^).     Víkingar  í  Leiru-eynni  vörðust  vel  og  varð  Sigtryggr 

1)  Norm.  II.  163.  Krit.  Bidr.  I.  61-63.  2)  Norm.  II,  249-50. 
Krit.  Bidr.  I.  62-3.  A.  Bugge  (N.  h.  Tidskr.  1911,  160—177),  heldur 
því  fram,  að  meiri  hluti  Leiruvíkinga  hafi  verið  Norðmenn,  en  Sig- 
tryggr  danskur  víkingahöfðingi.  3)  Bretónar  kallast  þeir  menn 
af  brezku  kyni,  er  syðst  búa  (i  Bretagne  =  Bretónalandi  eða  syðra 
Brotlandi). 


m 

sár,  Bauðst  hann  þá  lil  að  semja  frið  og  hverfa  burt,  ef 
þeir  léti  sig  fá  helming  af  herfanginu,  og  gengu  þeir  að  þeim 
kostumi).  Siðan  hélt  Sigtryggr  liði  sínu  aftur  til  Signu,  og 
réðst  þá  til  liðs  við  hann  annar  víkingahöfðingi,  Björn 
(Berno)  að  nafni  (síðari  sagnamenn  kalla  hann  járnsíðu  að 
viðurnefni),  er  kom  litlu  síðar  sama  sumar  með  mörg  skip. 
Ráku  þeir  nú  báðir  saman  hernað  langt  á  land  upp,  unz 
Karli  sköllótta  tókst  að  vinna  sigur  á  liði  þeirra;  hélt  Sig- 
tryggr  þá  til  hafs  sumarið  eftir  (856)  og  getur  hans  eigi  fram- 
ar2),  en  Björn  virðist  hafa  setið  kyr,  og  vikingaher  frá  Eng- 
landi  komið  til  liðs  við  hann,  sem  áður  var  sagt.  Settust 
þeir  nú  í  sama  vígið  og  þeir  Goðröðr  og  Sigtryggr  árið  852, 
ræntu  siðan  París  (um  áramótin  856—7),  og  hlóðu  loks  um 
sig  styrk  vígi  í  eynni  Oissel  fyrir  ofan  Rúðuborg.  Um  sama 
leyti  halda  víkingar  hvað  eftir  annað  upp  eftir  Leiru  til  hern- 
aðar  með  fram  ánni  (856—7),  og  herja  lika  á  Bretóna,  svo 
að  alt  landið  milli  Leiru  og  Signu  logar  í  ófriði,  en  klerkar 
flytja  helga  dóma  sem  lengst  upp  í  land^).  Víkingar  vinna 
borgina  Chartres  (sumarið  858)*),  og  herja  jafntramt  fyrir 
sunnan  Leiru  (í  Akvítaníu),  þar  sem  höfðingi  einn  af  Karlunga- 
ætt,  Pípín  að  nafni,  gjörist  bandamaður  þeirra.  Síðan  hverfa 
víkingar  af  þeim  stöðvum  og  halda  suður  til  Miðjarðarhafs. 
Verður  þá  friður  um  4  ára  skeið  á  vesturströndum  Frakk- 
lands,^)  enn  ófriður  helzt  enn  við  Ermarsund,  einkum  við 
Signu,  og  er  það  í  frásögur  fært,  að  eitiu  sinni  hafi  bændur 
risið  upp  og  gjört  aðför  að  vikingum  þeim,  er  sátu  við  Signu, 
en  aðalsmönnum  hafi  staðið  stuggur  af  þessum  samtökum,  og 
flýtt  sér  að  sundra  flokki  bænda  (859)**).  Hefir  þetta  ósam- 
yndi  landsmanna  sjálfsagt  komið  vikingum  vel.  Eftir  sam- 
Itíða  árbókum  leitar  Björn  að  vísu  friðar  við  Karl  konung 
(858),  en  lætur  þó  ekki  af  hernaði  og  dregur  Karl  þá  sam- 
an  lið  úr  öllu  riki  sínu  til  að  vinna  vígi  víkinganna  og  flæma 
þá  burt  úr  eynni.      Karl    sonur    hans  og    Pípín    frændi  hans 

1)  Norm.  II.  251.  Krit.  Bidr.  I.  63.  2)  Eitt  sagnarit  (Gesta 
Conw.,  sjá  Norm.  II.  164  n.  5)  segir  að  Sigtryggr  hafi  fallið  með  liði 
sinu  fyrir  Karli  og  má  vera,  að  hann  hafi  látist  skömmu  eflir  burtför 
sína.  3)  Norm.  II.  169,  253.  4)  Norm.  II.  165.  5)  Norm.  II. 
254.        6)    Norm.  II.  169. 


koma  til  liðs  við  hann  frá  Akvítaníu,   og  Lothar  bróðursonur 
hans  frá  Lothringen  veilir  honum  h'ka  fulltingi,  en  Björn  verst 
vel,  og  Karl  verður  loks  að  hætta  umsálrinu  um  borg  víkinga, 
sem  hann  hafði  sótt  að  í  3  mánuði  með  landher  og  skipaliði 
(seint  á  sumri  858),    af   því    að    margir    af   lénshöfðingjum  í 
ríki  hans  reynast  honum   ótryggir,    og  bróðir    hans,    Hlöðver 
Saxakonungur,  leitast  við  að  vinna  rikið  undan  honum.  Tókst 
svo  illa  til,  að  víkingar    náðu    öllum    skipum   Karls,  en  samt 
fekk  hann  haldið  ríki  sinu^).     Deilur    bræðranna  oUu  því,  að 
víkingar  máttu  vera  óáreittir  í  ey  sinni  um  hríð  og  fara  ráns- 
ferðir  um  nágrennið.     Ræna  þeir  nú  Noyon  og  drepa  Emmo 
biskup  (árið  859),  og  vitja  enn    Parísar  með  hernaði  og  rán- 
um    (árið    861)2).     þ^ss  er    hvergi  getið  í  samtíðarritum,  hve 
lengi  Björn    hafi    setið    við    Signu,    en    meiri   líkur  sýnast  til 
þess,  að  hann  hafi  verið  þar  meðan  vœrt  var,  en  að  hann  hafi 
tekið  þátt  í  herförinni  til  Miðjarðarhafs,  þótt  seinni  sögur  segi 
svo^).     Loks  fær   Karl    Vöiund    (Welandus)    víkingahöfðingja, 
er  herjað    hafði  á  England    860  og    sat  nú    við    Somme-fljót 
með  miklu  skipaliði    (sjá  h.  a.  fr.  100.  bls.)  til  þess  að  veita 
sér  fulltingi  gegn  ærnu  fégjaldi  (3000  pundum  silfurs).     Völ- 
undr  sezt  nú  um  vígi  víkinga  i  Oissel  og  kreppir  svo  að  þeim, 
að  þeir  kaupa  sér  frið  við  hann  gegn  helmingi  hærra  fégjaldi 
en  Karl  hafði    heitið    honum  og  skuldbinda    sig  til  að  hverfa 
burtu.     Hvorttveggja  liðið  heldur    nú  til  hafs,  en  með  því  að 
komið  er  að    vetri,    verður    það  enn    að    hafa    vetursetu    við 
Signu    (861  —62),    og   er  þá    ekki  laust   við  óspektir  af  hálfu 
sumra    af   víkingum    þeim,    er    setið    höfðu  í  eynni   og  síðan 
gjört  son    Völundar    að    foringja    sínum.      Völundr  kemur  til 
Karls  er  út  hallar    vetri,    gjörist   síðan  hans  maður  og  lætur 
skírast  nieð  konu  sinni  og  sonum,   en  fellur  skömmu  síðar  í 
hólmgöngu  við  víking  úr  sínu  liði.     Hitt  liðið  dreifist,  er  það 
kemur  til  sjóar,  og   fer    hver    herdeild  í  sína    átt,    en  margir 
halda  tit-Bretónalands  (Bretagne),  til  að  taka  þátt  í  viðureign 
Bretóna    og    Frakka,  og    verður    nú    hlé  á  víkingaferðum    til 
Signu    um    þriggja   ára   tíma  (862—65)*).     Þess  er  getið,  að 


1)    Norm.     II.    166-68.     Krit  Bidr.    I.   65.        2)    Norm.   II.  168, 
Krit.  Bidr.  I.  65.        3)    Krit.  Bidr.  I.  66.        4)    Norm.  II.  170—74. 

9 


114 

víkingar  á  60  skipum  hafi  slegist  í  lið  með  Völundí,  er  hann 
fór  að  víkingunum  í  Signu  (861),  hvort  sem  þeir  hafa  komið 
að  norðan  (frá  Flandri)  eða  sunnan^).  En  árið  862  koma 
vikingar  þeir  aftur,  er  herjað  höfðu  áður  á  Spáni,  og  slást  í 
lið  með  víkingum  þeim  frá  Signu,  er  haldið  höfðu  til  Bre- 
tónalands^).  Það  voru  sífeldar  viðsjár  og  dylgjur  miUi  höfð- 
ingja  Bretóna  og  Frakkakonunga  og  eins  voru  yfirráð  Frakka- 
konunga  mjög  stopui  fyrir  sunnan  Leiru,  þar  sem  bjuggu 
niðjar  hinna  fornu  Rómverja,  Galia  og  Ibera,  er  báru  engan 
vinarhug  til  Frakka.  Um  þær  mundir  var  kominn  til  valda 
nieð  Bretónum  höfðingi  sá,  er  Salómon  hét,  og  hafði  brotist 
til  rikis  með  því  að  drepa  Erispoe  frænda  sinn,  er  vingast 
hafði  við  Frakkakonung  (857).  Nú  keptust  þeir  hvor  við  ann- 
an  um  það,  að  taka  vikinga  á  máia,  Salómon  og  Róbert 
greifi  hinn  frækni,  er  Karl  konungur  hafði  fengið  héruðin 
milli  Signu  og  Leiru  til  yfirsóknar,  en  annars  varði  Róbert 
lönd  sín  kappsamlega  og  feldi  margt  af  víkingum,  Árið  863 
er  þess  getið,  að  vikingahöfðingi  einn,  Már  (Maurus)  að  nafni, 
og  greifi  á  Suður-Frakklandi,  er  Turpio  er  nefndur,  hafi  háð 
einvígi  og  fengið  báðir  bana.  Óðu  víkingar  síðan  yfirSuður- 
Frakkland  (Akvitaníu)  og  gjörðu  þar  hin  mestu  hervirki,  ræntu 
og  breudu  bygðir  manna,  kirkjur  og  klaustur,  og  virðist  svo, 
sem  þeim  hafi  þar  verið  fitið  sem  ekkert  viðnára  veitt.  Einn 
af  niðjum  Karls  mikla,  Pípin,  er  kallaði  til  ríkis  í  Akvítaníu, 
kastaði  jafnvel  kristni  og  tók  upp  siðu  víkinga,  en  hann  varð 
handtekinn  af  konungsmönnum  og  settur  í  kiaustur  (864). 
Snemma  árs  865  héldu  víkingar  enn  upp  eftir  Leiru  alt  tii 
Orleans,  ræntu  þar  og  brendu  flestar  kirkjur.  40  skip  undir 
forustu  Bárðar  (Baretus)  héldu  enn  lengra,  brendu  þar  kiaust- 
ur  (Fieury)  og  tóku  mikið  herfang.  Virðist  Bárðr  þessi  hafa 
verið  sami  maður  og  Bárðr  frá  Dyflinni,  sem  herjaði  víða  um 
írland  um  þessar  mundir,  og  er  það  þá  vottur  um  hluttöku 
Norðmanna  frá  Irlandi  í  vikingaferðum  til  Frakklands.  Arið 
866  tókst  víkingum  við  Leiru  að  fella  með  herkænsku  sinni 
Róbert  greifa,  er  hafði    verið    hinn    skœöasti    óvinur  þeirra^), 

l)  Norm.  II.  172;  Depp.  203.  heldur,  að  þeir  hafi  komið  frá  Spáni, 
en  þaðan  hefír  varla  komið  svo  margt  skipa.  2)  Norm.  II.  254,  n. 
6.        3)    Norm.  II.  252—260. 


il5 

og  kemur  þá  Hásteinn  (Hastingus,  Hastignus,  Anstignus,  Ál- 
stignus,  Alstagnus)!)  fyrst  til  sögunnar  í  árbókum  Frakka 
sem  foringi  víkinga  og  bandamaður  Bretóna.  Verður  hann 
síðar  nafnkunnastur  allra  víkinga  í  munnmælum  á  Frakklandi, 
enda  virðist  hann  hafa  verið  bæði  hraustur  og  grimmur  og 
hinn  herkænasti,  en  sjaldan  lagt  lag  sitt  við  aðra  víkingahöfð- 
ingja.  Er  nú  gelið  um  hernað  heiðingja  víðsvegar  með  Leiru, 
og  virðist  allur  liðsafli  víkiuga  á  Suður-Frakklandi  hafa  dreg- 
ist  þangað,  að  svo  miklu  leyti  sem  hann  hverfur  ekki  til 
Englands,  svo  sem  fyr  var  á  minst,  þvi  að  um  árslok  865 
er  síðast  getið  um  bardaga  við  víkinga  talsvert  sunnar  (í 
Charente).  Unnu  Akvítanar  þar  sigur  á  víkingum  og  feldu 
400  af  þeim,  en  hinir  flýðu  til  skipa  sinna.  Foringi  þessara 
víkinga  er  nefndur  Sigfröðr,^)  en  óvíst  er,  hvort  hann  hefir 
heldur  verið  af  konungsættinni  í  Dyflinni  og  komið  til  Frakk* 
lands  með  Bárði,  eða  konungborinn   maður  frá  Danmörku. 

Eftir  að  heiðingjar  hurfu  frá  Signu  vorið  862,  voru  þar 
gjörðar  ýmsar  ráðstafanir  til  að  bæta  úr  tjóni  því,  sem  þeir 
höfðu  unnið  og  koma  í  veg  fyrir  heimsóknir  þeirra.  Var  reist 
brú  með  varnarvirkjum  við  Pitres  nálægt  eynni  Oissel,  þar  sem 
vikingar  höfðu  setið,  og  harðlega  bannað  að  selja  þeim  vopn 
og  hesta^),  en  brúin  virðist  hafa  þótt  farmönnum  til  tálmunar, 
og  eigi  verið  látin  standa  lengur  en  3  ár,  því  að  árið  865 
fóru  50  víkingaskip  upp  eftir  Signu  og  tóku  Pitres,  svo  að 
Karl  konungur  varð  að  endurreisa  aðrar  brýr  og  varnarvirki 
ofar  með  ánni,  og  kom  það  þó  að  litlu  haldi,  því  að  hann 
hlaut  loks  (866)  að  kaupa  víkinga  af  höndum  sér.  Eftir  það 
var  brúin  við  Pitres  endurreist  og  öflug  varnarvirki  hjá  henni, 
enda  komu  nú  víkingar  ekki  tii  Signu  í  10  ár*).  Karl  bau? 
líka  að  víggirða  Le  Mons  og  Tours,  og  skipaði  Hugo  ábóta, 
hraustan  mann  og  nýtan,  sem  veitti  vikingum  öflugt  viðnám, 
yfir   héruðin    milii    Signu  og  Leiru,    í    stað   Róberts   frækna. 

1)  Svona  er  nafn  hans  ritað  á  margan  veg  i  frakkneskum  sagna- 
ritura,  enn  fremur  Alstingus,  Alstenius  og  Astencus,  en  enskar  árbæk* 
ur  k  alla  hann  Hæsten,  og  þykir  því  liklegast  (Krit.  Bidr.  I.  63  n.  3), 
að  hann  hafi  heitið  Hásteinn  (Sbr.  JEÍásteinn  e.  Haiísteinn  Atlason  iarls 
hins  mjóva).  2)  Norm.  II.  260.  3)  Norm.  II.  174- -75.  4)  Norm. 
U.  181-84,  sbr.  Krit.  Bidr.  I.  71. 

8* 


116 

Enn  fremur  gjörði  Karl  sætt  við  Salómon  Bretóna-höfðingja, 
sem  fekk  konungs  nafn,  og  tók  að  sér  að  verja  vesturstrand- 
ir  Frakklands  fyrir  víkingum,  en  lítið  varð  úr  því,  og  samdi 
hann  frið  við  vikinga  (869)  og  galt  þeim  skatt  í  kúm,  en 
þeir  ieyfðu  Bretónum  aftur  á  móti  að  taka  vín  frá  Frökkum 
(í  Anjou).  Var  nú  Hásteinn  fyrir  iiði  víkinga  um  þær  slóð- 
ir,  og  ræntu  þeir  víða^)  en  Hugo  gjörði  þeim  ýmsar  skráveif- 
ur.  Nú  tóku  þeir  það  ráð  að  flytjast  með  konur  sínar  og 
börn  til  borgarínnar  Angers,  er  var  í  eyði  iátin,  en  þeim  leizt 
torsóttleg,  því  að  hún  var  reist  á  kletti.  Hlóðu  víkingar  þar 
um  sig  styrk  vígi  (872),  en  héldust  þar  þó  skamma  stund 
við,  því  að  nú  dró  Karl  sköllótti  saman  her  í  öllu  ríki  sínu 
og  fekk  Salómon  Bretónakonung  til  hðs  við  sig.  Kreppa  þeir 
svo  að  víkingum,  að  þeir  bjóða  Karli  ærið  fé  sér  til  friðar, 
og  lofa  að  fara  burt  úr  ríki  hans,  og  herja  þar  ekki  framar 
meðan  hann  liíi.  Karl  tekur  þessum  kostum,  mörgum  nauð- 
ugt,  og  lætur  víkinga  fara  í  friði  til  eyjar  sinnar  í  Leiru, 
þar  sem  þeir  höfðu  áskiiið  sér  að  mega  verzla  um  hríð  (873), 
en  þeir  fara  samt  eigi  burt  úr  ríkinu,  heldur  er  jafnvel  sagt, 
að  þeir  hafi  herjað  jafnt  sem  áður  eða  ver,  en  þótt  það  kunni 
að  vera  ýkt,  þá  haldast  þeir  við  hjá  Leiru  árum  saman  eftir 
þetta.  Þeir  taka  þátt  í  innanlands-óeirðum  Bretóna  eftir  víg 
Salómons  konungs  (874),  fara  aftur  herskildi  um  Frakkland 
eftir  lát  Karls  konungs  (f  877),  einkum  879—80,  og  eigi 
halda  þeir  burt  frá  Leiru  fyr  en  882,  er  Hlöðver  Frakkakon- 
ungur  (IIL)  fær  Hástein  með  góðu  eða  illu  til  að  láta  í  haf, 
og  er  hans  eigi  neinstaðar  getið  eftir  það  í  8  ár  (til  890)2). 
Á  síðustu  rikisárum  Karls  sköllótta  (876—77)  komu  víkingar 
líka  aftur  til  Signu  með  allmiklu  skipaliði  (um  100  skipa), 
og  varð  hann  að  kaupa  þá  af  sér  með  miklum  fégjöldum 
(5000  pundum  silfurs).  Höfðu  þeir  notað  tækifærið,  er  hann 
vildi  seilast  til  landa  Hlöðvers  bróður  síns  að  honum  látnum 
(876)  og  litlar  voru  varnir  í  héruðunum  við  Signu'). 


I)  Norra,  II.  261—2.  Krit.  Bidr.  I.  64.  2)  Norm.  II.  261—269. 
Krit.  Bidr.  I.  63—65.  A.  Bugge  (N.  h.  Tidskr.  1911,  174-6  bls.)  tel- 
ur  Hástein  og  Leiruvikinga  yfirleitt  Norðmenn,  og  hyggur,  að  hann 
hafi  verið  sonur  eða  frændi  Atla  jarls  (annar  en  sá  er  fór  til  íslands). 
3;    Norm.  II.  184—85. 


117 

Af  þessu  stutta  yfirliti  yfir  hernað  víkinga  á  Frakklandi 
fram  að  þessu  má  sjá,  að  víkingar  haldast  enn  lengur  við 
vestur  hjá  Leiru,  en  norður  við  Signu,  en  geta  þó  ekki  kom- 
ið  þar  fótum  fyrir  sig  til  langframa,  þótt  ýmsir  innlendir  höfð- 
ingjar  gjörist  þar  handamenn  þeirra,  því  að  aðrir  gjöra  harða 
hríð  á  móti  þeim  og  hjarga  svo  landinu,  og  má  einkum  nefna 
til  þess  Róbert  frækna  og  Hugo  ábóta.  Víkingar  hætta  sér 
þar  stundum  langt  á  land  upp  og  sýna  þá  snarræði  mikið, 
en  hverfa  oftast  nær  út  að  Leirumynni  er  hausta  tekur  og 
hafa  þar  vetursetui).  Signuvíkingar  eru  hins  vegar  þaulsætn- 
ari  langt  frá  sjó,  enda  virðist  meiri  misbrestur  hafa  verið  á 
öruggri  framgöngu  gegn  víkingum  á  norðurströndum  Frakk" 
lands,  en  þar  tókst  að  siga  þeim  saman  og  fá  með  því  og 
stórum  fégjöldum  frið  um  stundarsakir. 

Hlöðver  Saxakonungur  („hinn  þýzki")  virðist  hafa  verið 
atkvæðameiri  en  bræður  hans,  enda  kveður  ekki  mjög  mikið 
að  víkingaferðum  í  ríki  hans  eftir  851,  og  Danakonungar 
vilja  eiga  frið  við  hann,  enda  er  hann  næstur  þeim,  og  forn- 
mönnum  á  Norðurlöndum  þótti  það  hyggilegt,  að  eiga  jafnan 
gott  við  granna  sína^).  Lothar  keisari  hafði  tekið  það  ráð, 
að  gjöra  danska  herkonunga  að  landvarnarmönnum  sínum  á 
Fríslandi,  og  áunnið  það,  að  lönd  hans  voru  að  mestu  látin 
í  friði  um  síðustu  rikisár  hans^)  (f  855).  En  um  það  leyti, 
er  hann  lét  af  ríkisstjórn  og  skifti  ríkinu  með  sonum  sínum, 
fóru  þeir  Hrærekr  og  Goðröðr  herför  til  Danmerkur  gegn 
Háreki  yngra,  er  þá  var  nýkominn  til  ríkis  (854),  en  unnu 
ekkert  á  og  urðu  að  snúa  aftur  svo  húnir.  Tveim  árum  síð- 
ar  fór  Hrærekr  aftur  til  Danmerkur  með  leyfi  Lothars  yngra, 
og  tókst  þá  að  eignast  riki  á  Jótlandi  um  stundarsakir*).  Með- 
an  hann  var  fjarverandi,  réðust  víkingar  á  ríki  hans  á  Frís- 
landi  (857)  og  brutu  Utrekt,  drápu  þeir  þar  alt,  sem  kvikt 
var,  segir  sagan,  og  unnu  mörg  hervirki  víðsvegar  um  Niður- 
lönd.     Árið    eftir   (858)   herjuðu  víkingar  á  Saxland,  en  biðu 


1)  Norm.  II.  270-71.  2)  Sbr.  Sax.  1.  53  (ráð  þan,  er  Oðinn 
réð  Haddingi)  og  Grett.  72.  k.  („Hann  átti  ávalt  gott  við  þá,  sem 
næstir  honum  váru")  .sbr.  og  Flm.  31.  k.  3)  Krit,  Bidr.  J.  60.  Norm, 
II.    160.^    4)    Krit.  Bidr.  I.  42;  Norm,  II.  175, 


118 

])ar  ósigur.    Vera  kann,  að  þeir  haíi  rænt  í  Brimum,  því  að 
Ansgar   kristniboði    getur    þess,    að    þar  haíi  víkingar  herjað 
skömmu    fyrir    860^).     Víst  er  það,  að  Hrærekr  konungur  er 
í  einhverju  sambandi  við  víkinga  um  þessar  mundir,  og  virð- 
ist  hann  hafa  orðið  að  flýja  Danmörk  og  halda  aftur  til  Frís- 
lands    um    860.     Sagt  er  að  það  hafi  verið  af  hans  hvötum, 
að    víkingar    sættu    nú   færi,    þá  er  Rín  var  í  vexti  (863)  og 
héldu  langt  um  lengra  upp  eftir  ánni  til  rána,  en   þeir  höfðu 
nokkurntíma    gjört    áður.     Fóru    þá    Saxar    loks  að  þeim  og 
feldu    einn    af   höfðingjum    („konungum")    Dana,    sem    Kálfr 
(Kalbi)    er    nefndur,    með    flestum    mönnum  hans.     Ári  síðar 
(864)    verður    Lothar   konungur  að  kaupa  sér  frið  með  mikl- 
um  gjöldum  til  Hrólfs,  sonar  Haralds  Frísakonungs  og  bróð- 
ur  Goðröðar^).     Hrólfr  þessi  hafði  herjað  víða,  og  virðist  vera 
sami  maður  og  Hrólfr  sá,  er  írskar  árbækur  geta  um  í  Water- 
ford    nálægt    860^).     Þrátt   fyrir  þessa  sætt  kemur  víkingalið 
enn  upp  eftir  Rín  sama  ár  og  herjar  bæði  á  ríki  Lothars  og 
Hlöðvers  („þýzka")  t'öðurbróður  hans.     Þetta  hð  kom  fyrst  að 
Flandri,  en  vann  þar  ekki  á^).     Eftir  það  verður  hlé  á  hern- 
aði  víkinga  um  þessar  slóðir,  því  að  nú    virðast    víkingar  frá 
Frislandi  hafa  sótt  mest  til  Englands,  sem  fyr  var  tekið  fram. 
enda  eru  þeir  kallaðir  á  Englandi  „Scaldingi",  sem  á  líklega  að 
tákna  það,    að  þeir   hafi  verið  frá  Schelde  (Scaldis)^).     Þá  er 
Lothar  dó  (869)  og  föðurbræður  hans  Karl  sköllótti  og  Hlöð- 
ver  („þýzki")  skiftu    ríki   hans  með  sér,  virðist  Hrærekr  hafa 
vingast  við  þá  báða,  og  haldið  riki  sínu  á  Fríslandi,  en  Hrólfr 
þótti   jafnan    ótryggur,    og   féll   hann  loks  með  800  mönnum 
er  hann  vildi  brjóta  undir  sig  ríki  það,  er  faðir  hans  hafði  fyrr- 
um  haft  á  Austur-Fríslandi  (873)6).   Sama  ár  komu  sendimenn 
frá  Danmörku  til  Hlöðvers  Saxakonungs  með  gjöfum  og  vin- 
áttumálum  frá  bræðrum  tveimur,  er  voru  þá  konungar  Dana, 
og    nefndir    eru    Sigfröðr    og    Hálfdan.     Geta    þeir  eigi  verið 
synir    Háreks    yngra,    er  var  barn  að  aidri,  er  hann  kom  til 

1)  Norm.  II.  17fi.  2)  Norm.  II.  1.7—78,  3)  Norm.  II.  125. 
4)  Norm.  II.  178,  187  n.  1.  Ef  iil  vill  hefir  Baldvin  greifi  (I.)  er  kall- 
aður  var  járnarmur,  varið  landið  fyrir  vikingum,  þvi  að  friður  hefir  þar 
haldist  um  hans  daga  (f  878).  5)  Krit.  Bidr.  I.  Sl.  Norro.  II.  178. 
6)     Krit.  Bidr.  I.  61,  Norm.  II,  179—180, 


119 

ríkis  (854),  heldur  virðast  þeir  hafa  verið  ættmenn  Hræreks, 
og  hafa  sumir  œtlað,  að  Hálfdan  mundi  vera  sami  maður  og 
Hálfdan  „Loðbrókarson",  er  herjaði  á  England  og  sat  í  Lun- 
dún  871—72,  og  hefði  hann  þá  brugðið  sér  til  Danmerkur 
og  náð  þar  völdum  um  stundarsakiri),  en  það  er  með  öllu 
óvíst,  og  má  eins  vel  hugsa  sér,  að  bræður  þessir  hafi  verið 
synir  Hræreks.  Hvergi  finst  þess  getið,  hve  lengi  þeir  hafi 
ríkjum  ráðið,  og  þótt  kaupfriður  væri  nú  settur  milli  land- 
anna,  þá  geta  samt  árbækur  (þýzkar)  um  hernað  víkinga  á 
Fríslandi  árið  876,  en  þeir  biðu  þá  ósigur  fyrir  Frísum^). 
Óvíst  er,  hvort  Fróði  konungur,  sem  danskar  arfsagnir  kalla 
„hinn  fríska",  og  segja  að  hafi  unnið  England  og  látið  reisa 
kirkju  í  Arósi,  hefir  ráðið  ríki  í  Danmörk\i  á  undan  bræðrum 
þessum  eða  eftir  þá,  en  eigi  mun  ástæða  til  að  efast  um  til- 
veru  hans,  þótt  útlendar  árbækur  geti  hans  ekki,  og  virðist 
hann  hafa  verið  fyrirrennari  Knýtlinga  og  nátengdur  þeim^). 
Nú  er  þar  til  máls  að  taka,  er  fyr  var  frá  horfið,  að 
Álfráðr  hinn  ríki  Englakonungur  hafði  reist  skorður  við  yfir- 
gangi  víkinga  á  Englandí  (878).  Þá  er  sagt,  að  mikið  vík- 
ingalið  hafi  dregist  saman  við  Tempsá,  þar  sem  Fulham  heitir 
fyrir  vestan  Lundún.  Sumt  af  því  hefir  verið  nýkomið  frá 
Norðurlöndum,  en  í  hópinn  hefir  líka  slegist  margt  af  liðs- 
mönnum  Gorms  konungs,  er  vildi  halda  áfram  hernaði^).  Nú 
var  það  háttur  víkinga  að  leita  úr  einum  stað  í  annan,  láta 
þau  héruð  í  friði  um  hríð,  er  þeir  voru  lengi  búnir  að  rupla 
og  ræna,  en  vitja  þeirra  aftur,  er  þau  voru  farin  að  blómg- 
ast  og  auðgast  að  nýju.  Svo  stóð  á  í  Frakklandi  um  þessar 
mundir,  að  þar  höfðu  orðið  höfðingjaskifti,  Karl  sköllótti  dó 
árið  877,  og  Hlöðver  (II.)  „hinn  stami",  sonur  hans,  tveimur 
árum  síðar  (879),  og  stóðu  þá  til  ríkiserfða  hjá  Frökkum 
synir  Hlöðvers  (II.),  Karlmann  og  Hlöðver,  er  báðir  voru  ung- 
ir,  þótt  Hlöðver  væri  nokkru  eldri.  Nokkrir  höfðingar  voru 
þeim    bræðrum    óvinveittir,    og    vildu    taka    til    ríkis  Hlöðver 

1)     Krít.   Bidr.  I.    42—43.   86.   Norm.    II.    180—181.  2)    Norra. 

II.    181.         3)      Sbr.    Ark.   XV.    166-81.  4)      Svo    segir    Asser   í 

„Gesta  Aelfredi"  879 :  „Magnus  paganonini  exercitus  de  ultramarinis 
partibus  navigans  in  Thamesin  íluvium  venit,  et  adunatus  est  superiori 
exercitu"  (Vogel.  262.  bjs.  nm). 


120 

yngra,   son    Hlöðvers    Saxakonungs    („þýzka"),    en    hann   lét 

sér    nægja    landshluta    einn    (veslur-hlutann    af   Lothringen), 

er    látinn    var    af    hendi    við     hann.       í    annan    stað    tók 

Boso    greifi    í    Provence    sér    konungsnafn  yfir  Borgundarriki 

(syðri    eða    neðri    Borgund,    árið  879),  og  gekk  sá  landshluti 

einnig    undan  Frakkakonungum.     Meðan  á  þessu  stóð,  komu 

víkingar  til  Flæmingjalands  (Flandurs),  og  hafast  þeir  nú  við 

fyrir    sunnan    Ermarsund    um    mörg    ár   samfleytt  (til  892)^). 

Settust  vikingar  fyrst  í  Gent,  og  var  nú  langt  síðan  óvinaher 

hafði    sést    um    þær  slóðir,  enda  lítið  um  mótstöðu,  þar  sem 

víkingar  lentu  og  tóku  strandhögg.     Þessi  her  er  einatt  kall- 

aður    „herinn    mikli^,    og   voru  fyrst  fyrir  honum  konungar 

tveir,  Sigfröðr  og  Goðröðr,  og  jarlar  tveir,  Ormr  (Wurm)   og 

Háls    (Aðils?  =  Auðgils?).     Hlöðver   Saxakonungur   (yngri) 

vann  sigur  á  Goðröði  (við  Thimeon)  og  feldi  fyrir  honum  5000 

manna,    en    misti    Hugo  son  sinn,  er  féll  fyrir  Goðröði  sjálf- 

um.     Þá    er    þess   getið,  að  víkingar  hafi  brent  lík  þeirra,  er 

fallið    höfðu    af   þeirra    liði.      Skömmu  síðar  (um  880)  unnu 

vikingar  sigur  á  Frökkum  og  létu  eld  og  járn  geisa  hvarvetna 

þar  sem  þeir  komu.      Þeir    færðu  sig  nú  suður  eftir  og  sátu 

annan    vetur    í   Gourtrai  (Kortrik),  herjuðu  þeir  viða  og  tóku 

geysimikið  herfang,  en  er  þeir  voru  komnir  yfir  ána  Somme, 

fór  Hlöðver  ungi,  Frakkakonungur  (III.),  móti    þeim  og  vann 

á    þeim    frægan    sigur    við  Saucourt  (881).     Er  mælt  að  þar 

hafi  fallið  8 — 9000  af  heiðingjum,  en  þó  var  þetta  ekki  nema 

nokkur  hluti  víkingahersins,  og  það  lá  ekki  nærri,  að  honum 

yrði    stökt    úr    landi   með  þessu.     Skömmu  áður  (880)  höfðu 

Saxar    beðið    ógurlegt    manntjón  fyrir  víkingum  (við  Saxelfi), 

og    féll    þar    Bruno    Saxahertogi,    mágur    Hlöðvers    konungs 

(yngra),     Sama  ár  héldu  víkingar  enn  upp  eftir  Rín   og  herj- 

uðu  þar;  settust  þeir  í  Nimwegen,  en  Hlöðver  Saxakonungur 

fekk  þá  ti!  að  hverfa  þaðan,  og  hafa  þeir  líklega  slegist  í  lið 

með  „hernum  mikla"-).      Her  þessi  hélt  nú  aftur  til  Gent  og 

þaðan  til  sjóar  og  upp  eftir    Maas  undir  forustu  þeirra  Goð- 

röðar  og  Sigfröðar.     Hafa  þeir  viljað  færa  sig  austur  á   bóg- 


1)    Norm.  II.  186-188.  Krit.  Bidr.  I.  71—72.  133-35.        2)  Norm, 
11.  189—97, 


121 

inn  og  líklega  ná  föstum  tökum  á  Fríslandi,  þar  sem  Hræ- 
rekr  mun  nú  hafa  verið  látinni).  Settu  þeir  herbúðir  sínar 
við  Aschloh  (Haslou,  Elsloo)  nálægt  Maastricht  og  víggirtu 
þœr  rammlega,  fóru  siðan  ránsferð  víðsvegar  um  landið, 
brutu  og  brendu  margar  borgir,  og  gjörðu  Maríukirkjuna^)  í 
Aachen  að  hesthúsi.  Þóttu  shkt  íirn  mikii,  sem  von  var. 
Komust  þeir  lengst  til  Koblenz  og  Trier  og  tóku  alstaðar  her- 
fang.  Þeim  var  víðast  lítið  viðnám  veitt  eða  ekkert,  enda  lá 
Hlöðver  Saxakonungur  sjúkur  í  Frankfurt  og  andaðist  20.  d. 
jan.  882.  Kom  nú  til  ríkis  á  Þýzkalandi  yngri  bróðir  hans, 
Karl  digri,  er  krýndur  hafði  verið  til  keisara  árið  áður.  Safn- 
aði  hann  saman  afar  miklu  liði  úr  öllu  ríki  sínu  og  settist 
um  Aschloh.  Sótt  kom  upp  í  umsátursliðinu  og  treysti  Karl 
sér  þá  ekki  til  að  ráða  niðurlögum  víkinga,  heldur  tók  hann 
að  leita  sátta  við  þá.  Jafnskjótt  og  vopnahlé  komst  á,  fóru 
heiðingjar  að  verzla  við  kristna  menn,  en  sagan  segir,  að 
viðskifti  þeirra  hafi  gengið  skrykkjótt.  Kom  svo  að  lokum, 
að  Goðröðr  lét  skírast  og  gjörðist  höfðingi  yfir  riki  því,  er 
Hrærekr  hafði  áður  haft  á  Fríslandi,  en  Sigfröðr  og  Ormr 
hétu  því,  að  herja  ekki  framar  á  ríki  Karls  meðan  hann  lifði, 
en  fengu  að  halda  herfangi  sínu  öllu,  og  auk  þess  var  þeim 
goldið  stórfé  í  gulli  og  silfri  (2412  pd.,  sumir  segja  2800pd.). 
Það  er  sagt,  að  víkingar  hafi  fermt  200  skip  með  fjársjóðum 
og  bandingjum  og  sent  þau  heim  til  sín,  en  keisari  fekk,  sem 
vonlegt  var,  ámæli  mikið  fyrir  dáðleysi  sitt  og  meinleysi  við 
víkinga.  Það  var  engin  furða,  þótt  víkingum  yxi  hugur  til 
hernaðar  í  Frakkaveldi,  þegar  þeim  gekk  svona  vel,  enda  er 
sama  ár  (882)  getið  um  nýja  árás  á  Niðurlönd,  líklega  ný- 
kominna  víkinga,  en  þeir  fóru  halloka  fyrir  Hinriki  greifa,  er 
var  síðan  settur  landvarnarmaður  gegn  heiðingjum.  Aðalher- 
inn  frá  Aschloh  hélt  um  haustið  882  til  Condé  nyrzt  á  Frakk- 
landi  (í  Hennegau),  tók  sér  þar  vetursetu  og  herjaði  þaðan  í 
ýmsar    áltir^).     Nú    var    fallinn  frá  Hlöðver  (III.)  Frakkakon- 

1)  Norm.  II  197,  Krit.  Biflr  I.  GI,  133.  2)  „Höfðu  hina  æðstu 
kirkju  at  hrossahúsi".  (Fms.  XI.  407).  í  Norm.  (II.  199)  er  það  haft 
eftir  Adami  frá  Briraum  (Schol.  8)  að  Ordwigh  (01ver?)  hafi  tekið  Aachen 
3)  Norm.  II.  198—205.  Krit.  Bidr.  1.  133.  Sagnamenn  vorir  hinir 
fornu  (sjá  Fms.  XI,  407),  hafa  haldið,  að  í  þessu  liði  hafi  verið  ^synir 


122 

ungur,  er  orðið  hafði  víkingum  þyngstur  í  skauti,  en  Karl- 
mann  bróðir  hans  orðinn  einvaldur  í  vesturhluta  Frakkaveld- 
is,  og  varð  minna  um  varnir  af  hans  hálfu.  Vorið  883  fara 
víkingar  til  skipa  sinna  og  herja  um  sumarið  a  Flæmingja- 
land,  en  taka  sér  haustið  eftir  vetursetu  í  Amíens.  Samtiðar- 
maður  lýsir  hörmungum  landsfólksins  á  þessa  leið :  „Vík- 
ingar  halda  stöðugt  áfram  að  handtaka  og  drepa  kristna 
menn,  eyða  kirkjur,  brjóta  múra  og  brenna  bygðir.  Á  öllum 
vegum  h'ggja  lík  klerka,  aðalsmanna  og  múe;amanna,  kvenna, 
ungmenna  og  smábarna,  og  skelfing  gagntekur  alla,  sem  sjá, 
hvBrnig  kristna  fólkið  hrynur  niður  unnvörpum".  Höfðingjar 
Frakka  sáu  nú  eigi  annað  fangaráð  en  að  kaupa  frið  af  vik- 
ingum,  og  sendu  kristinn  mann,  Sigfröð  að  nafni,  sem  talinn 
er  frændi  „Háreks  danska"  (Danakonungs?)  og  virðist  hafa 
verið  af  konungsætt  Dana,  til  að  semja  við  vikingana  1  Ami- 
ens.  Urðu  menn  loks  ásáttir  um  að  greiða  skyldi  víkingum 
12000  pd.  silfurs  gegn  því  að  þeir  létu  landið  i  friði  um  12 
ár.  Haustið  884  fengu  þeir  fé  þetta,  brendu  þeir  þá  herbúð- 
ir  sínar  og  héldu  út  til  Ermarsunds,  en  virðast  nú  eigi  hafa 
orðið  sammála  um  hvert  halda  skyldi,  því  að  nokkur  hluti 
þeirra  fer  til  Englands,  en  verður  brátt  að  hrökkva  þaðan  aft- 
ur  fyrir  Álfráði  konungi,  aðrir  fara  til  Löwen  (Louvain)  og 
hafa  þar  vetursetu  (884—85).  Þá  frétta  þeir  lát  Karlmanns 
konungs  (f  12.  dec.  884),  og  þykjast  þá  lausir  allra  mála,  er 
sá  konungur  var  fallinn  frá,  sem  þeir  höfðu  samið  frið  við^). 
Varð  nú  Karl  keisari  hinn  digri  einvaldur  yfir  öllu  Frakka- 
veldi,  eins  og  Karl  mikli  hafði  verið  fyrir  löngu,  en  honum 
fór  eins  og  fleirum,  sem  kafna  undir  nafni.  Um  þessar 
mundir  höfðu  víkingar  nýkomnir  frá  Danmörku  rekið  hernað 
upp  eftir  Rín  með  leyfi  Goðröðar  konungs  á  Fríslandi,  og 
sezt  í  Duisburg,  en  Hinrik  greifi  og  fleiri  höfðingjar  um  þær 
sióðir  tóku  svo  mannlega  á  móti  þeim,  að  þeir  urðu  loks  að 

„Ragnars  loðbrókar",  en  um  þetta  leyli  virðast  allir  þeir  menn  hafa 
verið  dauðir,  er  kallaðir  voru  „Loðbrókarsynir"  á  Englandi.  1)  Norm. 
11.  206-9.  Krit.  Bidr,  I.  ÍU  (|>ar  er  fégjaldið  talið  12000  merkur,  en 
Steenstrup  (Norm.  JI.  £0-^)  Vogel  (816.  bls.)  og  Depping  (266.  bls  )  ber 
saman  um  hœrri  fjárha-ðina,  er  samsvarar  um  900,000  frc,  o  :  sjöfalt 
Yerðmœtari  en  nú  gjörist). 


123 

flýja  vígi  sín  og  brenna  þau  (884),  og  málti  þar  með  heita 
lokið  hernaði  víkinga  upp  með  Rín.  Eftir  eina  orustuna,  sem 
Hinrik  hafði  unnið,  er  þess  getið,  að  kristnir  menn  hafi  geng- 
ið  um  valinn  og  undrast,  hversu  háir,  fríðir  og  íturvaxnir 
óvinir  þeirra  höfðu  veriði).  Sama  ár  (884)  ráku  Frísir  undir 
forustu  Rimberts  biskups  frá  Brimum  víkinga  af  höndum  sér^). 
Eins  og  nú  var  á  minst,  var  Goðröðr  konungur  eigi  alskost- 
ar  tryggur  KarU  keisara,  er  veitt  hafði  honum  yfirsókn  á 
Fríslandi  og  gift  honum  Gislu,  frændkonu  sína,  dóttur  Loth- 
ars  yngra  (f  869).  Bróðir  hennar  óskilgetinn,  er  Hugo  hét, 
vildi  hefja  uppreisn  gegn  keisara  með  styrk  víkinga,  og  kom 
svo  fortölum  sínum,  að  Goðröðr  fór  að  stefna  til  sín  Hði  frá 
Danmörku,  og  kalla  til  meiri  landa,  en  hann  hafði.  Þá  tóku 
þeir  keisari  og  Hinrik  greiíi  ráð  sín  saman,  og  létu  ráða  hann 
sviksamlega  af  dögum  (885),  en  Hugo  var  bh'ndaður  og  sett- 
ur  í  klaustur.  Gisla  gekk  sömuleiðis  í  klaustur.  Menn  Goð- 
röðar  voru  ýmist  drepnir  eða  reknir  úr  landi.  Var  þá  lokið 
yfirráðum  Dana  á  Frislandi,  og  hafði  Hinrik  greifi  unnið 
mest  að  því,  bæði  með  harðfengi  og  vélum.  Lið  það,  er  Goð- 
röðr  hafði  stefnt  að  sér,  herjaði  á  Saxland,  en  beið  ósigur 
fyrir  Söxum  og  Frísum,  er  tóku  þar  afarmikið  herfang  í  gulli 
og  silfri^)  (885). 

Nú  víkur  sögunni  til  víkingahersins,  er  átti  vetursetu  í 
Löwen  884—85*).  Þá  er  vora  tók,  hélt  mestur  hluti  liðsins 
landveg  til  Signu,  en  nokkrir  virðast  hafa  farið  sjóveg  með 
skipum.  Víkingar  komu  fyrst  til  Rúðuborgar  (25.  d.  júfim. 
885)  og  áttu  síðan  nokkur  vopnaviðskifti  við  Frakka;  veitti 
landsmönnum  miður  en  víkingum  óx  hugur,  og  loksins   safn- 


1)  Sama  spgir  Ermoldus  Nigellus  (IV.  14.  17)  um  Norðurlanda- 
búa:  „Pulcher  adest  facie.  vultuque  statuque  deeorus"  (Norra.  I.  361  n. 
7.,  Depp.  268),  og  serkneski  rithöfundurinn  Ibn  Foszlan  lýsir  þeim  svo, 
að  þeir  séu  rjóðir  og  báir  sem  pálmaviðir  (Norm.  I.  361.  n.  6).  2) 
Norra.  II.  209-211.  3)  Norm.  II.  211—21-1,  sbr.  Krit.  Bidr.  I.  61. 
1.54.  Frisír  komu  á  mörgum  smáskipuni  og  kvíuðu  vikinga  ínni,  en 
Saxar  sóttu  að  þeim  öðru  megin.  Frisir  máttu  beita  einu  sjómennirn- 
ir  í  Frakkaveldi.  4)  Þess  befir  verið  getið  til  (Depp,  265—67),  að 
Hugo  hafi  boðið  þeira  þangað,  í  riki  föður  síns,  sem  hann  kallaði  til 
en  náði  eigi  (sbr.  Vogel:  299.  bls.). 


124 

aðist  allur  víkingaherinn  saman  við  París  og  settist  um  borg- 
ina  (24.  d.  nóv.  885).  Nú  voru  um  20  ár,  síðan  víkingar 
höfðu  komið  til  Parísar,  og  þótt  borgin  væri  áður  illa  útleik- 
in  eftir  víkinga,  hafði  henni  síðan  farið  svo  fram,  að  borgar- 
búar  fengu  nú  reist  rönd  við  þeim,  enda  höfðu  þeir  gjört  sér 
far  um  að  bæta  viggirðingarnar,  einkum  turnana  við  brýr 
þær,  er  gengu  að  norðan  og  sunnan  frá  meginlandi  út  i  eyna, 
þar  sem  aðalbærinn  stóði). 

Umsátur  Parisar  er  einn  af  merkis-viðburðum  sög- 
unnar ;  það  er  riokkurskonar  eldskírn  frakknesku  þjóðarinnar, 
því  að  vörnin  vekur  sjálfstæðishug  Frakka  og  þióðarmetnað, 
en  frásagnir  árbókanna  eru  að  vanda  fátæklegar  og  sundur- 
lausar.  Hér  er  þó  sú  bót  í  máli,  að  munkur  einn,  Abbo  að 
nafni,  sem  var  sjálfur  sjónarvottur  að  þessum  tíðindum,  hefir 
ort  um  þau  kvæði,  sem  er  enn  tii,  og  þótt  það  sé  víða  mjög 
torskilið  og  ærið  íburðarmikið,  og  auðvitað  eigi  óhlutdrægt 
gagnvart  víkingunum,  þá  er  samt  frásögnin  nákvæm  og  fróð- 
leg  í  marga  staði,  og  er  því  flest  tekið  eftir  henni,  er  segir 
hér  um  þessa  minningarverðu  atburði^)  Allar  líkur  lúta  að 
því,  að  víkingar  hafi  streymt  að  úr  ýmsum  áttum  til  að  taka 
þátt  í  þessari  miklu  herferð  til  Parísar.  Það  htur  svo  út, 
sem  flestir  víkingar  frá  Vesturlöndum  hafi  verið  komnir  hér 
saman,  líkt  og  á  Englandi  870  og  næstu  ár  eftir.  Skipafjöld- 
inn  var  svo  mikill,  að  Signa  var  öU  þakin  skipum  á  tveggja 
mílna  svæði  frá  borginni^).  Þar  voru  um  700  stórskip  auk 
ótal  margra  smáskipa,  og  samtíðarmenn  segja,  að  umsáturs- 
herinn  muni  hafa  verið  um  40  þúsundir,  sem  er  líklega  ýkt, 
nema  taldar  sé  með  konur  víkinganna  og  börn  þeirra*).  Sagt 
er,  að  eigi  hafi  verið  meira  varnarlið  í  borginni  en  200  her- 
manna,  en  þeir  höfðu  örugga  fyrirliða,  þar  sem  voru  Gauzlin 
biskup    og    Odo  greifi,  sonur  Róberts  frækna,  og  ásamt  þeim 

1)  Norm.  II.  215—17.  2)  Norra.  II.  218.  n..  1.  sbr.  237—39. 
Depp.  285.  3)  Tvær  forn-franskar  mílur  („leuga")  munu  hér  um 
bil     samsvara    líu    röstum     (km.).  4)      Norm.    II.    217—219.      Þótt 

konur  væri  með  víkingahernum,  virðist  svo,  sem  að  eins  vopnfærir 
menn  séu  taldir  í  árbókunum  (sjá  Norm.  II.  217  eftir  Reginoj)  „Erant 
ut  ferunt,  30  et  eo  amplius  adversariorum  miliaj  omnes  pene  robusti 
bellatores". 


125 

Róbert  bróðir  Odós,  og  Ebolus  ábóti,  frændi  Gauzlins  bisk- 
ups.  Þá  er  víkingar  voru  nýkomnir,  vildi  Sigfröðr,  er  var 
„foringi  félaga  sinna,  þótt  hann  væri  að  eins  konungur  að 
nafni"  („Solo  rex  verbo  sociis  tamen  imperitabat")  hafa  tal  af 
biskupi,  og  gengu  þeir  á  málstefnu  ásamt  Odo  greifa.  Sig- 
fröðr  krafðist  eigi  annars  en  þess,  að  hð  hans  mætti  fara  í 
friði  framhjá  borginni  til  efri  sveitanna,  en  þeir  biskup  og 
greifi  svöruðu,  að  þeir  mundu  verja  borgina,  eins  og  keisari 
hefði  boðið  sér,  meðan  þeim  ynnist  orka  og  drengskapur  til. 
Sigfröðr  kvaðst  þá  bjóða  þeim  til  bardaga  næsta  dag  og 
hvarf  síðan  aftur  til  sinna  manna.  Arla  morguns  næsta  dag 
(26.  nóv.)  réðust  víkingar  á  nyrðra  turninn  (á  brúarsporðinuni 
við  norðurkvísi  Signu)  með  ópi  og  eggjan,  og  iétu  slönguskot 
og  örvar  dynja  á  varnarliðinu,  en  það  varðist  vel,  og  þeir 
bræður  Odo  og  Róbert  og  Gauzlin  biskup  voru  alstaðar  á 
ferðinni,  þar  sem  mest  var  hættan.  Um  kveldið  héldu  vík- 
ingar  til  skipa  sinna,  og  höfðu  beðið  manntjón  en  unnið  lítið 
á,  því  að  skemdir  þær,  sem  orðið  höfðu  á  turninum,  bættu 
borgarbúar  um  nóttina  og  gjörðu  turninn  miklu  hærri  en 
áður  var.  Um  sólarupprás  lögðu  víkingar  aftur  að  turninum 
og  reyndu  að  fella  hann  með  ýmsum  verkfærum,  en  þá  heltu 
borgarmenn  ofan  yfir  þá  vellandi  blöndu  úr  viðsmjöri,  vaxi 
og  biki,  svo  að  margir  fengu  hræðilegan  bana,  en  aðrir  hlupu 
til  árinnar  með  hárið  logandi,  og  æptu  óvinir  þeirra  að 
þeim.  Nokkrir  heiðingjar  höfðu  verið  á  ránsferð  og  setið  síð- 
an  að  máltíð,  en  komu  nú  ríðandi  til  að  gjöra  nýja  atlögu 
að  turninum;  fengu  þeir  þá  sömu  viðtökur  og  flýðu  sem 
skjótast  til  skipa,  en  konur  þeirra  gjörðu  gabb  að  þeim  fyrir 
það,  hve  atlagan  hefði  orðið  endabrend.  Varð  nú  harður 
aðgangur  milli  víkinga  og  setuliðsins :  gekk  Ebolus  ábóti  eink- 
um  vel  fram,  og  varð  7  manna  bani  á  lítilli  stundu,  en  eng- 
má  við  margnum,  og  tókst  víkingum  loks  að  sprengja  skarð 
í  turninn  og  kveikja  þar  eld,  svo  að  alt  huldist  í  svælu  og 
reyk,  en  þá  vildi  varnarliðinu  það  til,  að  skúr  kom  úr  lofti  og 
slökti  eldinn,  og  nýtt  lið  dreif  að  frá  borginni.  Blakti  nú 
rauðgulur  gunnfáni  Frakka  frá  turninum,  en  vígvélar  þeirra 
unnu  víkingum  mikið  tjón,  svo  að  þeir  færðu  300  lík  til  skipa 
sinna  um  kveidið.    Frakkar  höfðu  hins  vegar  lítið  mannspell 


m 

beðið,  og  bættn  skemdirnar  á  turninum  um  nóttina.  Sáu 
víkingar  nú  að  París  mundi  seint  vinnast  með  þessu  lagi,  og 
reistu  sér  herbúðir  með  víggirðingum  við  kirkju  á  norður- 
bakka  Signu.  Síðan  fóru  þeir  ránsferðir  um  nágrennið,  ríð- 
andi  og  fótgangandi,  tii  að  afla  sér  vista  til  vetrarins,  og 
drápu  þá  jafnt  konur  sem  karla,  gamla  menn  og  unga,  en  eng- 
inn  varð  tii  að  veita  þeim  viðnám,  heldnr  flýðu  allir  sem 
gátu  á  merkur  og  skóga^).  Erkibiskupinn  í  Reims  skrifaði 
nú  keisara  og  skoraði  á  hann  að  verja  ríki  sitt,  og  brýndi 
fyrir  honum  hver  voði  það  væri  fyrir  iandið,  ef  París  yrði 
tekin.  Nú  væri  enginn  óhuitur  um  líf  sitt  milli  Parísar  og 
Reims,  nema  þeir,  sem  kastað  hefði  kristinni  trú  og  bundið 
félagsskap  við  heiðingjana.  Fulko  erkibiskup  lét  ekki  lenda 
við  orðin  tóm,  heldur  gjörði  hann  gangskör  að  því,  að  Reims 
og  fleiri  borgir  væru  viggirtar.  svo  að  þær  gæti  varist 
víkingum,  enda  höfðu  margir  klerkar  flúið  til  Reims  með 
helga  dóma  og  dýrlingaleifar,  og  mikil  auðæíi  voru  þar  sam- 
an  komin. 

Nú  bjuggust  vikingar  til  nýrrar  atiögu  að  París  og  unnu 
af  miklu  kappi  að  vopnasmíð  og  vígvéla.  Þeir  höfðu  í  smíðum 
þrjá  afarstóra  vagna,  hvern  með  16  hjólum,  en  þak  yíir 
hverjum  og  stóra  eikarboli  undir  þakinu;  máttu  60  brynjað- 
ir  hermenn  vera  í  hverjum  vagni,  og  átti  með  þessu  móti  að 
koma  múrbrjótum  að  turnveggjunum.  En  Frökkuiu  tókst  að 
skjóta  til  bana  smiðina  sem  að  þessu  unnu.  Þá  gjörðu  vík- 
ingar  um  þúsund  fleka  eða  þök  af  nautshúðum  og  gat  hvert 
um  sig  skýlt  4—6  mönnum.  I  herbúðunum  var  bæði  nótt 
og  dag  verið  að  smíða  örvar  og  járnbúa  skjöldui).  Um  miðs- 
vetrarleytið  (29.  d.  jan.  8862)  tóku  vikingar  sig  enn  til  og 
veittu  aðsókn  að  turninum  nyrðra  í  stórhópum  með  óhljóðum 
miklum ;  dundu  þá  bæði  blýkúhir  og  grjót  á  turninum  og 
brúnni,  og  varð  örvadrífan  svo  þétt  að  varla  sá  til  lofts,  en 
skildir  blikuðu  svo  langt  sem  augað  eygði  yfir  láð  og  lög. 
Stærsli    hópurinn  sótti  að  turninum  frá  landi,  en  tveir  minni 

1)    Norm.  II.  219-220.    Þetta  gjörðist  um  áramótin  885-6  (Dec- 
Jan.,  sbr.  Vogel:  rtDie  Norm.  und    das  Frönk.  Reich",  326.  bls.).  2) 

Norm.  II.  220—222.        3)    Vogel  (327.  bls.)  nefnir  31.  d.  jan. 


Í27 

hópar  á  bátum  réðust  að  brúnni,  því  að  sýnt  þótti,  að  ef 
unt  væri  að  taka  hana,  mundi  turninn  eigi  verða  varinn 
lengur.  Næsta  dag  reyndu  víkingar  að  fylla  turndíkið  eða 
virkisskurðinn  með  öllu  því,  er  til  fekst,  mold  og  hnausum, 
lauíi  og  limi  og  jafnvel  skepnum  þeim,  er  þeir  höfðu  rænt 
og  drepið.  Mælt  er,  að  þeir  hafi  jafnvel  drepið  kristiia  bandingja 
og  fleygt  þeim  í  hrúguna,  en  Gauzlin  biskup  haíi  þá  ákallað 
meyna  helgu,  verndardýrling  borginnar,  og  skotið  til  bana 
einn  þeirra,  er  voru  að  drepa  bandingjana,  svo  að  hann  hrap- 
aði  í  skurðinn  til  hinna.  Daginn  ettir  gátu  víkingar  rent 
múrbrjótum  á  veggina  úr  þremur  áttum,  en  Frakkar  veltu 
ofan  á  þá  þungum  bjálkum  með  járngöddum,  og  valslöngur 
þeirra  köstuðn  þungum  steinum,  sem  mörðu  í  hel  marga 
kappa,  þótt  þeir  hefði  skjöldu  sína  yíir  sér.  Þá  tóku  víking- 
ar  það  ráð,  að  þeir  hlóðu  þrjú  skip  með  viðum  og  lögðu  eld 
í;  létu  þau  síðan  berast  að  brúnni.  SIó  nú  felmti  miklum  á 
borgarbúa,  er  þetta  sáu,  en  setuliðinu  tókst  að  sökkva  skip- 
unum  og  slökkva  eldinn.  Eftir  það  varð  nokkurt  hlé  á  at- 
sókninni,  meðan  víkingar  fóru  um  nágrennið  tll  að  leita  sér 
vistafanga^),  Nú  bar  borgarmönnum  það  óhapp  að  höndum, 
að  vöxtur  mikill  hljóp  í  Signu  (nóttina  fyrir  6.  febr.),  svo  að 
hún  braut  af  sér  minni  brúna,  sem  var  á  syðri  kvíslinni. 
GauzHn  biskup  sendi  óðara  verkamenn  til  að  bæta  úr  þessu, 
en  víkingar  urðu  þess  varir,  að  brúin  var  biluð,  áður  en  við- 
gerðinni  var  lokið.  Flýttu  þeir  sér  þá  til  skipa  sinna,  fóru 
yfir  fljótið  og  slóu  hring  um  turninn,  sem  þeim  megin  var, 
og  voru  þar  einir  12  menn  til  varnar.  Voru  þeir  nú  illa 
staddir,  er  eigi  var  unt  að  veita  þeim  neitt  lið  frá  borginni, 
og  víkingar  rendu  að  virkinu  vagni  fullum  með  brennandi 
heyi,  svo  að  alt  stóð  brátt  í  Ijósum  loga.  Setuliðið  fekk  eigi 
slökt  eldinn  og  varð  að  ganga  út  og  verjast  á  brúarsporðin- 
um,  sem  stóð  enn  óhruninn.  Sýndi  það  lengi  dags  ágæta 
vörn,  og  vildi  eigi  gefast  upp,  þótt  á  það  væri  skorað,  fyr  en 
það  var  að  þrotum  komið,  en  þá  drápu  vikingar  kappana  og 
hrundu  þeim  í  fljótið,    ^n  rifu  turninn  í  grunn    niður^).      Nú 

1)  Norm.  II.  222—23.  2)  Depping  (278.  bls.)  segir  (eflir  Abbo?) 
að  einn  af  þessum  tólf  hafi  komist  af  á  sundi,  en  það  mun  vera  mis* 
skilningur. 


-  m 

var  engin  fyrirstaða  fyrir  skipaferð  víkinga  eftir  Signu,  held- 
ur  lá  alt  land  milli  Signu  og  Leiru  opið  fyrir  þeim,  enda  fóru 
þeir  yfir  það  eins  og  logi  yfir  akur  og  drógu  að  sér  mikinn 
fjölda  nauta  og  veiðidýra.  Lítið  lið  varð  eftir  í  herbúðunum, 
og  sætti  Ebohis  ábóti  því  lagi  til  að  ráðast  á  þær,  en  víking- 
ar  vörðust  vel  og  varð  honum  ekkert  ágengt.  Sumstaðar  var 
víkingum  veitt  viðnám  á  ránsferðnm  þeirra.  Biðu  þeir  ósig- 
ur  við  Chartres  og  mistu  þar  1500  manna,  og  borgina  Le 
Mans  fengu  þeir  eigi  tekiði). 

Gauzlin  biskup  sendi  nú  Erchenger  greifa  í  Hðsbón  til 
Saxlands,  og  brá  Hinrik  greifi,  landvarnarmaður  keisara,  skjótt 
við  og  hélt  tii  Parísar  með  hði  sínu  (í  febr.),  en  á  leiðinni 
beið  það  mikið  tjón  á  hestum  sínurri  við  grimdarfrost,  sem 
kom  upp  úr  stórrigningu.  Vikingar  lögðu  eigi  til  orustu  við 
Hinrik,  heldur  iétu  herbúðir  sínar  gæta  sín,  enda  höfðu  þeir 
þar  als  nægtir.  Eina  nótt  lagði  Hinrik  að  herbúðum  þeirra, 
en  vann  ekki  annað  á,  en  að  taka  frá  þeirii  nokkra  hesta  og 
naut.  Odo  vildi  ráðast  tii  liðs  við  hann  með  setulið  borgar- 
innar,  en  þeir  urðu  eigi  samtaka,  og  Odo  átti  það  fræknleik 
sínum  að  þakka,  að  víkingar  fengu  eigi  gjört  honum  geig. 
Varð  Hinrik  greifi  að  snúa  heim  aftur  við  svo  búið  (eftir 
páska),  og  mátti  ferð  hans  heita  erindisleysa,  nema  ef  hann 
hefir  fært  borgarbúum  vistir.  Sigfröðr  konungur  færði  nú 
lið  sitt  yfir  fljótið,  og  gjörði  sér  herbúðir  sunnan  megin,  en 
sumt  af  hernum  sat  enn  í  gömlu  herbúðunum.  Þá  bauð 
GavizHn  biskup  Sigfröði  fé  tii  að  fara  burt,  og  lét  hann  leið- 
ast  til  að  fara  fyrir  60  pund  silfurs,  því  að  honum  mun  hafa 
verið  farið  að  leiðast  þójið^).  En  aðrir  höfðingjar  vikinganna 
vildu  eigi  fara  að  dæmi  hans,  heidur  gjörðu  enn  snarpa  árás 
á  borgina  með  grjóthríð  og  örvadrífu,  en  borgarmenn  vörðust 
af  mikilli  hreysti,  og  feldu  þá  margt  af  víkingum,  þar  á  með- 
al  tvo  konunga,   en    sumir    druknuðu  í  fljótinu,  og  varð  um- 

1)  Norm.  II.  223—24.  Vogel  heldur  (330.  bls.),  að  þeir  hafi  þá 
unnið  borgina  Evreux,  og  sama  ár  er  herjað  við  Leiru.  2)  OTÍst 
er,  hvar  Sigfröðr  hefir  dvalið  frá  því  er  hann  hélt  frá  París  til  Signu- 
mynnis  vorið  886  til  þess  er  hann  kom  aftur  um  haustið,  en  Vogel 
hyggur  (336.  bls.),  að  hann  hafi  þá  unnið  Bayeux,  er  Dúdó  lœtur  Hrólf 
(Rollo)  vinna  meðan  setið  er  um  Paris. 


sátursherinn  að  hverfa  aftur  við  svo  búið.  Þá  andaðist  Gauz- 
lin  biskup  (16.  d.  apr.)  og  þótti  borgarmönnum  það  skaði 
mikill,  svo  að  sumum  lá  við  örvæntingu,  en  víkingum  jókst 
hugur  og  dugur.  Hugðu  þeir  víst,  að  borginni  yrði  nú  fátt 
til  varnar,  er  sá  maður  var  fallinn  frá,  er  þótti  vera  sverð 
hennar  og  skjöldur,  meðan  hann  lifði,  enda  jók  það  á  vand- 
ræðin,  að  drepsótt  geisaði  í  borginni.  Borgarmenn  hétu  nú 
sem  oftar  á  hinn  sæla  Germanus,  og  er  mikið  sagt  af  jar- 
teinum  hans  bæði  hjá  þeim  og  í  herbúðum  heiðingjanna^). 
Tók  nú  Odo  greifi  við  öllum  yfirráðum  í  borginni,  en  með 
því  að  honum  þótti  nauðsyn  bera  til  að  eflast  að  liði  og 
hvetja  keisara  til  að  veita  borginni  fulltingi,  tók  hann  sér  ferð 
á  hendur,  og  komst  út  úr  borginni  með  mannhættu  nokkurri 
en  setti  Ebolus  fyrir  setuliðið,  og  sýndi  hann  bæði  hreysti  og 
herkænsku.  Hann  lét  einu  sinni  nokkra  menn  sína  búast 
eins  og  víkinga,  og  fengu  þeir  með  þeim  hætti  færi  á  að 
drepa  nokkra  af  óvinum  sínum,  og  í  annað  skifti  tókst  hon- 
um  að  fara  í  kringum  sveit  víkinga,  er  vildi  ræna  nautum 
frá  borgarmönnum,  og  fella  jarl  þann,  er  fyrir  henni  var. 
Loks  kom  Odo  með  tvær  hersveitir,  og  reyndu  heiðingjar  að 
verja  honum  borgarhliðið,  en  þótt  hesturinn  væri  drepinn  und- 
ir  honum,  þá  barði  hann  alla  frá  sér  og  brauzt  leið  sína  þang- 
að,  sem  Ebolus  var  við  hliðið  og  hleypti  honum  inn,  og  urðu 
menn  hans  honum  fegnir,  sem  nærri  má  geta^) 

Nú  var  loks  komið  að  því,  að  Karl  keisari  hinn  digri 
reyndi  að  veita  borgarmönnum  Hðsinni^).  Hélt  hann  þá  rík- 
isþing  í  Metz  (í  júlím.),  og  stefndi  síðan  öllu  liði  sínu  til  Par- 
ísar,  en  lét  Hinrik  greifa  fara  á  undan  sér  til  að  treysta 
varnarliðið  og  kanna  stöðvar  óvinanna.  En  vikingar  höfðu 
grafið  tálgrafir  fyrir  framan  herbúðir  sínar,  eitt  fet  á  breidd 
og  þrjú  fet  á  dýpt,  og  hulið  þær  með  limi,  hálmi  og  mylsnu, 
og  þá  er  Hinrik  greifi  hætti  sér  heldur  nærri  víggirðingum 
víkinga  með  fáa  menn  (28.  d.  ágústm.),  tóku  nokkrir  þeirra, 
er  lágu  þar  í  leyni,  að  senda  honum  skeyti  og  hæðileg  orð, 
svo  að  hann    snerist  á  móti    þeim  og  fór  að    elta  þá,    en  þá 

1)  Norm.  II.  224-7.  2)  Norm.  II.  227.  3)  Vogel  (333.  bls.) 
segir,  að  hann  hafi  verið  Teiklaður  á  taugum  og  haft  oft  óþolandi 
höfuðTcrk. 

9 


130 

tókst  svo  til,  að  hestur  hans  datt  undir  honum  í  eina  af  tál- 
gröfum  þessum,  og  fengu  vikingar  drepið  hann  og  flett  vopn- 
um  og  herklæðum,  áður  en  honum  kæmi  hjálp  írá  liði  hans, 
en  því  tókst  þó  að  ná  líki  hans,  er  jarðað  var  í  Soissons. 
Með  þessu  véh-æði  höfðu  víkingar  hefnt  Goðröðar  konungs  á 
Fríslandi,  er  Henrik  hafði  áður  svikið  og  drepið,  en  Frökk- 
um  var  þetta  skaði  mikill,  og  varð  nú  ekkert  úrframkvæmd- 
um  keisara,  en  víkingar  hertu  enn  atsóknina^). 

Þess  er  getið  um  einn  af  konungum  víkinga,  er  „Sin- 
ric"  (Sigtryggr?)  er  nefndur,  að  hann  hafi  strengt  þess  heit, 
að  hann  skyldi  ekki  fara  frá  Frakklandi,  fyr  en  hann  væri 
búinn  að  herja  það  alt  að  uppsprettum  Signu,  en  þá  er  hann 
vildi  flytja  lið  sitt  yfir  fljótið,  varð  skip  hans  of  hlaðið  mönn- 
um,  og  druknaði  hann  þar  með  150  manns^).  Má  geta  þess 
til,  að  konungur  þessi  hafi  verið  af  ætt  ívars  í  Dyflinni,  og 
hafi  ýmsir  þeirra  frænda  tekið  þátt  í  umsátri  Parísar.  Irsk- 
ar  árbækur  geta  þess,  að  um  888  hafi  komið  „ógrynni  kon- 
unglegs  skipahðs"  undir  forustu  ívarssona  til  Dyflinnar,  og 
herjað  um  mikinn  hluta  írlands^),  og  er  ekki  ófiklegt,  að  þetta 
hafi  verið  einhver  hluti  „hersins  mikla",  er  átti  um  þær  mund- 
ir  í  vök  að  verjast  á  Frakklandi  fyrir  Odo  konungi,  sem  síð- 
ar  segir.  Næstu  árin  á  undan  virðist  Írland  hafa  verið  í 
friði  fyrir  víkingum,  en  þá  var  yfirgangur  þeirra  sem  mestur 
á  Frakklandi. 

Nú  vildu  víkingar  neyta  allrar  orku  til  að  vinna  borgina 
með  skyndilegu  áhlaupi  áður  en  keisarinn  kæmi*),  og  sóttu 
alstaðar  að  múrum  hennar,  turnum  og  brúm.  Lúðrar  köU- 
uðu  borgarmenn  til  vopna,  og  skipuðu  þeir  sér  hvarvetna  til 
varnar.  Blýkúlur,  örvar  og  grjót  dreif  yfir  borgina,  en  varn- 
ariiðið  galt  h'ku  Ukt  með  bogum  sínum  og  valslöngum.  Borg- 
in  varð  öU  í  uppnámi,  konum  lá  við  örvæntingu,  og  ákaUaði 

1)  Norm.  II.  228.,  Depp.  282.  bls.  2)  Norm.  II.  229,  sbr.  Depp. 
281.  3)  Norm.  II.  142.  Um  nafnið  „Sinric"  =  Sigtryggr  má  bera 
saman  Ad.  Br.  I.  54-„  þar  sem  „Sigericb"  er  sett  fyrir  Sigtryggr,  og 
„Liber  de  Hyda"  111.  bls.  (Norm.  III.  64.  n.  5),  þar  sem  Sigtryggr 
faðir  Ólafs  kvárans  er  nefndr  „Sirichius".  4)  Vogel  segir  (333.  bls.), 
að  atsókn  vikinga  hafi  verið  hörðust  um  hundadagana  (áður  en  Hin- 
rík  greifi  kom). 


131 

nú  hver  í  kapp  við  annan  dýrlinginn  St.  Germanus.  Margir 
gengu  vel  fram,  og  er  einkanlega  til  þess  nefndur  Gerbold 
nokkur,  sem  kunni  vel  að  beita  valslöngu,  og  hélt  uppi  vörn 
við  eitt  borgarhliðið  með  örfáuni  (5)  mönnum.  Munkar  fluttu 
þangað  helgan  dóm  St.  Genovefu,  og  jókst  varnarliðinu  við 
það  hugur  og  dugur.  Víkingum  tókst  að  kveikja  bál  mikið 
við  einn  af  turnunum,  svo  að  setuliðið  héizt  þar  eigi  við  fyr* 
ir  reyk  og  svælu,  og  gekk  alt  út,  nema  munkur  einn,  sem 
hélt  róðukrossi  yíir  loganum.  SIó  nú  í  harðan  bardaga  við 
turninn,  en  bálið  sloknaði,  og  urðu  víkingar  loks  að  láta  und- 
an  síga.  Keisari  hafði  fengið  vitneskju  um  þetta,  og  sendi 
hann  600  manns  til  liðs  við  borgarbúa,  komu  þeir  í  opna 
skjöldu  víkingum,  og  féll  þá  af  þeim  margt  manna.  Þá  er 
alt  lið  keisara  var  komið,  hurfu  víkingar  af  stöðvum  sínum 
norðanmegin  Signu  og  settust  að  hinumegin.  Keisarinn  hélt 
inn  í  borgina  og  setti  þar  nýjan  biskup  (í  stað  Gauzlíns),  er 
Anscheric  hét^),  jók  hann  síðan  setulið  borgarinnar,  setti  her- 
búðir  sínar  sunnanmegin  fljótsins  og  bjóst  til  að  setjast  um 
vígi  vikinga.  Þá  kom  Sigfröðr  konungur  aftur  til  liðs  við 
landa  sina  (í  okt.  886),  og  féll  þá  keisara  aliur  ketill  í  eld, 
enda  var  nú  komið  að  vetri^).  Leitaði  hann  sætta  við  víkinga 
og  lauk  svo,  að  hann  leyfði  þeim  að  eiga  vetursetu  í  Bor- 
gund,  og  hét  að  gjalda  þeim  á  næsta  ári  700  pund  silfurs^), 
gegn  því  að  þeir  færi  þá  burt  úr  landinu.  Þetta  mæltist  af- 
arilla  fyrir,  sem  von  var.  Parísarbúar  höfðu  varið  borg  sína 
gegn  óflýjanda  her  nær  því  heilt  ár,  en  yfirmaður  hins  víð- 
lenda  Frakkaveldis  leyfði  nú  heiðingjum  hið  sama,  er  borgar- 
menn  höfðu  varnað  þeim  áður,  þá  er  víkingar  hafa  að  lík- 
indum  verið  talsvert  liðfleiri,  en  nú  var  orðið,  og  svo  fengu 
þeir  í  þokkabót  heimild  til  að  ræna  í  ríkinu  og  stórfé  fyrir 
starf  sitt.  Borgundarbúar  hafa  liklega  goldið  óhlýðni  sinnar 
við  keisara,  eins  og  einn  árbókarhöfundur  segir*),  en  nú  vörðu 
Parísarbúar  víkingum    fljótið,  og  urðu  þeir  að  draga  skip  sín 

1)  Vogel  nefnir  hann  Askerich,  og  Ebolus  ábóta  kallar  hann 
EbaUis.  2)  Á  þessu  sama  sumri  virðist  Hásteinn  hafa  komið  aftur  til 
Leiru,  en  herjað  um  strendur  Bretónalands  882—886  (sbr.  Vogel: 
351-354  bls.).  3)  Norm.  II.  129-30.  Krit.  Bidr.  I.  134-.  4)  Re- 
gino  um  árið  887,  Norm.  II.  231.  n.  1. 


m 

^OOO  skref  á  landi  til  að  koma  þeim  á  fljótið  fyrir  ofan  Par- 
ís.  Héldu  þeir  síðan  upp  eftir  Signu  og  Yonne  og  setlust 
um  Sens,  og  varð  Elterhard  erkibiskup  að  kaupa  sér  frið  af 
þeim,  að  því  er  sumir  segja.  (sbr.  Vogei  338.  bls.).  Síðan 
herjuðu  þeir  í  Borgund  um  veturinn.  Karl  keisari  fór  frá 
París  til  Soissons,  en  varð  brátt  að  hörfa  þaðan  austur  lil  Þýzka- 
'lands  fyrir  Sigfröði  víkingakonungi,  er  var  fyrir  utan  sættina. 
Veitti  hann  n»á  keisara  eftirför  og  herjaði  og  brendi,  hvar  sem 
hann  fóri).  Vorið  eftir  hélt  hann  attur  til  Signu  og  féll  um 
haustið  (887)  á  Fríslandis). 

Nú  hafði  keisari  aukið  völd  Odós  greifa  með  því  að  fá 
honum  til  yfirsóknar  lönd  þau,  er  faðir  hans,  Róbert  frækni, 
hafði  haft,  og  síðan  Hugo  ábóti  frá  Tours,  er  andaðist  með- 
an  víkingar  sátu  um  París.  Varð  Odó  eftir  þetta  voldugast- 
ur  höfðingi  á  bVakklandi^),  enda  var  þess  eigi  langt  að  bíða, 
að  hann  yrði  kjörinn  konungur  Frakka,  er  Karli  keisara  var 
vikið  frá  völdum  á  ríkisþingi  Þjóðverja  (í  nóv.  887),  og  hann 
lézt  litlu  síðar  (í  jan.  888).  Odó  var  fyrsti  konungur  Frakka 
af  ætt  þeirri,  er  síðar  meir  réð  Frakklandi  um  margar  aldir  og 
var  þá  nefnd  Kapetúngar;  var  hún  saxnesk  að  uppruna,  en 
faðir  Róberts  frækna  hafði  sezt  að  í  Akvítaníu. 

Vorið  887  komu  víkingar  aftur  frá  Borgund  og  settust 
á  fyrri  stöðvar  sínar  sunnan  við  Signu.  Þar  var  klaust- 
ur  Germans  hins  helga  (St.  Germain  des  Prés),  og  létu  þeir 
tíðagjörðina  jafnan  í  friði,  enda  er  sagt,  að  dýrlingurinn  sýndi 
þeim  í  tvo  heimana,  er  gjörðust  honum  of  nærgöngulir;  breytti 
t.  d.  vatni  því  í  blóð,  sem  2  heiðnar  konur  tóku  úr  brunni 
hans.  Fengu  víkingar  nú  fégjald  það,  er  um  var  samið,  en 
flýttu  sér  þó  eigi  að  fara  úr  landinu,  heldur  leituðust  enn 
við  að  halda  skipum  sínum  upp  eftir  Signu.  Yfirmennirnir 
í  París  urðu  þess  varir,  er  þeir  sátu  að  miðdegisverði,  en  létu 
ekki  á  sér  standa,  og  brugðu  þeir  Ebolus  ábóti  og  Anscheric 
biskup  þegar  við,  og  stefndu  að  sér  mönnum,  til  að  hefta 
ferð  víkinga.     Létu  þeir  örvar  drífa  yfir  skip  þeirra,  og  Ebo- 

1)  Sagt  er,  að  frá  þessum  tímum  stafi  hin  alkuuna  viðbót  við 
bœnasöng  („litaníu")  Frakka.  „A  furore  Normannorum  libera  nos  o 
Domine"    (Depp.  289).        2)    Norm.   II.    231—2.        3)    Norm .    II.  233^ 


133 

lus  skaut  sjálfur  stýrimanninn  á  fremsta  skipinu,  svo  að  hann 
féll  í  fljólið.  Sneru  víkingar  þá  aftiir,  gjörðu  frið  við  borg- 
armenn  og  hétu  öllu  fögru  um  það,  að  þeir  skyldu  ekki  fara 
um  landið  til  rána,  (nema  til  Borgundar),  en  rufu  þó  sættina 
skömmu  síðar,  og  fóru  þá  upp  eftir  Mörn  (Marne),  og  herj- 
uðu  meðfram  henni  og  víða  annarsstaðar.  Ebolus  ábóti  hefndi 
þessa  sáttarofs  á  víkingum  þeim,  er  hann  náði  til,  en  Ans- 
cheric  virti  sáttmálann  svo  mikils,  að  hann  lét  þá  fara  burt 
í  friði,  er  á  vald  hans  komu.  Fyrir  utan  París  yar  víking- 
um  viðast  lítið  viðnám  veitt,  nema  þar  sem  víggirtar  borgir 
voru,  (svo  sem  Verdun,  Toul  og  Reimsi).  Þó  er  það  í  frá- 
sögur  fært,  að  Odó  hafi  á  Jónsmessu  888  rekist  á  víkinga- 
sveitir  við  Montfaucon  (milli  ánna  Maas  og  Aisne),  og  kom- 
ið  þeim  á  flótta,  þótt  hann  hefði  að  eins  eitt  þúsund  manna, 
en  óvinir  hans  væri  10,000  ríðandi  menn  og  9,000  fótgang- 
andi.  Hann  rak  fyrst  af  höndum  sér  reiðmannaliðið  og  reið 
síðan  upp  á  hæð  nokkra  til  að  skygnast  eflir  hvort  fleiri  væri 
á  ferðinni,  en  bauð  liði  sínu  að  vera  til  taks,  hvað  sem  að 
höndum  kæmi.  Nú  sá  hann  koma  mikinn  mannfjölda  búinn 
til  bardaga,  lét  hann  þá  lúður  sinn  gjalla,  en  menn  hans 
brugðu  skjótt  við  og  þeystu  með  honum  móti  heiðingjum. 
Einn  at  víkingunum  hjó  til  Odós  með  öxi,  kom  höggið  á 
hjálminn  og  öxh'na,  en  varð  minna  en  tii  var  stofnað,  enda 
lagði  Odó  fjandmann  sinn  jafnskjótt  spjóti  í  gegnum.  Varð 
nú  hörð  orusta  og  féllu  margir,  en  svo  lauk,  að  Odó  átti 
fögrum  sigri  að  hrósa^).  —  Þjóðverjar  höfðu  nú  tekið  til  kon- 
ungs  Arnúlf  (Ornólf)  bróðurson  Karls  digra,  hraustan  mann 
og  ötulan,  en  Rudolf  greiíi  gjörðist  konungur  í  Efri-Borgund, 
svo  að  nú  voru  orðnir  fjórir  konungar  í  Frakkaveldi  (með 
konunginum  í  Syðri-  eða  Neðri-Borgund).  Arnúlfr  samþykti 
konungdóm  Odós,  en  Odó  viðurkendi  yfirtign  hans  (sem  kon- 
ungarnir  í  Borgundarríkjunum  gjörðu  líka),  og  þáði  af  hon- 
um  tignarmerki  sín.      Var  hann   síðan  krýndur  í  Reims    (13. 

1)  Norm.  II.  233—35,  Víkingar  komust  þá  austur  að  ánum  Maas 
og  Mosel  og  herjuðu  um  norðurhlutann  af  Borgund,  en  það  virðist 
Parisarbúum  hafa  verið  ósárt  um,  ef  nágrcnnið  var  látið  í  friði.  (Vo- 
gel  341—342  bls.).  2)  Þó  gat  hann  ekki  tálmað  því,  að  víkingar 
p^ði  borginni  Meaux  við  Marne  siimarið  888.     (Vogel,  343—44  bls.) 


134 

d.  nóv.  888),  en  um  sömu  mundir  komu  víkingar  enn  tilPar- 
ísar.  Var  Anscheric  biskup  þar  til  varnar  og  unnu  víking- 
ar  ekki  á,  en  þó  héldu  þeir  enn  áfram  hernaði  í  héruðunum 
upp  með  Signu,  og  komu  enn  einu  sinni  til  Parísar  um  sum- 
arið  eða  haustið  889,  svo  að  Odó  konungur  varð  að  ílýta 
sér  þangað  frá  Akvítaníu,  og  er  sagt,  að  hann  hafi  goldið 
þeim  nokkurt  fé  til  að  fara  burt  frá  Signu^),  enda  átti  hann 
í  vök  að  verjast  sökum  þverúðar  og  óhlýðni  innlendra  höfð- 
ingja,  og  gat  því  ekki  beitt  sér  sem  skyldi  gegn  víkingum. 
En  hin  þrautseiga  vörn  Parísar,  sem  hann  átti  mikinn  og 
góðan  þátt  í,  heíir  samt  orðið  til  þess  að  kveikja  nýja  dáð 
og  orku  hjá  frakknesku  þjóðinni,  auka  gildi  borgarinnar  og 
gjöra  hana  að  höfuðstað  Frakka,  en  hefja  ætt  þá  til  vegs  og 
valda,  er  tók  síðan  konungdóm  yíir  Frökkum  og  hélt  ríki 
um  meir  en  8  aldir'^). 

Þá  er  víkingar  hurfu  frá  Signu,  héldu  þeir  víístur  á  bóg- 
inn,  og  seltust  um  borgina  St.  Lo  í  Cotentin,  sem  mun  þá 
hafa  legið  undir  Bretónaland.  Varðist  setuliðið  fram  á  næsta 
ár  (890),  en  loks  tókst  vikingum  að  brjóta  borgina^).  Herjuðu 
þeir  síðan  á  Bretónaland  (Bretagne),  því  að  þar  var  þá  ófrið- 
ur  innanlands  milli  tveggja  höfðingja,  er  hétu  Judichael  og 
Alan,  og  vildu  báðir  komast  til  ríkis.  Nú  tóku  þeir  sig  sam- 
an  um  að  veita  hvor  öðrum  til  að  hrinda  víkingum  af  höndum 
sér,  en  Judichael  var  svo  flasfenginn,  að  ráðast  á  víkinga  án 
þess  að  biða  bandamanns  síns,  og  féll  hann  fyrir  þeim,  eftir 
að  hann  hafði  unnið  þeim  mikið  tjón.  Nú  gjörðist  Alan  for- 
ingi  allra  Bretóna  og  hétu  þeir  á  Pétur  postula  til  sigurs  sér, 
enda  tókst  þeim  að  vinna  svo  mikinn  sigur  á  víkingum,  að 
sagt  er,  að  einir  400  (4000?)   hafi  komist  undan  af  15,000*), 

1)  Norm.  II.  23.5-37,  Krit.  Bidr.  I.  134—145.  Sbr.  Depp.  292-3. 
295--6.  Vogel  segir  (345.  bls.),  að  víkingar  hafi  sneitt  hjá  Paris  888, 
en  koniið  þangað  fyrir  miðsumar  889,  setið  þar  skamma  hríð,  og  kom- 
ið  svo  aldrei  framar.  2)  Norm.  II.  137—9.  3)  Áreiðanlegasta  frá- 
sögnin  um  þessa  atburði  (Ann.  Vedast.)  segir,  að  seluliðið  hafi  gefist 
upp  eftir  fall  helztu  kappanna  og  lát  biskupsins  (á  sóttarsæng),  og 
hlýtur  því  hilt  að  vera  mishermi  (hjá  Regino,  sem  Vogel  358.  bls.  trú- 
ir  betur),  að  vikingar  hafi  (rofið  grið  á  setuliðinu  eftir  uppgjöfina  og) 
drepið  biskupinn.  Sbr.  Norm.  II.  273,  n.  2. ;  Depp.  297  n.  4)  Norm. 
II.  273-4,  sbr.  I,  217.     Vogel  heldur  því  fram  (3.55—59,  bls.),  að  þessi 


135 

en  það  eru  líklega  ýkjur.  Þó  var  víkingaherinn  als  ekki  eydd- 
ur  með  þessu  áfalli,  heldur  sneri  hann  nú  aftur  til  Signu  og 
upp  með  þveránni  Oise  og  hafði  vetursetu  við  Noyson.  Nú 
kemur  Hásteinn  h'ka  aftur  til  sögunnar  og  hefir  stöðvar  sín- 
ar  við  Somme-fljót.  Skiftu  víkingar  sér  nú  i  sveitir  og  eiga 
ýms  vopnaviðskifti  við  Frakka,  en  fá  fremur  h'tlu  áorkað,  og 
er  þess  einu  sinni  getið,  að  heiðingjar  haíi  heitið  goðum  sín- 
um  því  í  kirkju  einni,  er  helguð  var  Pétri  postula,  að  þeir 
skyldu  drepa  alla  karlmenn  af  óvinaUðinu,  ef  þeim  tækist  að 
vinna  vígi  það,  er  þeir  sátu  um  (St.  Bertins  eða  St.  Piners- 
klaustur).  En  kristnu  dýrlingarnir  reyndust  drjúgari,  og  urðu 
sumir  heiðingjar  farlama,  aðrir  blindir  eða  vitlausir,  svo  að 
hinir  flýttu  sér  út  úr  kirkjunni  og  hurfu  síðan  burt  úr  því 
bygðarlagi,  enda  þótti  þeim  það  eigi  góðs  viti,  að  glœsilegur 
gunnfáni  („labarum"),  er  þeir  höfðu  fest  á  háa  stöng  og  sett 
upp  á  hæð  til  að  ógna  óvinum  sínum  var  orðinn  blakkur  og 
Ijótur,  er  þeir  tóku  hann  ofani).  Víkingar  lögðu  nú  leiðir 
sínar  norður  og  austur  í  land,  og  veitti  Odó  konungur  þeim 
eftirför  og  fekk  þó  hvergi  fang  á  þeim,  en  neytt  gat  hann  þá 
til  að  sleppa  herfangi  sínu  (við  Dender).  Arnúlfr  konungur 
hélt  líka  til  móts  við  þá  með  niiklu  liði,  en  gat  fyrst  eigi 
komist  í  færi  við  þá,  og  síðan  réðust  þeir  á  menn  hans  óvið- 
búna,  og  veittu  þeim  mikið  mannspell  (við  Geule  ^^/q).  Arn- 
úlíi  lék  nú  mikill  hugur  á  að  hefna  ófara  manna  sinna,  og 
bauð  hann  út  nýju  liði,  sem  hann  stefndi  til  Maastricht,  en 
vikingar  höfðu  valið  sér  vetursetu  i  Löv^^en  við  ána  Dyle,  og 
hlaðið  um  sig  vigi.  Konungi  tókst  að  komast  að  vikingum 
óvörum,  og  með  þvi  að  landslag  var  óhentugt  fyrir  riddara- 
lið,  fljótið  öðru-megin  en  mýraflákar  hinu-megin,  sté  hann  sjálf- 


sigur  Alans  hafi  verið  unninn  árið  888  á  Leiruvikingum,  sem  Hásteinn 
hafi  hklega  verið  fyrir,  en  Signuvíkingar  hafi  heðið  ósigur  fyrir  öðrum 
höfðingjum  á  leið  sinni  lil  Bretónalands  (frá  Cotentin)  890,  Sama  ár 
virðist  Alan  („mikli")  hafa  sigrað  víkinga  (Hásteins)  Tið  Leiru  og  neytt 
þá  til  að  hverfa  þaðan  (til  Somme).  Sátu  Bretónar  lengi  eftir  það  i 
friði  fyrir  víkingum  (til  907).  1)  Norm.  II.  275—278.  Það  er  tekið 
fram,  að  gunnfánar  víkinga  hafi  verið  ógurlegir  ásýndum  („signa  horri- 
hilia",  sjá  Vogel  42  og  366  bls.). 


136 

ur  af  hesti  sínum  og  lét  menn  sína  gjöra  slíkt  hið  sama,  tal- 
aði  si'ðan  fyrir  liðsforingjum  sínum  og  hvatti  ])á  til  öruggrar 
framgöngu,  bað  þá  minnast  spellvirkja  víkinga,  er  brent  hefði 
kirkjur  og  drepið  helga  menn  og  gjört  margt  annað  ilt.  Sló 
nú  í  bardaga  (seint  í  okt.  891 1)  og  brutust  Þjóðverjar  inn  í 
vígi  óvinanna,  sem  talið  var  einsdæmi  í  orustum  við  víkinga. 
Þeir  urðu  forviða  fyrir  og  fleygðu  sér  í  fljótið  hópum  saman ; 
druknuðu  þar  heiðnir  menn  svo  hundruðum  og  þúsundum 
skifti,  en  fljótið  varð  alþakið  líkum.  Meðal  faUinna  manna 
eru  nefndir  tveir  konungar  Goðröðr  og  Sigfröðr,  en  hins  veg- 
ar  er  sagt,  að  eigi  hafi  faliið  nema  einn  kristinn  maður,  og 
er  það  næsta  ólíklegt.  Sextán  gunnfánar  er  sagt,  að  teknir 
væri  frá  víkingum,  og  var  þessa  sigurs  lengi  minst  á  Þýzka- 
landi.  Þó  tókst  Arnúlfi  ekki  að  reka  heiðingja  úr  landi,  held- 
ur  bjuggust  þeir  um  á  sama  stað,  eftir  að  þeir  höfðu  safnað 
herleifunum  saman  og  dregið  liðsauka  að  sér.  Odó  gat  eigi 
heldur  flæmt  Hástein  burt  af  stöðvum  hans  við  Somme.  Eft- 
ir  miðjan  vetur  (892)  fóru  vikingar  frá  Löwen  ránsför  austur 
til  Rínar,  því  að  þeir  vissu,  að  Arnúlfr  var  þá  hvergi  nærri, 
og  varð  þeim  gott  til  fjár,  en  eigi  þorðu  þeir  að  leggja  til 
bardaga  við  kristinn  her,  er  mætti  þeim  á  leiðinni.  Haustið 
892  gekk  hallæri  yfir  Frakkland,  og  tóku  víkingar  sig  þá 
upp  frá  Löwen  og  héldu  til  Boulogne  við  Ermarsund,  og 
þaðan  til  Englands  á  250  skipum,  sem  fyr  var  sagt. 
Skipatalan  virðist  bera  vott  um  það,  að  víkingaherinn  hafi 
mjög  gengið  saman  síðan  hann  settist  um  París,  enda  hafði 
fjöldi  víkinga  faflið  og  sumt  liðið  fiklega  dreifst  í  ýmsar 
áttir  (svo  sem  tii  Iriands),  en  þó  tala  enskar  árbækur 
énn  um  „herinn  mikla",  sem  komið  hafi  aftur  til  Eng- 
lands^). 

Nú  var  Frakkland    um    nokkur  ár  laust  við  hernað  vík- 


1)  Norm.  II.  278-80.  Adam  frá  Brimum  (I.  4 '.)  hefir  mislesið. 
eða  misskilið  orð  árbókanna  um  mannfull  heiðingja  („per  centena  et 
milHa")  og  segir,  að  þar  hafi  falHð  100,000  heiðingja  („ceutum  miHbus 
paganorum  prostratis"  (Krit.  B.  I.  49).  2)  Norm.  I.  217.  II.  281—82. 
Krit.  Bidr.  I.  135.  (Þar  er  því  haldið  fram,  að  þeir  Goðröðr  og  Sig- 
fröðr,  sein  taHð  er^  að  tallið   hafi   við  Löwen  891;  hafi    aldrei   til   verí^ 


137 

inga,  J)ví  að  það  var  eigi  að  eins  „herinn  mikli",  sem  til 
Englands  fór,  heldur  Hka  Hásteinn  og  sveitir  hans  (á  80 
skipum),  en  þá  hófust  óðara  innanlands-óeirðir  með  Frökkum. 
Þar  ólst  nú  upp  konungsson  einn  af  Karlunga-ætt,  Karl  að 
nafni,  sonur  Hlöðvers  stama  (f  879)  Karlssonar  hins  sköllótta. 
Hann  var  fæddur  eftir  lát  föður  síns  og  hafði  verið  barn  að 
aldri,  J)á  er  bræður  hans  Hlöðver  (III.)  og  Karlmann  og  frændi 
hans  Karl  digri  réðu  ríkjum,  en  nú  var  hann  kominn  á  14. 
ár,  og  þótti  mörgum  hann  betur  til  kominn  að  vera  konung- 
ur  á  Frakklandi  en  Odó,  sem  var  eigi  konungborinn,  enda 
hafði  honum  eigi  tekist  að  fá  alment  fylgi  landsmanna,  þótt 
hann  væri  hraustur  hermaður.  Fyrir  sunnan  Leiru  voru  menn 
honum  óhiýðnir,  og  austur  i  landi  átti  hann  líka  mótstöðu- 
menn,  svo  sem  Baldvin  (II.)  greifa  í  Flæmingjalandi  (frænda 
Karls  konungssonar),  og  Fulko  erkibiskup  í  Reims.  Varð  nú 
flokkadráttur  mikill  með  Frökkum,  og  kom  loks  svo,  að  Karl 
var  krýndur  í  Reims  (snemma  árs  893),  og  fyltu  margir  flokk 
hans,  meðal  þeirra  Ebolus  ábóti,  er  barðist  nú  á  móti  þeim 
manni,  er  hann  hafði  áður  veitt  svo  ágætt  liðsinni  við  um- 
sátur  Parísar.  Þar  sem  svona  var  ástatt  á  Frakklandi,  og 
víkingum  varð  ekkert  ágengt  á  Englandi,  er  Alfráðr  konung- 
ur  varði  með  þreki  og  þrautseigju,  þá  var  engin  furða,  þótt 
þeir  breytti  nú  til  og  sneri  stöfnum  til  Frakklands  aftur.  Fyrst 
er  þess  getið,  að  víkingahöfðingi  einn  „Hundeus,,  eða  „Hunc- 
deus"  að  nafni,  haíi  komið  til  Signu  (með  5  skip)  haustið 
896^),  og  þá  var  þess  eigi  langt  að  bíða,  að  allmikiU  her  safn- 


(heldur  sé  endurtekning  fyrri  vikingahöfðingja  með  sömu  nöfnum  hér 
á  ferðinni).  Vogel  getur  þess  til  ^^bls.  371),  að  til  Englands  hafi  eigi 
farið  fleira  lið  en  12,000  (auk  manna  Hásteins).  1)  Norm.  II.  282—3  n.  3. 
Eitt  sagnarit  (Chron.  Nortm.,  frá  10.  eða  11.  öld.  (Norm.  I.  1.58.  Krit. 
Bidr.  I.  161)  hefir  slengt  þessum  höfðingja  saman  við  „Rodo"  (o:  Rollo 
=  Hrólf)  og  gizkar  Steenstrup  því  á  það,  að  Hrólfr  hafi  verið  i  för 
raeð  honum.  Hafi  „Hundeus"'  (Huncdeusj  heitið  „á  danska  tungu" 
Húnþjófr,  sem  S.  Bugge  heldur  og  liklegast  er  (Ark.  VI.  231),  þá 
horfir  sú  ætlun  beinast  við,  að  hann  hafi  verið  frændi  (sonarsonur?) 
Húnþjófs  konungs  á  Norðmæri,  er  féll  við  Sólskel  (nál.  865  —  67),  og 
hefir  hann  þá  verið  úr  átthögum  Rögnvalds  Mærajarls,  föður  ,,Göngu- 
Prólfs",  er  sö^ur  vorar  segja,  að  upoið  hafi  Nortpandí. 


138 

aðist  þangað  (896—897).  Héldu  víkingar  upp  eftir  ánni  Oise 
og  tóku  sér  vetursetu  við  ána  Aisne.  Voru  þeir  nú  komnir 
á  fornar  stöðvar  og  fóru  herskildi  um  landið  alt  austur  að 
Maas,  en  fluttu  sig  þó  brátt  aftur  til  Signu  sökum  ótta  við 
Frakka.  Þeir  Karl  og  Odó  urðu  eigi  samtaka  um  varnir 
gegn  ófriði  ]3essum  og  kom  víkingum  það  vel.  Karl  reyndi 
þá  að  fá  „Huncdeus"  til  liðs  við  sig,  og  lét  hann  tilleiðast 
að  koma  til  konungs  og  taka  við  skírn  (um  páska  897), 
en  Fulko  erkibiskup  trúði  honum  illa  og  átaldi  konung  fyrir 
að  gjöra  samband  við  heiðingja,  enda  var  það  altítt,  að  þeir 
tæki  kriskni  að  nafninu  til,  en  köstuðu  henni  jafnskjótt  aftur. 
Karl  virðist  eigi  heldur  hafa  haft  neitt  gagn  af  þessu  sam- 
l)andi,  en  svo  lauk,  að  sættum  varð  komið  á  með  honum  og 
Odó^),  er  samþykti,  að  Karl  hefði  nokkurn  hluta  landsins  til 
forráða.  Nú  voru  víkingar  þúsundum  saman  við  Signu  og 
fekk  Odó  þá  loks  til  að  hverfa  þaðan  gegn  fégjaldi.  Færðu 
þeir  sig  þá  til  Leiru  og  höfðu  þar  vetursetu  (897 — 98).  Rétt 
eftir  áramótin  andaðist  Odó,  og  hafði  hann  ráðið  mönnum 
sínum  til  þess  að  taka  Karl  til  konungs.  Varð  Karl  nú  (að 
nafninu  til)  einvaldur  yíir  Frakklandi,  en  víkingar  komu  með 
vorinu  til  Signu  aftur,  og  höfðu  þá  herjað  bæði  fyrir  sunnan 
og  norðan  Leiru  og  unnið  marga  (minni  háttar)  kastala. 
Karl  hélt  liði  sínu  móti  þeim,  en  veitti  þungt  við  þá  að  etja 
og  fekk  við  ekkert  ráðið,  heldur  fóru  víkingar  allra  ferða 
sinna  yfir  ófærur  heilir  á  húfi,  eins  og  þeirra  var  vandi. 
Veturinn  eftir  (898—899)  vildu  þeir  hafa  vetursetu  í  Borgund 
(Bourgogne)^),  en  þar  var  fyrir  greiíi  sá  eða  hertogi,  er  Rikarðr 
hét,  og  fór  hann  á  móti  þeim,  vann  á  þeim  sigur  nálægt 
Signukvíslum  við  Argenteuil,  (um  árslok  898),  og  neyddi  þá 
til  að  fara  ekki  lengra.  Hafa  þeir  þá  iíklega  hopað  aftur  tii 
fornra  stöðva  sinna  niður  með  Signu.  (Sumir  segja,  að  hann 
hafi  unnið  á  þeim  annan  sigur  árið  eftir,  en  það  stafar  víst 
af  misskilningi).  Haustið  eftir  (899)  fóru  víkingar  enn  upp 
eftir  Oise  og  sveimuðu  alt  til    héraðanna  við  Maas.     Var   þá 

1)  Norm.  II.  282-84.  2)  Litið  mark  mun  takandi  á  þeirri  frá- 
sögn  (Vogel  380.  bls.,  A.  Bugge  í  N.h.  T.  1911,  182.  bls.),  að  vikingar 
hafi  þá  ætlað  að  hafa  vetursetu  með  Bretónum,  en  fengið  af  þeim 
ógurlegt  mannspell    og  orðið   að  hverfa   |)aðan    til  skipa  sinna  i  Signu. 


189 

Sventebold  (Zwentebald),  launsonur  Arnúlfs  keisara,  kominn 
til  valda  í  Lothringen,  og  veitti  hann  þeim  eftirför,  en  þeir 
koniust  hjá  honum  og  fekk  hann  eigi  fang  á  þeimi). 

Um  aldamótin  mátti  svo  heita,  að  alt  land  við  Signu 
neðanverða  vœri  í  hers  höndum,  en  hins  vegar  hafði  víking- 
um  ekki  tekist  að  ná  föstum  tökum  á  neinum  þeim  héruð- 
um  Frakklands,  sem  lágu  fjarri  sjó,  og  þótt  þeir  hefði  oft  rek- 
ið  hernað  langt  upp  í  land,  og  jafnvel  haft  þar  vetursetu, 
þá  höfðu  þeir  aldrei  getað  haldist  þar  við  til  langframa.  Nú 
leitaði  Karl  konungur  ráða  til  helztu  höfðingja  í  ríki  sínu  um 
það,  hvernig  fara  ætti  með  víkingana.  Voru  þeir  kvaddir  til 
þessarar  ráðstefnu  Robert  greiíi,  bróðir  Odós,  Ríkarðr  frá 
Borgund  og  Heribert  greifi  frá  Vermandois  (árið  900).  Eftir 
það  verður  hörgull  á  frásögnum  samtíðarmanna,  þótt  ráða 
megi  af  ýmsum  rökum,  að  hernaður  víkinga  um  Norður- 
Frakkland  hafi  haldíst  fyrsta  áratug  10.  aldarinnar^).  Hitt 
er  aftur  óljóst,  hvort  víkingar  hafa  haft  vetursetu  við  Leiru 
um  þessar  mundir,  en  víst  er,  að  þeir  halda  skipum  upp  eft- 
ir  Leiru  árið  903  og  herja  þá  á  Tours,  eru  foringjar  þeirra 
víkinga  nefndir  Bárðr  og  Eirikr  („Baretus  et  Hericus"),  og 
lúta  flestar  líkur  að  því,  að  þeir  hafi  verið  komnir  frá  Bret- 
landseyjum^).  Höfðingjum  Frakka  hefir  líklega  smátt  og 
smátt  farið  að  skiljast  það,  að  þeim  mundi  ekki  auðið  verða 
að  flæma  víkinga  úr  landi,  og  ráðlegast  mundi  vera  að  reyna 
að  losna  við  ránsferðir  þeirra  með  þeim  hætti,  að  leyfa  þeim 
landsvist  gegn  því,  að  þeir  hætti  hernaði  og  tæki  við  kristni. 
Biskuparnir  tóku  að  bera  sig  saman  um  það,  hvernig  ætti 
að  fara  með  þá  heiðingja,  er  létu  skírast  en  héldu  illa  kristni 
eða  köstuðu  henni  og  létu  síðan  skírast  aftur.  Eftir  að  vík- 
ingar  komu  aftur  frá  Englandi,  þar  sem  fjöldi  landa  þeirra 
hafði  verið  búsettur  um  hríð,  má  nærri  geta,  að  mörgum  úr 
„hernum  mikla"  hafi  leikið  hugur  á,  að  setjast  að  á  Frakk- 
landi  fyrir  fult  og  alt,  ef  þess  væri  kostur.     En  eigi  gátu  þeir 


1)  Norm.  11.  2í35.  sbr.  Vogel  381-382  bls.  2)  Norm.  II.  285— 6., 
Krit.  Bidr.  I.  135.  3)  Krit.  Bidr.  I.  13(5.  Sbr.  Norm.  II.  2^70.  Bárðr 
er  liklega  sami  maður  og  Bárðr  Óltarsson,  er  féll  við  Öngulsey  91  ^, 
og  Eiríkr  ef  til  vill  „Eohric"  konungur  á  Austur-Öngli  (f  905).  Þá 
böfðu    víkingar    fyrir    skömmu    yerið   reknir    frá   Dyflinni. 


140 

náð  fuUum  sættum  við  Frakkakonung  nema  með  því,  að  ját- 
ast  undir  yíirráð  hans,  gjörast  landvarnarmenn  hans  og  taka 
við  kristni,  að  minsta  kosti  að  nafninu  til^).  Víkingar  höfðu 
nú  tekið  undir  sig  héruðin  við  Signumynni,  er  þeir  voru  bún- 
ir  að  ræna  og  rupla,  og  er  einkum  til  þess  nefnd  Rúðuborg 
(Rouen),  er  Hrólfr  (Rollo)  höfðingi  þeirra  settist  í  (um  904?), 
og  ýmsar  borgir  þar  í  grendinni.  Ráku  þeir  svo  hernað  það- 
an  um  hríð,  en  er  þeir  fóru  einu  sinni  herferð  til  Chartres 
og  settust  um  þá  borg,  biðu  þeir  ósigur  mikinn  fyrir  Robert 
greifa  frá  París  og  Píkarði  hertoga  frá  Borgund  (sumarið  911). 
Eftir  það  komust  á  sættir  milli  Karls  Frakkakonungs  og  vík- 
inga,  og  tóku  þeir  við  kristni  með  þeim  kostum,  að  þeim 
væri  gefin  á  vald  til  fuUra  og  frjálsra  umráða  („pro  tutela 
regni",  ríkinu  til  varnar)  héruð  þau  við  sjóinn  báðum  megin 
Signu,  er  þeir  höfðu  sezt  í,  ásamt  Rúðu  og  nokkrum  öðrum 
borgum,  og  náði  land  þetta  norður  og  austur  fyrir  Signu  að 
ánum  Epte,  er  fellur  í  Signu,  og  Bresle,  er  fellur  í  Ermar- 
sund,  en  sunnan  og  vestan  Signu  náði  það  til  þveránna  Eure 
og  Avre,  er  renna  saman  og  falla  í  Signu^).  Hér  verða  tíma- 
mót  í  sögu  víkinga  a  Frakklandi,  og  skal  staðar  numið  við 
þau  að  sinni,  en  farið  að  lyktum  nokkrum  orðum  um  upp- 
runa  þess  manns,  er  forustu  hafði  fyrir  þessum  víkingum, 
sem  gjörðust  kristhir  og  tóku  sér  bólfestu  við  Signumynni, 
þar  sem  síðar  var  kallað  „Normandí". 

Það  sést  ekki  í  samtíðarritum,  hverjir  verið  hafi  foringj- 
ar  „(mikla)  hersins",  er  hann  kom  aftur  frá  Englandi  (896— 
97)3),  og  af  síðari  frásögnum  (hjá  Dudo  o.  fl.),  er  jafnvel  svo 
að  sjá,  sem  margir  hafi  þá  tahð  sig  jafnkomna  til  valda,  og 
eigi   viljað   kannast  við  neinn  yfirforingja  *)  (eða  „konung  að 


1)  Sbr.  Norm.  II.  286.  2)  Krit.  Bidr.  I.  135—6.  Sbr.  Vogel 
387  og  400  bls.  3)  A.  Bugge  heldur,  að  þeir,  sem  sneru  aftur 
til  Frakklands,  hafi  verið  Leiruvíkingarnir  undir  forustu  Hásteins,  sem 
hann  ællar  helzt  verið  hafa  einn  af  sonum  Atla  jarls  á  Gaulum  (bróð- 
ir  Híísteins  eða  HalMeins  landnámsra.).  Það  er  ekki  fullvíst,  hvað 
orðið  hefir  af  Hásteini  eftir  Englandsförina,  en  hafi  hann  komist  aftur 
til  Signu  896  (sbr.  N.  hist.  Tidskr.  1911,  178,— 9.  bls.  og  Vogel  373—4 
nm.).  hefir  hann  h'klega  látist  skömmu  sfðar  (en  eigi  gjörst  maður 
Frakkakonungs,  eins    og    Dudo  segir).        4)     Depp.  336,  Norm,  I.  15Q. 


Í4i 

nafni",  eins  og  Sigfröðr  er  nefndur  við  umsálur  Parísar).  En 
síðar  meir  kemur  Hrólfr  fram  sem  aðalforingi,  og  er  enn  til 
bréf  Karls  konungs  einfalda  frá  árinu  918,  þar  sem  svo  er 
að  orði  komist,  að  landið  við  Signu  sé  fengið  víkingunum,  nl. 
Hrólfi  og  félögum  hans  (Normanni  Sequanenses,  sc.  RoIIo 
suique  comites"!)),  og  eftir  það  er  Hrólfs  getið  sem  höfðingja 
í  Norðmandí  (927)2).  En  þótt  hans  sé  að  eins  getið  þannig 
í  samtíðarritum,  þá  ber  öllum  síðari  ritum  saman  um  það, 
að  hann  hafi  verið  orðinn  liðsforingi,  þá  er  víkingar  settust  í 
Rúðu  og  tóku  að  b^'ggja  landið.  Frakkneskir  rithöfundar  vita 
ekkert  áreiðanlegt  um  ætt  og  uppruna  Hrólts.  Samtíðarrit 
nefna  hann  einungis  á  nafn,  eins  og  nú  var  sagt,  en  munk- 
ar  þeir,  er  hafa  síðar  sett  saman  sagnarit  eftir  munnmælum 
eru  misjafnlega  skilríkir,  og  mun  öUum  koma  saman  um,  að 
það  sé  ekkert  að  marka,  sem  Richer  frá  St.  Remy  skrifar 
(um  995—98),  að  Hrólfr  hafi  verið  sonur  Ketils  („Catilius") 
nokkurs,  höfðingja  víkinga  á  fyrstu  ríkisárum  Odós^).  Ademar 
frá  Chabannais  (f  nál.  1030)  og  Vilhjálmr  frá  Jumiéges  (um 
1070 — 80)  geta  þess  að  eins,  að  Hrólfr  hafi  verið  kjörinn  til 
höfðingja  af  liðsmönnum  þeim,  er  tóku  Rúðuborg,  og  kemur 
það  hér  um  bii  heim  við  frásögn  Fontenelle-kronikunnar  (Gesta 
abbatum  Fontanellensium  frá  1050 — 1060),  er  getur  Hrólfs 
eigi  fyr  en  eftir  komu  víkinga  frá  Englandi,  en  Dudo  frá  St. 
Quentin  (1010 — 20)  er  hinn  eini  af  sagnariturum  Frakka*),  er 
segir  frá  upphafi  og  ættstöðvum  Hrólfs,  en  veit  þó  ekki,  hvað 
faðir  hans  hafi  heitið,  og  hefir  auðsjáanlega  mjög  óljósar  hug- 
myndir  uni  Norðurlönd  og  þjóðir  þær,  er  þau  byggja.  Hann 
veit  ekki  betur,  en  að  heimkynni  víkinganna  liggi  við  Duná 
(Danubius)  og  há  fjöll  (o:  Karpatafjöll^)),  enda  blandar  hann 
saman  Dökum  og  Dönum,  og  virðist  hafa  kallað  alla  Dani 
(„Daci"  =  „Dani"),  er  danska  tungu  töluðu,  og  líklega  haldið, 

1)  Krit.  Bidr.  I.  189,  154.  2)  Krit.  Bidr.  I.  139.  3)  Depp. 
(297.  bls.)  virðist  halda,  að  hann  sé  sami  maður  og  (Anskatil  =)  Oskytel 
herkonungur,  sem  nefndur  er  á  Englandi  870 — 74.  4)  Auk  þeirra, 
sem  fara  beint  eflir  frásögn  hans,  svo  sem  Vace  og  Benort,  sbr.  Norm. 
I.  29-48.,  Krit.  Bidr.  I.  142-58.  5)  Há  fjöll  hjá  átthögum  vik- 
inga  benda  freraur  til  Noregs  en  Danmerkur,  haii  Dudo  haft  nokkra 
spurn  af  landslagi  á  Norðurlöndum. 


m 

að  Danakonungur  réði  fyrir  öllum  Norðurlöndum  enda  náði 
ríki  Danakonungs  til  Noregs  á  hans  dögum  (1000—1015), 
svo  að  eigi  eru  miklar  reiðnr  á  því  að  henda,  þótt  hann  telji 
Hrólf  danskan  höfðingja  og  frænda  Danakonungs,  og  láti 
Danakonung  ílæma  Hrólf  úr  landi.  Hann  hefir  eflaust  ritað 
eftir  sögnum,  er  gengið  hafa  við  hirð  Ríkarðs  (II.)  Rúðujarls, 
sonarsonar  Vilhjálms  Hrólfssonar,  en  þá  hafa  bæði  menn  og 
atburðir  frá  landnámstíð  víkinganna  verið  farnir  að  renna 
saman  hjá  niðjum  þeirra  í  Norðmandí,  og  flestir  vikingahöfð- 
ingjar  gleymdir  eða  hálfgleymdir,  nema  Hásteinn  og  Hrólfr^). 
Eignar  því  Dudo  Hásteini  ailan  hernað  víkinga  á  (Norður-) 
Frakklandi^)  áður  en  Hróifr  kemur  til  sögunnar  hjá  honum, 
en  Hrólfi  eignar  hann  flest  það,  sem  hann  veit  um  hernað 
„mikla  hersins"  (879—87),  er  þeir  Goðröðr  og  Sigfröðr  voru 
fyrst  fyrir,  þar  á  meðal  umsátur  Parísar.  Það  virðist  lika 
stafa  frá  sögu  Goðröðar  (f  885),  að  Dudo  lætur  Hrólf  eign- 
ast  dóttur  Frakkakonungs,  sem  nefnd  er  Gisla,  því  að  Karl 
einfaldi  hefir  eigi  átt  neina  uppkomna  dóttur  með  því  nafni 
um  þær  mundir,  sem  Hrólfr  lét  skírast  og  fékk  land  tii  for- 
ráða^).  Nú  hafa  þeir  Goðröðr  og  Sigfröðr  eflaust  verið  kon- 
ungbornir  menn  frá  Danmörku,  og  með  því  að  þeim  var 
slengt  saman  við  Hróif,  horfði  það  beint  við,  að  telja  hann 
í  ætt  við  Danakonunga,  enda  líkiegt,  að  Rúðujarlar  hafi  fegn- 
ir  viljað  heita  sem  kynstærstir.  Hins  vegar  hefir  þó  sú  arf- 
sögn  haldist  hjá  þeim,  að  faðir  Hrólfs  hafi  eigi  sjálfur  verið 
konungur,  heldur  ættstór  höfðingi,  frændi  einvaldskonungs  og 
jafnoki  konunga  að  völdum.  Þetta  virðist  ekki  stafa  frá  sögu 
þeirra  Goðröðar  og  Sigfröðar,  heldur  kemur  það  vel  heim  við 
íslenzku  arfsögnina  um  það,  að  Hrólfr  hafi  verið  sonur  Rögn- 
valds  Mærajarls,  er  bæði  mun  hafa  verið  frændi  Danakon- 
ungs  og  Haralds  hárfagra  (sem  af  ættnöfnunum  raá  ráða,  sbr. 
upphaf  Hálfd.  s.  Eyst.  í  Fas.  III),  enda  einhver  voldugasti 
höfðingi  í  sínu  landi  næst  konunginum  (sbr.  viðurnefnið  „hinn 
riki").  Með  því  að  Dudo  hefir  sjálfsagt  eigi  kunnað  að  gjöra 
neinn    greinarmun  á  Danakonungi  og  Noregskonungi,  má  og 

1)    Krit   Bidr.   I.   72-75,    154—65    sbr.  Vogel  352.  bls.  nm.        2) 
Krit.  Bidr.  I.  154.        3)    Krit.  Bidr.  I.  157. 


14B 

vel  vera,  að  frásögn  hans  um  útför  Hrólfs  og  fall  bróður 
hans  staíi  frá  óglöggum  endurminningum  um  friðsamleg  og 
fjandsamleg  viðskifti  Haralds  hárfagra  og  sona  hans  við  þá 
frændur  og  útflutninginn  á  dögum  Haraldsi).  Þessi  hálf- 
gleymdu  minní  gátu  hæglega  runnið  saman  við  sögu  Goðröð- 
ar  Frísakonungs,  því  að  afdrif  hans  máttu  vera  víkingum 
minnisstæð,  og  hann  var  svikinn  í  trygð  af  venzlamanni  sín- 
um  og  yíirmanni  (Karli  keisara  digra),  eins  og  Dudo  segir 
um  „Gurin"  bróður  Hrólfs,  sem  annars  virðist  hafa  nafnið 
frá  Goðþormi  Orkneyjajarli,  bræðrungi  Hrólfs  Rögnvaldsson- 
ar^).  Þar  ber  eigi  meira  á  milli  um  upphaf  Hrólfs  hjá  Dudo 
og  Snorra,  heldur  en  milli  frásagna  Dudos  um  herferðir  þeirra 
Hásteins  og  Hrólfs  (og  fleiri  viðburði  á  þeim  dögum)^),  og 
skihíkra  frásagna  samtíðarrita  um  sömu  efni.  Dudo  var  ekki 
sjálfur  frá  Norðmandí  og  gat  vel  ruglað  því  saman,  er  hann 
nam  af  ýmsum  mönnum  á  ýmsum  tímum,  og  fylt  svo  upp  í 
eyðurnár  með  tilgátum  sínum.  Það  er  líka  eftirtektarvert,  að 
munkur  einn  í  Norðmandí  (Vilhjálmr  frá  Jumiéges  nálægt 
Rúðuborg).  er  ritar  sögu  hertoganna  í  Norðmandí  (Rúðujarla) 
rúmlega  hálfri  öld  síðar  en  Dudo  og  fylgir  frásögn  hans  í 
flestum  greinum,  sleppir  alveg  upphafssögu  Hrólfs,  og  það,  sem 
hann  segir  um  viðskifti  Rúðujarla  og  Danakonunga,  lýsir  því, 
að  honum  haíi  þótt  frásögn  Dudos  um  nána  frændsemi  þeirra 
vafasöm,  enda  þekti  hann  betur  til  Norðurlanda  en  Dudo 
hafði  gjört.  Hins  vegar  styrkist  íslenzka  arfsögnin  h]á  Snorra 
um    Hrólf   („Göngu-Hrólf"),    útför   hans  og   víkingaferðir  við 

1)  Þótt  Vogel  („Die  Normannen"  22.  og  105.  bls.)  hallist  yfirleitt 
að  skoðunum  Sleenstrups,  getur  hann  samt  ekki  (sbr.  27. — 38.  bls.)  fall- 
ist  á  frásögn  Dudos  um  alment  fjölkvæni  Norðurlandabúa  og  almenn- 
an  brottrekstur  ungra  manna  úr  landi.  2)  Að  vísu  gæti  nafnið 
(Gurin)  líka  stafað  frá  Goðþormi  konungi,  („Gormi  enska''),  sem  hefir 
liklega  verið  frændi  þeirra  Goðröðar  og  Sigfröðar  og  menn  hans  ráð- 
ist  í  Hð  með  þeim,  enda  láta  sumir  frakkneskir  sagnamfmn  Gormont 
(„Gurnumdas")  herja  á  Frakkland  og  falla  þar,  og  telja  hann  jafnvel 
í  œtt  við  Hrólf  (Norm.  I.  147.  Krit.  Bidr.  I.  188.  193).  3)  Dudo 
slengir  saman  viðburðum  frá  árunum  886— 87,  við  það  sera  gjörðist  árið 
911,  setur  Ebalus  greifa  í  Poitou,  er  kom  til  valda  902,  i  staðEboluss 
ábóta,  og  hleypur  alveg  yfir  rikisár  Odós,  en  gjörir  Karl  digra  og  Karl 
einfalda  að  sama  manni  (Krit.  Bidr.  I.  147-  53). 


144 

arfsögn  frá  Noregi  (í  Hist.  Norw.)  um  það,  að  „Göngu-Hrólfr", 
sem  vann  Rúðuborg,  hafi  verið  einn  af  ættmönnum  Rögnvalds 
(liins  ríka),  sem  fariö  hafði  víkingaferðir  frá  Orkneyjum  og 
Suðureyjum,  og  eins  koma  þessar  arfsagnir  frá  Norðuriönd- 
um  vel  heim  við  frásögn  þá,  er  finst  hjá  Vilhjálmi  munki  frá 
Malmesbury  (f  nál.  1142),  og  er  h'klega  runnin  frá  Norð- 
mandí,  að  Hrólfr  hafi  verið  kominn  af  göfugri  ætt  í  Noregi, 
sem  gleymst  hafi  með  tímalengdinni,  en  konungur  hafi  gjört 
hann  útlœgan,  og  hafi  hann  haft  með  sér  marga  menn,  sem 
í  vandræði  höfðu  ratað  og  leituðu  sér  annara  forlaga^).  Sam- 
kvæmt  þessu  er  það  ástæðulaust,  að  draga  þá  ályktan  af 
hinni  óáreiðanlegu  sögusögn  Dudos,  að  Hrólfr  hafi  eigi  verið 
Norðmaður,  heldur  danskur  að  ætt  og  uppruna,  en  hitt  er 
annað  mál,  að  líklega  hefir  meiri  hluti  liðsmanna  hans  verið 
Crá  Danmörku'^).  Þaðan  mun  allur  þorri  „hersins  mikla"  hafa 
verið,  þótt  ýmsir  höfðingjar  annarsstaðar  af  Norðurlöndum  réð- 
ist  líka  í  herinn  með  sveitir  sínar,  og  það  er  eftir  alvikum 
liklegast,  að  Hrólfr  hafi  slegist  í  lið  með  „hernum  mikla"  í 
Englandsför  hans,  og  orðið  aðalforingi  um  eða  eftir  aldamót- 
in  (900),  þá  er  flestir  eða  allir  hinir  upphaflegu  foringjar  voru 
úr  sögunni.  Danska  konungsættin  virðist  hafa  verið  orðin 
fámenn  um  þær  mundir,  Danmörk  sjálf  eða  nokkur  hluti 
hennar  kominn  í  hendur  sænskra  herkonunga  (Ólafs  og  sona 
hans^),  og  þess  skamt  að  bíða  að  norrænir  herkonungar  (frá 
Dyflinni)  kæmist  til  valda  hjá  Dönum  á  Norðimbralandi.    Nú 

1)  Krit.  Bidr.  I.  159—61,  169,  162.  2)  A  Bugge  (N.  hist.  Tidskr. 
(1911)  V.  I.  178—80)  vill  þó  halda  því  fram,  að  (danski)  „herinn  mikli« 
hafi  eyðst  og  sundrast  við  herferðirnar  á  Niðurlöndum  og  Englandi,  og 
leifar  hans  runnið  saman  við  frændur  vikinganna  i  Danalögum,  en 
Leiruvikingar  (hinir  norrænu  liðsraeun  Hásteins)  hafi  einnig  haldið  til 
Signu  og  unnið  sér  þar  land.  (Sbr.  N.  h.  Tidskr.  V.  1.  160.— 24-7.  bls- 
Skírnir  1912,  15.— 34.  bls).  Merkilegt  er  það,  sem  bæði  A.  Bugge  (N. 
h.  T.  V.  I.  192—3)  og  E.  Hertzberg  (s.  b.  228-30)  hafa  tekið  fram  eft- 
ir  lögum  Játvarðs  góða  („Leges  boni  Regis  Eduardi  confessoris",  skrá- 
settum  1130),  að  Vilhjálmur  bastarðr  hafi  viljað  láta  norræn  Iðg  gilda 
i  ríki  sínu  af  því,  að  forfeður  sínir  og  flestra  „baróna"  í  Norðmandí 
hefði  komið  frá  Noregi  („dicebat,  quod  antecessores  sui  et  fere  omnium 
baronum    de   Normannia    de    Norvagia    venerunt").  3)    Ad.  Brem. 

l.  50. 


145 

má  vel  vera,  að  eigi  haíi  verið  völ  á  neinum  konungssyni, 
er  þætti  vel  fallinn  til  foringja  fyrir  landnámsliðinu  á  Frakk- 
landi,  og  þá  hafi  staðið  næstur  kappinn  mikli  af  norrænu 
jarlsættinni,  er  átti  kyn  sitt  að  rekja  til  hinna  fornu  Skilfinga 
og  Skjöldunga.  Hann  hefir  tekið  völd  þeirra  Goðröðar  og 
Sigfröðar  hjá  „hernum  mikla",  en  reynst  þeim  vitrari  og  giftu- 
drýgri,  enda  kemst  eitt  sagnarit  frá  Norðmandíi)  svo  að  orði, 
að  Hrólfr  („RoIIo")  hafi  verið  ríkari,  réttvísari  og  hygnari  en 
fyrirrennarar  hans,  og  numið  (fyrstur  víkinga)  landið  við  Signu 
til  bygðar,  en  það  hafi  áður  legið  í  auðn  eftir  hernað  vík- 
inganna. 

Nú  er  eftir  að  segja  frá  hinni  miklu  og  víðfrægu  vík- 
ingaferð  til  Spánar  og  vesturhluta  Miðjarðarhafs  öndverðlega 
á  því  tímabili  víkinga-aldarinnar,  sem  hér  er  um  að  ræða. 
Þess  er  áður  getið,  að  víkingar  fóru  herferð  frá  Suður-Frakk- 
landi  til  Spánar  árið  844,  og  segja  sumir,  að  þeir  hafi  í  fyrst- 
unni  borist  þangað  fyrir  ofviðri.  Þeir  fengu  snarpar  viðtökur 
bæði  hjá  kristnum  mönnum  og  Serkjum,  og  biðu  manntjón 
mikið,  en  þeir  sem  lífi  héldu,  hafa  snúið  aftur  til  Frakklands, 
og  sagt  líklega  félögunum  þar  sínar  farir  ekki  sléttar.  Nú 
er  eigi  ólíklegt,  að  víkingum  hafi  verið  hugleikið  að  rétta 
hlut  sinn  og  hefna  hrakfara  þessara  á  Spáni,  að  minsta  kosti 
er  það  víst,  að  þeir  koma  í  annað  skifti  árið  859,  og  láta 
ekki  hugfallast,  þótt  þeir  bíði  enn  ósigur  fyrir  kristnum  mönn- 
um  í  Gallicíu^),  heldur  leita  þeir  enn  lengra  (á  62  skipum) 
og  vitja  landa  þeirra,  er  Serkir  réðu  fyrir.  Serkir  höfðu  her- 
skip  úti  með  ströndum  fram,  og  öruggar  varnir  á  landi,  enda 
höfðu  þeir  haft  margskonar  viðbúnað  eftir  hið  fyrra  herhlaup 
vikinga.  Fengu  þeir  tekið  tvö  víkingaskip,  sem  urðu  við- 
skila  við  flotann,  og  höfðu  þau  að  geyma  gull  og  silfur, 
bandingja  og  herskaparfæri.  Hinir  héldu  áfram  og  lögðu  að 
mynni  fljótsins  Guadalquivir,  en  þar  voru  Serkir  fyrir  með 
her  og  skipaflota,  og  brendu  nokkur  skip  fyrir  vikingum,  sem 

1)  Fontenelle  kronikan,  sjá  Krit.  Bidr.  1.  158-69.  2)  Foringi 
spænska  hersins  var  Don  Pedro,  jarl  Astúríukonungs,  og  er  sagt,  að 
hann  hafi  felt  margt  af  víkingura  og  brent  nokkur  skip  þeirra.  (A. 
Fabricius :  Forbindelserne  mellem  Norden  og  den  spanske  Halvö  í 
œldre  Tider  57.  bls.  Kh.  1882).    • 

10 


146 

tóku  eftir  það  Algeziras  herskildi  og  brendu  þar  mikið  og  veg- 
legt  musteri  Serkja  (bænahús  o:  Moskee),  en  sigldu  síðan 
um  Njörvasund  lil  Nehur  (er  nú  heitir  Mezenna  í  Marokko). 
Þar  herjuðu  þeir  rúman  vikutíma  og  varð  gott  til  fjár  og 
frægðari).  Nú  virðast  sumir  af  víkingunum  hafa  snúið  heim- 
leiðis,  en  meginflotinn  haldið  áfram  til  Marcía  (á  Spáni)  eða 
Todmir,  sem  Serkir  kölluðu,  gengu  víkingar  þar  á  land,  stöktu 
liði  Serkja  á  flótta,  tóku  kastalann  Orihuela  og  unnu  síðan 
meslu  hervirki  í  Baleareyjum.  Síðan  ræntu  þeir  um  strandir 
Frakklands  við  Miðjarðarhaf  og  höfðu  vetursetu  í  ey  einni 
(Gamargue)  í  Rónarmynni  (859 — 60).  Eftir  það  herjuðu  þeir 
upp  með  (Rhone)  alt  að  Valence  og  tóku  herfang  mikið,  en 
virðast  þó  einu  sinni  hafa  beðið  þar  lægra  hlut  fyrir  kristn- 
um  mönnum.  Þaðan  héldu  þeir  til  Itah'u  og  unnu  þá  Písa 
og  fleiri  borgir,  en  hvort  þeir  hafa  haft  aðra  vetursetu  (860 
—  61)  um  þessar  slóðir,  er  óljóst,  og  eigi  þykir  fult  mark  á 
því  takandi,  er  síðari  sagnaritarar^)  segja,  að  þeir  hafi  rekið 
hernað  alt  út  til  Grikklands.  Þá  er  víkingar  komu  aftur  til 
Spánarstranda,  höfðu  þeir  beðið  allmikið  tjón  á  skipum  sín- 
um  (í  ofviðri?),  en  síðan  tóku  Serkir  tvö  skip  þeirra,  hlaðin 
herfangi,  og  brendu  önnur  tvö  fyrir  þeim^),  en  þeir  börðust 
samt  af  mikilli  hreysti  og  feldu  margt  af  Serkjum.  Áður  en 
þeir  hurfu  frá  Spáni,  gjörðu  þeir  áhlaup  á  Pampelona  (í 
Navarra),  og  tóku  höndum  höfðingja  borgarinnar,  en  létu 
hann  síðan  lausan  gegn  ærnu  lausnargjaldi.  Búast  menn 
eftir  þetta  við  árásum  víkinga  á  norðurstrandir  Spánar,  og 
lætur  Alfons  konungur  III.  (866—910)  reisa  vígi  við  Oviedo 
til  varnar  gegn  þeim,  en  þeir  komu  þar  ekki  framar  um  lang- 
an  aldur*),  enda  hverfa  þeir  litlu  síðar  frá  Suður-Frakklandi, 
eins  og  áður  er  sagt,  og  leggja  yfirleitt  niður  langferðir  með 
ströndum  fram,  en  taka  að  beita  öUum  afla  sínum  á  fám 
stöðum,  og  reyna  að  leggja  þar  lönd  undir  sig,  eins  og  sjá 
má    á   því,  sem  sagt  er  hér  að  framan.  —  Mest  af  því,  sem 


1)    Norm.  II.  295—97.  2)     Sebastian  frá  Salamanca,  Krit.|Bidr. 

I.    66,    sbr.    Norm.    I.    127.  3)     Ef  til  viU  er  þetta  skiptjón   vikinga 

tvitekið,    þvi    að  Ibn-Adhúri  virðist  að  eins  geta  um  2  skip  (sjá  Norm. 

I.  96  n.  1.  Fabr.  59.  bls.).  4)    Norm.  II.  297—302. 


147 

vér  vitum  um  herferðir  vikinga  til  Spánar  og  Miðjarðarhafs 
árin  844  og  859—60),  er  haft  eftir  serkneskum  rithöfundum, 
sem  hafa  að  vísu  eigi  verið  uppi  samtíða  viðburðunum,  held- 
ur  lifað  nokkru  siðar^),  en  frasögn  þeirra  kemur  i  aðalatrið- 
unum  heim  við  spænskar  frásagnir  og  frakkneskar  árbækur 
(Prudentiuss),  það  sem  þær  ná,  en  það  er  harla  skamt.  Þó 
minnist  Prudentius  bæði  á  komu  vikinga  tii  Galh'cíu  844  og 
ferð  þeirra  til  Miðjarðarhafs  859 — 60.  Um  þá  ferð  er  og  til 
írsk  frásögn,  sem  Joh.  Steenstrup  heíir  séð,  að  er  í  nokkrum 
meginatriðum  samhljóða  suðrænu  sögunum  um  ferðina  frægu 
859—60.  En  aðalhetjur  irsku  sögunnar  eru  tveir  synir 
„Raghualls  mac.  Alhdan",  sem  fyr  var  á  minst,  oglæturhún 
þá  fara  langferð  þessa  af  ungæðisiegum  ofsa  og  löngun  til 
frægðar  og  frama,  og  getur  þess  að  eins  lauslega,  að  þeir 
hafi  herjað  á  Spáni,  en  greinir  nákvæmlega  frá  bardaga  þeirra 
í  Afriku  („Mauritania"  =  Blálandi  o:  Marokko).  Segir  svo 
frá,  að  annar  þeirra,  „Rögnvaldssona"  hafi  vaðið  gegn  liði 
Serkja  og  að  konungi  þeirra  og  höggvið  af  honum  aðra  hönd- 
ina,  hafi  nú  orðið  mannfall  mikið  bæði  af  Serkjum  og  vik- 
ingum,  en  nótt  skilið  svo  með  þeim,  að  hvorugir  höfðu  sig- 
ur  unnið.  Konungurinn,  sem  mist  hafði  höndina,  flýði  burt 
um  nóttina,  og  lagði  þá  allur  her  hans  daginn  eftir  á  flótta 
fyrir  vikingum,  en  þeir  herjuðu  landið  og  brendu,  og  tóku 
marga  (blámenn)  höndum,  er  þeir  fluttu  til  írlands  (og  seldu 
þar),  og  voru  þessir  blámenn  þar  lengi  síðan.  En  vikingar 
höfðu  beðið  mikið  mannspell  i  orustum  og  margir  drukn- 
uðu  hka  i  Njörvasundi.  Lengra  nær  sagan  ekki,  og  er  helzt 
af  henni  að  ráða,  að  „Rögnvaldssynir"  hafi  snúið  aftur  frá 
Afriku,  þvi  að  sögunni  vikur  þaðan  til  Irlands  og  áður  var 
vikið  að  heimferðnrhug  þeirra,  en  félagar  þeirra  hata  þá  hald- 
ið  ferðinni  áfram,  svo  sem  áður  er  sagt.  Um  þetta  efni  er 
ágreiningur  mikill  milli  sagnfræðinga,  og  hefir  G.  Storm  hald- 
ið  því  fram,  að  þessir  synir  „Raghnalls"  hafi  verið  frá  Nor- 
egi  (vestan  fjalls),  og  slegist  i  lið  með  dönskum  vikingum  frá 


1)  Hinn  elzti  þeirra  (Ibn-al-Coutia)  er  frá  10.  öld  (Norm.  II.  289), 
og  þykir  frásögn  hans  merkust,  en  þó  ruglar  hann  ferðunum  844  og 
859  saman,  þar  sem  um  komu  Tikinga  til  Nehur  er  að  rœða  (Norm.  I.  96). 

10* 


14S 

Frakklandi  {„Leiruvíkingum")^),  er  þeir  héldu  suður  til  Spán- 
ar  árið  859,  en  skilið  við  þá  eftir  bardagann  við  Nehur  í 
Afríku  og  haldið  norður  aftur.  Hins  vegar  heldur  Steenstrup 
og  íleiri  danskir  sagnfræðingar,  að  í  ferð  þessari  hafa  verið 
(tómur)  Danaher,  og  foringjarnir  Hásteinn  og  „Loðbrókar- 
synir",  sem  þeir  telja  sömu  menn  og  sonu  „Raghnalls"  (o: 
Ragnarssonu  loðbrókar),  og  styðjast  þeir  við  gömul  sagnarit 
frá  Norðmandí,  þeirra  Dudos  og  Vilhjálms  frá  Jumiéges,  því 
að  þessir  sagnamenn  nefna  báðir  Hástein  til  fararinnar,  og 
Vilhjálmur  bætir  því  við,  að  konungur  víkinga  haíi  verið 
fóstursonur  Hásteins,  „Björn  járnsíða  Loðbrókarson  konungs 
(Bier  costæ  ferreæ,  fiiius  regis  Lothroci").  Báðir  láta  þeir 
Hástein  ætla  að  vinna  Rómaborg,  en  taka  í  hennar  stað 
borgina  Luna,  og  hefir  þessi  saga  síðan  borist  út  til  íslands^), 
en  er  líklega  sprottin  af  sagnablendingi  hjá  Frökkum  á  10. — 
11.  öld,  er  virðast  hafa  slengt  saman  dönskum  víkingum  og 
serkneskum,  því  að  Serkir  reyndu  að  taka  Róm  árið  846  og 
unnu  Luna  849,  en  danskir  víkingar  herjuðu  um  sömu  slóð- 
ir  árið  860  og  unnu  þá  Pisa  (og  fleiri  borgir).  Björn  járn- 
síða  er  sjálfsagt  Björn  sá,  er  samtíðarrit  geta  um  á  árunum 
855 — 58  við  Signu,  og  hefir  minning  hans  haldist  lengi  þar 
um  slóðir,  en  Hásteinn  kemur  ekki  fyr  en  11  árum  síðar  en 
Björn  (866)  til  sögunnar  í  samtíðarritum,  og  er  óh'klegt  að 
hann  [haíi  verið  fósturfaðir  Bjarnar,  og  jafnvel  að  þeir  hafi 
átt  nokkuð  saman  að  sælda,  enda  þarf  það  ekki  að  vera  til 
þess,  aði  munnmæli  tengdi  þá  saman,  fremur  en  Hásteinn  og 
Gormr  enski  (Goðþormr,  „Gurmundus")  þurfa  að  hafa  átt 
annað  sameiginlegt  en  að  vera  báðir  nafnkendir  víkingahöfð- 
ingjar,  til  þess  að  þeir  yrði  að  sama  manni  í  munnmælum 
Frakka  og  munkasögum,  er  fram  liðu  stundir^).  Nú  eignar 
Dudo  Hásteini  öU  hervirki  víkinga  á  Norður-Frakklandi  áður 
en  Hrólfr  kemur  til  sögunnar,  og  er  þá  við  að  búast,  að  hann 
eigni  honum  herferðina  til  Miðjarðarhafs,  hvort  sem  Hásteinn 

1)  Þess  er  áður  getið  (111 — 12  h.  a.  fr.),  að  víkingar  hafi  horfíð 
frá  vesturströndum  Frakklands  nokkru  fyrir  860  og  eigi  komið  aftur 
fyr  en  862,  og  virðast  þeir  þá  hafa  haldið  suður  til  Spánar,  en  auð- 
vitað  gátu  vikingar  í'rá  Signu  slegist  í  förina.  2)  Krit.  Bidr.  1. 126 — 
.29,  sbr.  73-79.        3)    Krit.  Bidr.  I.  72-79. 


149 

hefir  í  raun  réttri  tekið  þátt  í  henni  eða  ekki,  en  um  það  er 
ekkert  hægt  að  fullyrða.  IJmmæli  frakkneskra  árbókai)  um 
Björn  virðast  heldur  mæla  á  móti  því,  að  hann  hafi  farið 
ferðina  til  ítah'u,  og  það  er  með  ölhi  óvíst,  að  sögusögn  Vil- 
hjálms  frá  Jumiéges  um  skipbrot  hans  við  England  eigi  nokk- 
uð  skylt  við  írsku  frásögnina  um  druknun  víkinga  á  Njörva- 
sundi,  eins  og  Steenstrup  heíir  ætlað^).  Hvernig  sem  á  mál 
þetta  er  litið,  verður  það  alla  jafna  að  teljast  vafasamt,  að 
Björn  eða  nokkur  þeirra  bræðra,  sem  kallaðir  eru  „Loðbrók- 
arsynir"  og  koma  svo  mjög  við  sögu  Englands  855 — 80,  hafi 
verið  fyrir  Miðjarðarhafsferðinni,  og  margt  sýnist  vera  á  móti 
þvi,  að  þeir  geti  verið  sömu  menn  og  synir  „Raghnalls",  sem 
írska  árbókarbrotið  nefnir^),  en  vel  gátu  síðari  munnmæli 
slengt  þeim  saman  við  þá,  eins  og  Hásteini  við  Gorm,  eða 
Hrólfi  við  Sigfröð  og  Goðröð.  Þar  sem  einn  serkneskur  rit- 
liöfundur  (Ibn-Adhári)  getur  þess,  að  víkingar  þeir,  er  fóru 
um  Miðjarðarhafið  og  áttu  vetursetu  á  Frakklandi  (við  Rón), 
hafi  verið  búnir  að  missa  (rúmlega)  40  skip  (af  60),  er  þeir 
komu  aftur  til  Spánar,  þá  er  það  eigi  tekið  fram,  að  þau 
hafi  týnst  í  ofviðri,  og  því  síður  að  það  hafi  verið  í  Njörva- 
sundi*),  heldur  hafa  sum  getað  skilist  við  meginflotann,  svo 
sem  skip  „Rögnvaldssona"  (er  írska  frásögnin  segir,  að  marg- 
ir  hafi  druknað  af  í  Njörvasundi),  en  sum  farist  með  ýmsu 
móti  á  herferðunum  um  strendur  Frakklands  og  ítah'u,  svo 
að  eigi  er  rétt  að  álykta  af  orðum  Ibn-Adháris  (eins  og  Steen- 
strup  hefir  gjört)^),  að  (meir  en)  40  skip  hafi  farist  af  flota 
víkinganna  fyrir  ofviðri  i  Njörvasundi.  Hverjir  sem  verið 
hafa  fyririiðar  Dana  á  þessari  herferð  til  Miðjarðarhafs,  þá 
lúta  flestar  h'kur  að  því,  að  „Rögnvaldssynir"  þeir,  er  Írar 
segja  frá,  hafi  verið  Norðmenn  og  komið  frá  Orkneyjum,  en 
ráðist  til  liðs  með  Dönum  með  hersveitum  sínum  og  látið 
mikið    lil    sín    íaka    um    hríð,    en  farið  síðan  sinna  ferða  og 


1)  Chron.  Fonian.,  sbr.  Norm,  TI.  384,  Krit.  Bidr.  I.  65-66.  2) 
Norm.  I.  96.  n.  2;  II.  ílOl.  n.  2,  sbr.  Krit.  Bidr.  I.  76—77,66-68.  3) 
Það  gjörir  eigi  ráð  fyrir  því,  að  þeir  eigi  neinn  bróður  á  lifi,  er  þeir 
snúa  aftur.  4)  Norm.  I,  96.  n.  1  ,  sbr.  Krit.  Bidr.  l.  66,  5)  Norm, 
II.  301. 


150 

komist  til  írlands,  en  Dariir  vitjað  Frakklands  aftur  (eða  Bre- 
tónalands),  eins  og  áður  var  sagti). 

Vér  höfum  nú  séð,  hvernig  víkingar  frá  Norðurlöndum 
hafa  sveimað  hópum  saman  víðsvegar  um  höf  og  lönd  á 
þessu  tímabili  (850—910),  haldið  uppi  stöðugum  sjóferðum 
frá  Noregi  til  Bretlandseyja  og  fundið  ókunn  lönd  í  vesturátt, 
svo  sem  (Færeyjar  og)  Island,  og  sezt  loks  að  í  ýmsum  lönd- 
um,  bygðum  og  óbygðum;  vér  höfum  séð  dæmi  til  þess, 
hvernig  herkonungar  frá  Noregi  og  Danmörku,  er  virðast  allir 
hafa  verið  sömu  ættar  (Ynglingar  eða  Skilfingar  og  Skjöld- 
ungar),  hafa  reynt  að  afla  sér  ríkis  fyrir  vestan  og  sunnan 
haf,  fyrst  á  Írlandi  og  Fríslandi  (um  840),  og  síðan  á  Skot- 
landi  og  Englandi  (um  870—90),  og  tekist  það  um  stundar- 
sakir,  en  síðar  meir  hafa  öll  þessi  ríki  gengið  úr  greipum 
þeirra  að  mestu  eða  öUu,  tyrst  Frísland  (eftir  885)  og  Skot- 
land  (að  fráteknu  Katanesi,  er  Orkneyjajarlar  hafa  haldið),  en 
þar  næst  Irland  (um  900)  og  ríkin  á  Englandi,  sem  komust 
undir  Englakonunga  um  sama  leyti  eða  litlu  síðar,  þótt  Danir 
héldust  þar  við  jafnt  eftir  sem  áður.  En  um  sama  leyti  sem 
veldi  víkinga  fer  hnignandi  í  þessum  löndum,  tekst  Hrólfi 
(RoUo),  hinum  síðasta  foringja  „hersins  mikla"  á  Frakklandi, 
að  ná  stöðugri  fótfestu  í  fylki  því  við  Signumynni,  er  síðan 
var  kallað  Norðmandí,  og  stofna  þar  handa  sér  og  niðjum 
sínum  ríki,  sem  stendur  lengi  og  meira  kveður  að  en  nokkru 
öðru  af  ríkjum  þeim,  er  víkingar  settu  á  stofn  um  þessar 
aldir  í  kristnum  löndum,  með  því  að  niðjar  víkinga  þeirra, 
er  tóku  sér  þar  bólfestu,  vinna  síðar  England  og  suðurhluta 
Itah'u  og  eiga  mikinn  þátt  í  menningu  Frakka  á  miðöldunum, 
bókmentum  þeirra  og  riddaraskap  og  krossferðum.  Danskir 
og  norskir  sagnfræðingar  nú  á  dögum  vilja  hvorir  um  sig 
eigna  sinni  þjóð  stofnun  n'kis  þessa,  en  líklegast  er,  að  í 
„hernum  mikla"  hafi  verið  menn  frá  öllum  Norðurlöndum, 
eins  og  í  her  þeim,  er  fór  síðar  með  Knúti  ríka  til  Englands, 
og  jafnvel  frá  Fríslandi  og  Englandi^),  en  þó  mest  af  Dönum, 


1)  112.  bls.  h.  a.  fr.  2)  Sbr.  Krit.  Bidr.  1. 131, 149.  216,  Depp.  220. 
Herínn  hafði  dvalið  bæði  á  Frislandi  og  Englandi,  og  nokkur  hlut 
|ians  jafnvel  komið  til  Irlands  (rétt  fyrir  880). 


151 

og  ekkert  er  á  móti  því,  að  sú  hin  forna  norræna  arfsögn 
sé  rétt  í  alla  staði,  er  telur  Hrólf  son  Rögnvalds  Mærajarls, 
og  heíir  hann  J)á  líklega  verið  náskyldur  konungum  í  Dyflinni, 
en  nokkru  fjarskyldari  Danakonungum  (sbr.  hér  að  framan). 
Það  er  svo  Htið  minst  á  Hrólf  í  ritum  samtíðarmanna,  að 
eigi  er  unt  að  sjá,  hvenær  hann  hefir  hafist  til  æðstu  valda 
með  „hernum  mikla",  en  iíklegast  er,  að  það  hafi  eigi  orðið 
fyr  en  nokkru  eftir  að  herinn  var  kominn  til  Frakklands,  ár- 
ið  897,  og  mun  hitt  vera  ýkjur  einar,  er  Dudo  og  seinui 
sagnaritarar  láta  hann  koma  fram  miklu  fyr,  enda  eigna  þeir 
honum  margt  það,  er  samtíðarrit  eigna  fyrirrennurum  hans, 
Goðröði  og  Sigfröði,  svo  sem  áður  var  tekið  frami).  Eins 
er  það  næsta  ógreinilegt  og  alt  á  reiki,  sem  frakkneskir  rit- 
höfundar  segja  um  ætt  hans  og  uppruna,  en  geta  má  nærri, 
að  hann  hafi  verið  göfugrar  ættar,  svo  mikils  sem  ættgöfgi 
var  metin  á  Norðurlöndum  í  fornöld,  og  þótt  hann  hefði  ver- 
ið  valinn  til  foringja  með  hlutkesti,  eða  af  handahófi  („forte" 
réttara  ef  til  vill  „sorte"  eins  og  Vilhjálmur  frá  Jumiéges 
kemst  að  orði),  þá  mundu  eigi  aðrir  en  göfugir  menn  hafa 
verið  í  kjöri  með  honum.  Víst  er  það  að  minsta  kosti,  að 
hann  keniur  í  stað  herkonunga  þeirra,  er  köUuðu  til  ríkis  á 
Fríslandi,  og  heldur  áfram  verki  þeirra  með  þeirri  tilbreytni, 
að  hann  stefnir  að  því  takmarki,  að  eignastríki  („á  Vallandi") 
við  Signu. 

Þá  er  að  minnast  á  herferðir  víkinga  í  Austurveg  og 
stofnun  Garðaríkis,  sem  má  með  fuUri  vissu  eigna  herkon- 
ungum  frá  Norðurlöndum,  og  þótt  óvíst  sé,  hverrar  ættar  þeir 
hafa  verið,  eru  þó  nokkrar  líkur  til,  að  þá  megi  einnig  telja 
til  Skjöldunga  og  Skilfinga  (Ynglinga).  Víkingar  frá  Norður- 
löndum  hafa  herjað  í  Austurveg  löngu  áður  en  þeir  tóku  að 
venja  komur  sínar  vestur  um  haf,  og  liggur  það  í  hlutarins 
eðli,  að  Svíar  hafi  einkum  lagt  leiðir  sínar  austur  á  bóginn, 
þar  sem  þeir  áttu  skemstan  veg  þangað.  Frá  því  er  vér 
höfum  fyrst  sögur  af,  virðast  Svíar  hafa  haft  herskip  á  floti 
í    Eystrasalti  2),    og  margir  þeirra  tekið  sér  bólfestu  á  strönd- 

1)     Krit.    Bidr.    I.  140-fi3,    sbr.    Freeman    1.    164.  2)     Tacitus 

(Germ.  44)  segir,  að  Svíar  hafi  skipafldta  og  búi  i  sjáU'u  hafinu  (Eystra- 
salti)  3:  á  ströndum  þess  og  eyjum. 


152 

um  Eistlands  og  Finnlands,  og  það  er  jafnvel  ætlun  sumra 
fræðimanna,  að  Sviar  hafi  verið  seztir  að  á  Finnlandi  á  und- 
an  Finnum,  sem  haldið  er  að  flutzt  hafi  þangað  frá  löndum 
fyrir  sunnan  og  austan  Ladoga  og  Kyrjálaboln  (finska  fló* 
ann)  á  næstu  öldum  fyrir  800.  Eins  og  áður  er  tekið  fram, 
getur  Ynglingasaga  um  austurfarir  Sviakonunga  snemma  á 
öldum,  enda  benda'fornleifar  á  það,  að  samgöngur  milliSviþjóð- 
ar  og  Finnlands  hafi  snemma  átt  sér  stað^).  Nafnið  „Sviþjóð 
hin  mikla  eða  hin  kalda"^)  visar  lika  til  hugmynda  fornmanna 
um  það,  að  löndin  i  Austurvegi  hafi  frá  alda  öðli  verið  tengd 
við  Svia.  Þá  er  hin  mikla  hreyfing  komst  á  Norðurlanda- 
þjóðir,  sem  einkennir  vikinga-öldina,  má  nærri  geta,  að  her- 
ferðir  Svia  i  Austurveg  hafi  orðið  enn  almennari  og  viðtæk- 
ari  en  áður,  enda  eru  næg  rök  til  þess,  að  Sviar  og  jafnvel 
Danir^)  hafa  herjað  i  Austurveg  um  miðja  9.  öld,  og  segir 
Rimbert  i  æfisögu  Ansgars,  að  Kúrir,  („Ghori")  hafi  fyrir  þann 
tima  lotið  Svium,  en  verið  þá  gengnir  undan  þeim,  er  Ólafr 
(I.)  Svíakonungur  fór  herferð  þangað  (um  850)*).  Sögur  vor- 
ar  segja,  að  Eirikr  Sviakonungur  Eymundarson  hafi  lagt  und- 
ir  sig  Finnland,  Kyrjálaland,  Eistland  og  Kúrland  (á  síðara 
helmingi  9.  aldar^),  en  eigi  geta  þær  um  upphaf  Garðarikis. 
Um  það  er  annars  fátt  til  frásagna  annað  en  elztu  árbækur 
Rússa,  kendar  við  Nestor  munk  í  Kijev  (Kænugarði),  er  var 
uppi  samtiða  Ara  fróða  hér  á  Islandi  (um  1056—1115)*'),  og 
setja  þær  stofnun  Garðarikis  árið  862,  en  það  ártal  mun  vera 
tekið  nokkuð  af  handahófi,  enda  er  sögn  árbókanna  um  þessa 
fornu  viðburði  ófullkomin  og  ónákvæm  og  virðist  að  nokkru 
leyti  stafa  frá  óglöggum  munnmælum  og  vera  blandin  mis- 
skilningi.  Árbækur  Nestors  láta  þá  menn  koma  „handan 
um  haf"  um  858—59,  er  kallast  „Varjagar"  (o:  Væringjar) 
eða  „Rus"  („róþs"-menn  o-  róðrarmenn)'^),  og  taka  þeirskatt 
af  ýmsum  þjóðum  i  Austurvegi  (Siöfum  og  Finnum),  en  þœr 

1)  Sbr.  0.  Montelius:  Sv.  hist.  I.  255.  2)  Hkr.  1.  k.,  Fms.  III. 
95,  XI.  414  (=  Cithia  d:  Scylhiu,  sbr.  Ncstor  (Sra).  21.  k.  (34.  bls): 
„þjóðir  í  Skýþiu  miklu").  3)  Norm.  I.  125.  4)  SRD.  I.  478. 
5)  Hkr.,  Ól.  s.  h.  81.  k.  6)  Nú  er  haldið,  að  Nestor  sé  ekki  höf- 
undur  árbóka  þessara,  heldur  amnar  samtíða  munkur  i  sama  klausir- 
inu,        7)     Finnar  kalla  Svía  enn  i  dag  þessu  nafni  (Ruotsi),  og  segir 


153 

reka  þá  skömmu  síðar  af  höndum  sér,  en  kalla  þá  jafnharð- 
an  aftur  til  að  sefa  óeirðir  og  koma  á  lögbundinni  stjórn  og 
skipulagi.  Síðan  segja  árbækurnar,  að  þrír  bræður,  Rurik 
(Hrærekr),  Sineus  (Signjútr,  Signjótr)  og  Truvor  (Þórvarðr  e. 
Þórarr?)  haíi  verið  valdir  til  fararinnar,  og  tekið  allan  þjóð- 
flokkinn  „Rus"  með  sér,  og  sezt  að  ríki  hver  í  sínum  stað 
(árið  862),  en  þeir  „Sineus"  og  Truvor"  haíi  báðir  dáið  að 
2  árum  liðnum,  og  „Rurik"  tekið  undir  sig  ríki  þeirra.  Hér 
virðist  tíminn  dreginn  of  mjög  saman^),  og  lýtur  margt  að 
því,  að  þjóðflokkurinn  „Rus"  haíi  komið  austur  fyr  en  ár- 
bækur  Neslors  segja,  og  þá  ekki  beint  frá  Svíþjóð,  heldur 
verið  búinn  að  dvelja  nokkuð  lengi  meðal  Finna  og  í  grend 
við  Slafa,  hklega  hjá  Ladoga-vatni,  þar  sem  sumir  ætla  að 
Rurik  hafi  fyrst  sezt  að^).  Þess  er  getið  í  árbókum  Frakka, 
að  sendimenn  frá  þjóð  þeirri,  er  „Ros"  nefndist,  hafi  komið 
til  Miklagarðs  (Konstantinopel)  á  dögum  Þeofíluss  keisara  (ár- 
ið  838  eða  839),  og  hafi  hann  sent  þá  til  Hlöðvers  Frakka- 
keisara,  er  komist  hafi  að  því,  að  þeir  væri  sœnskir  menn. 
Það  er  eigi  ólíklegt,  að  sendimenn  þessir  hafi  verið  frá  „Ru- 
rik",  er  árbækur  Nestors  telja  elztan  (o:  fremstan?)  bræðr- 
anna,  eða  frá  föður  hans,  og  hafi  hann  þá  átt  ríki  við  La- 
doga  \í  „Aldeigjuborg")2).  Ovíst  er,  að  þeir  „Sineus"  og 
„Truvor"  hafi  í  raun  réttri  verið  bræður  „Ruriks" ;  þeir  gátu 
eins  vel  verið  fóstbræður  hans  eða  jariar^),  eða  ef  til  viU 
hálfbræður  hans  (sammæðra  en  eigi  samfeðra),  með  því  að 
nöfn  þeirra  koma  eigi  aftur  fram  í  ættinni,  og  virðast  eigi 
heldur  hafa  tíðkast  í  konungaættum  á  Norðurlöndum.  Ár- 
bækur    Nestors    geta  þess  (þýðing  Smiths,  15.— 16.  k.,  29.— 


Vilh.  Thomsen  („Urspriing  d.  russ.  Staates"  101.  bls.),  að  það  sc  frá 
upphafi  8,  aldar  eða  jafnvel  cldra.  1)  Árbækurnar  hafa  verið  m]'óg 
fáskrúðugar    fyrst,  og  blandnar  þjóðsögum  2)     Þar    sem    konungur 

þessi  er  nefndur  „Chucanus"  (eins  og  höfðingjar  Asiuþjóða),  mœtti 
ætla,  að  það]  stafaði  frá  eíginnafni  hans,  og  hefði  hann  heitið  „Hákon, 
því  að  svo  hefir  heitið  sonarson  Hræreks,  sem  getið  er  árið  84-4.  3) 
Sbr.  „Rögnvaldr  konungr,  er  vann  Jórvík  nál.  920,  og  jarlar  hans  Skúli 
og  Ólafr",  —  Njála  (15G.  k.)  kallar  þá  Óspak  og  Bróður  félaga,  en 
Þorst.  s.  Síðu-Hallss.  telur  þá  bræður,  og  sama  er  gjört  í  írsku  riti, 
iniður  áreiðanlegu,  (N.  hist.  Tidskr.  1901,  55,  bJs.). 


154 

30.  bls.)  að  skömmu  eftir  að  Hrærekr  (Rurik)  settist  að  í 
Hólmgarði  (Novgorod),  hafi  tveir  höfðingjar  fyrir  Vœringjaliði, 
að  nafni  Oskold  (Askold  =  Höskuldr)  og  Dir  (Dýri)  ætlað  að 
fara  til  Miklagarðs,  en  tekið  þá  borgina  Kijev  (Kænugarð),  og 
sezt  þar  að  ríkjum,  og  er  h'klegast,  að  ártaHð  862  eigi  í  raun 
réttri  við  atburð,  er  þeir  unnu  Kijev,  en  865  hafi  þeir  farið  til 
Miklagarðs  (sbr.  Nestor  (Sm)  n.  22  (217.  bls.)  og  er  það  hin 
fyrsta  ferð  víkinga  frá  Norðurlöndum  þangað,  en  fáum  árum 
áður  höfðu  vikingar  farið  um  Njörvasund  (859),  og  herjað 
um  vesturhluta  Miðjarðarhafs,  og  má  vera,  að  þessi  ferð  til 
Miklagarðs  hafi  orðið  tilefni  til  þeirrar  sögu-sagnar  spænskra 
og  serkneskra  sagnaritara,  að  vikingar  að  vestan  hafi  koraist 
alt  austur  til  Grikklands  (eða  í  Grikklandshaf),  sem  vikið 
var  á  hér  að  fram  framan  (146.  bls.). 

Árið  879  segja  árbækur  Nestors,  að  Hrærekr  hafi  dáið, 
og  tók  þá  „Oleg"  (Helgi)  frændi  hans  konungdóm,  því  að 
„Igor"  (Ingvarr),  sonur  Hræreks,  var  barn  að  aldri,  en  Hræ- 
rekr  virðist  hka  hafa  átt  eldri  son,  er  látist  hafi  á  undan  föður 
sínum  og  látið  börn  eftir  sig,  því  að  árið  944  eru  nefndir 
tveir  bróðursynir  Ingvars:  „Akun"  (Hákon)  og  „Igör"  (Ing- 
varr).  Helgi  var  hinn  mesti  herkonungur  og  jók  ríki 
„Rússa"  á  alla  vegui).  Hann  vann  Kænugarð  (Kijev)  árið 
882  og  handtók  þá  Höskuld  og  Dýra  með  vélum,  lét  síðan 
drepa  þá  og  lagði  undir  sig  ríki  þeirra,  „með  því  að  þeir 
voru  hvorki  konungar  né  af  konungaættum",  og  benda  þau 
ummæli  á  það,  að  hann  hafi  sjálfur  talið  sig  og  sína  ætt- 
menn  af  konungum  komna.  Nöfnin  Hrærekr  og  Helgi  minna 
á  ætt  Haralds  hilditannar  („Hræreks  sonar  slöngvanbauga"), 
sem  sögur  vorar  tengja  bæði  við  Garðariki  og  Svíþjóð.  Ingvarr 
(Yngvarr)  var  fornt  ættnafn  hjá  Ynglingum,  og  Hákon  finst 
í  ætt  Danakonunga,  því  að  svo  er  nefndur  bróðir  Hemings 
Danakonungs  árið  811,  og  þólt  eigi  sé  hægt  að  sýna  fram 
beint  samband  milli  Danmerkur  og  Garða  á  9.  öld,  eins  og 
milli    Svíþjóðar    og    Garða,    þá   er  það  víst,  að  konungbornir 


1)  Sagan  segir,  að  á  honun)  hafi  ræzt  sú  spá,  að  hann  mundi 
hljóta  bana  af  hesti  sínura,  með  sama  hœtti  og  segir  í  fornaldarsögum 
yorum  um  Örvar-Odd  (sem  er  U)ca  látinn  verða  GarðakonuDgur), 


155 

menn  frá  Danmörku  (Goðröðarsynir  og  líklega  fleiri)  voru 
landflótta  í  Svíþjóð  um  812—13  (Einhard  A.  813)  og  gat 
einhver  þeirra  herjað  í  Austurveg  og  unniö  sér  þar  ríki.  Sé 
„Vladimir"  (Valdamarr)  og  „Volodar"  norræn  nöfn  að  upp- 
runai),  minna  þau  h'ka  helzt  á  fornkonunga  Dana  (sbr.  „Valdarr 
hinn  mildi"),  en  hins  vegar  finst  ekkert  af  þeim  nöfnum  í 
œtt  Garðakonunga,  er  ættgeng  voru  hjá  Svíakonungum  á  9. 
og  10.  öld  (Björn,  Eiríkr,  Önundr,  Ólafr,  Eymundr,  Hringr), 
og  vísar  það  til  þess,  að  það  hafi  eigi  verið  sama  ættkvíslin, 
sem  sat  að  völdum  í  Svíþjóð  og  Garðaríki  (þótt  báðar  þær 
ættkvíslir  hafi  getað  verið  af  sama  stofni  upphaflega),  heldur 
virðist  œtt  Garðakonunga  hafa  skilist  frá  hinum  sameiginlega 
œttstofni  nokkuð  löngu  áður  en  hún  komst  til  valda  í  Aust- 
urvegi,  í  seinasta  lagi  nálægt  upphafi  9.  aldar. 

Ríki  það,  er  þeir  Hrærekr  og  Helgi  komu  á  fót  í  Aust- 
urvegi,  var  kallað  í  fornöld  Garðar  eða  Garðaríki,  en  síðar 
Rússland  eða  Rússaveldi,  og  eru  fyrri  heitin  dregin  af  borg- 
um  þeim,  er  reistar  voru  viðsvegar  um  landið,  og  kallaðar 
„garðar"  (á  tungu  Slafa  „gorord",  „grad"^),  en  síðari  heitin 
stafa  frá  fólksheitinu  „Rus",  og  hefir  það  færst  yfir  á  slaf- 
nesku  meginþjóðina,  er  hinn  drotnandi  þjóðflokkur  frá  Norður- 
löndum  hvarf  inn  í,  er  stundir  liðu  fram.  A  dögum  Hræ- 
reks  hefir  ríki  hans  náð  fra  Ladoga  suður  að  Dýnu  (og  Dnípr- 
kvíslum),  og  austur  með  Volgukvíslum^),  en  eftir  dráp  þeirra 
Höskulds  og  Dýra  tók  Helgi  sér  aðsetur  í  Kænugarði  (Kijev). 
Lagði  hann  þá  enn  ýmsa  þjóðflokka  og  borgir  undir  veldi 
„Rússa",  og  fór  herferð  til  Miklagarðs  árið  907,  tók  fégjöld 
af  Grikkjum  og  gjörði  síðan  við  þá  verzlunarsamning  (911), 
en  dó  litlu  síðar  (árið  912).  Nú  voru  herkonungar  þessir 
búnir  að  setja  á  stofn  voldugt  ríki  í  Austurvegi,  þar  sem  Slaf- 
ar  höfðu  áður  verið  tvístraðir,  stjórnlausir  og  höfðingjalausir 
þjóðflokkar,  og  er  það  allmerkilegt,  að  víkingar  frá  Norður- 
löndum  hafa  um  sömu  mundir  lagt  grundvöH  til  beggja  þeirra 

1)  „Waldamar"  finst  hjá  Þióðverjum  á  8.  öld,  og  ^Valdamarus" 
hiá  Vestgotum  á  Spáni  um  lok  7.  aldar  (P.  A.  Munch.  N.  Mskr.  III.  257). 
2)  Aldeigjuborg  (við  Ladoga)  hefir  heitið  á  rússnesku  „Starygrad"  (o  : 
Gamli-garður,    sbr.    „Novgorod"  Nýi-garðr),  3)     Sbr.    0.    Morrtelius; 

Sv.  h.  I.  254, 


156 

rikja,  sem  eru  nú  á  dögum  víðlendust  í  heimi  (Bretaríkis  og 
Rússaveldis).  Mestur  hluti  hersveita  þeirra,  er  sóttu  í  Aust- 
urveg  og  komu  fótum  undir  Garðaríki,  hefir  eflaust  verið  frá 
löndum  Svía  og  Gauta  við  Eystrasalt^),  en  eigi  er  loku  fyrir 
það  skotið,  að  ýmsir  höfðingjar  frá  Danmörku  og  Noregi^) 
hafi  einnig  slegist  í  förina  austur  um  haf  með  sveitir  sínar, 
eins  og  Norðmenn  og  jafnvel  Svíar  hafa  herjað  suður  og 
vestur  um  haf  ásamt  Dönum.  I  Austurvegi  voru  Norður- 
landabúar  kallaðir  einu  nafni  •„Varjagar"  eða  „Varægar",  o: 
Væringjar  á  danska  tungu  eða  norræna.  Mun  nafn  þetta 
vera  komið  upp  í  Garðaríki  nokkru  síðar  en  hér  er  komið 
sögunni,  og  tákna  þá  menn  upphaflega,  er  komu  handan  um 
Eystrasalt  og  höfðu  fridland  hjá  frændþjóð  sinni  („Rússum") 
í  Austurvegi  (sbr.  værr,  væri  á  norrænu,  „wærgenga"  hjá 
Forn-Englum,  „weregang"  hjá  Langbörðum,  sem  hvorttveggja 
táknar  skjólstæðing,  komumann  sem  friðar  nýtur^),  en  síð- 
an  er  það  haft  um  alla  þá,  sem  eiga  heima  á  Norðurlöndum, 
og  árbækur  Nestors  telja  meðal  Væringja:  Svía,  Norðmenn, 
„Angliana"  (o:  Dani  á  Englandi)  og  Gauta  („Gota").  í  sög- 
um  vorum  eru  þeir  hermenn  frá  Norðurlöndum  kallaðir  Vær- 
ingjar,  er  fóru  austur  (með  friði)  og  gengu  á  mála  í  (Garða- 
ríki  og)  Miklagarði  (hjá  stólkonunginum  o:  Grikkjakeisara). 
A  þessu  tímabili,  er  vér  höfum  nú  litið  yfir  og  kallað 
landnámatíðina,  er  uppgangur  víkinganna  mestur.  Voldug- 
ustu  ríkjum  Norðurálfunnar  stendur  hin  mesta  ógn  af  þeim, 
og  þeir  mega  heita  einvaldir  á  sjónum  fyrir  norðan  og  vest- 
an  heimsálfuna,  þeir  finna  þar  ný  lönd  og  nema,  og  í  Aust- 
urvegi  leggja  þeir  undir  sig  lönd  og  lýði  nálega  alt  suður  að 

1)  Pað  þykir  lueðal  annars  mega  ráða  af  einkennilegum  manna- 
nöfnum  i  elztu  sögum  Rússa,  sem  sýnast  einkum  vísa  til  Upplands,  Suður- 
mannalands  og  Eystra-Gautlands  (V.  Thomsen :  U.  R.  St.  75.  bls.  o. 
s.  frv.).  —  2)  Líkur  eru  til  þess,  að  sagan  um  liflát  Höskulds  og 
Dýra  sé  heimfærð  til  sögu  „Loðbrókarsona",  þar  sem  um  fall  „Hvit- 
serks"  i  Austurvegi  er  að  ræða  (Norm.  L  120 — 25,  Krit.  B.  L  94^—95),  enda 
má  vel  vera,  að  Höskuldr  hafi  verið  frá  Noregi  (austan  fjalls),  því  að- 
þar  virðist  Höskulds-nafnið  einkum  hafa  átt  heima  (Safn  L  404),  og  lá 
þá  eigi  íjarri,  að  tengja  sögu  hans  við  sagnaflokkinn  um  „Ragnar  loð. 
brók  og  sonu  hans  (Sbr. :  Munch :  R  M.  IIL  155).  3)  Sjá  U.  R, 
St.  124—27. 


157 

Svartahafii),  og  komast  jafnvel  út~til  Miklagarðs  og  taka  þar 
skatt  af  stólkonunginum.  Við  lok  tímabilsins  eru  þeir  búnir 
að  setja  á  stofn  víðlent  og  voldugt  ríki  í  Austurvegi,  og 
drotna  þur  yfir  hinum  slafnesku  og  finsku  frumbyggjum ;  þeir 
eru  seztir  að  á  norðurströnd  Frakklands,  og  búnir  að  brjóta 
undir  sig  þjóð  þá,  er  var  þar  fyrir  og  átti  kyn  sitt  að  rekja 
bæði  til  Galla,  Rómverja  og  Germana,  þeir  eru  enn  fremur 
búnir  að  taka  sér  bólfestu  á  Englandi,  og  reyna  þar  að  verj- 
ast  hinu  vaxandi  veldi  Englakonunga.  Island  er  að  mestu 
numið,  og  í  eyjunum  norður  og  vestur  af  Skotlandi  hafa  vík- 
ingar  sezt  að  og  rekið  þaðan  hernað  víðsvegar  um  Bretlands- 
eyjar  og  jafnvel  suður  til  Frakklands.  Hinn  mikli  fólksstraum- 
ur  vestur  um  haf  er  nú  farinn  að  sjatna,  en  í  eyjum  þess- 
um  er  enn  sem  fyr  „víkingabæli",  og  Orkneyjajarlar  halda 
yfirráðum  sínum  yfir  nyrzta  hluta  Skotlands,  Norðmenn  eru 
að  vísu  búnir  að  missa  völd  í  Dyflinni,  og  sveima  nú  kon- 
ungar  þeirra  sem  vikingar  umhverfis  strendur  Skotlands  og 
suður  til    Frakklands,  en  rétta    hlut  sinn    aítur  innan  skams. 


C.    Áusturfara-tíðin  (910-980). 

Straumhvörf   í  víkingaferðum.      Viðreisn    Danaveldis    og 

upphaf  Austmannaríkja  á  ýmsum  stöðum. 

Þú  frjálsra  bænda  frækin  öld 
þín  fremd  er  stór. 

Friðþjófssaga  Tegnérs. 

Nú  má  telja,  að  nýtt  tímabil  hefjist  í  sögu  víkinganna, 
og  köllum  vér  það  austurfara-  eða  straumhvarfa-tíðina,  því 
að  þá  kveður  lítið  að  framsókn  víkinga  fyrir  vestan  haf  hjá 
því  sem  áður  var,  þótt  þeir  rétti  að  miklu  leyti  hlut  sinn  á 
írlandi  og  um  stundarsakir  á  Norðimbralandi,  en  aftur  taka 
nú  víkingar  af  ýmsum  löndum  að  sækja  í  Austurveg  (og  gjör- 
ast  þar  Væringjar),  enda  ber  nú  orðið  yfirleitt  meira  en  áð- 
ur  á  höfðingjum    þeim,    er    sitja    að  löndum    og  efla  riki  sín 

1)    Neslor  21.  k.     í  herför  Helga  907  er  getið  liðsmanna  frá  þjóð- 
flokki,  er  bjó  við  Dnéshr  og  Duná  (sbr.  Nestor  9.  og  19.  k.). 


158 

heima.  Nú  fara  víkingjahöfðingjar  að  berjast  á  sjó  hver  við 
annan,  en  áður  virðast  þeir  nær  eingöngu  hafa  notað  skipin 
tii  að  flytja  lið  sitt  úr  einum  stað  í  annani).  Þess  er  áður 
getið,  að  Helgi  (Oleg)  Garðakonungur  var  búinn  að  koma 
fótum  undir  hið  víðlenda  Garðaríki,  og  að  Hrólfr  (Rollo)  var 
seztur  að  í  Norðmandí  með  liðsmenn  sína,  en  á  þessu  tíma- 
bil  staðfestast  ríki  þessi  og  styrkjast;  víkingarnir  taka  smám- 
saman  upp  nýja  siði,  er  þeir  retma  saman  við  þjóðir  þær, 
sem  þeir  höfðu  undir  sig  iagt,  og  menning  kristinna  þjóða  fer 
að  r^ðja  sér  tii  rúms  hjá  þeim.  Englakonungar  halda  áfram 
að  auka  ríki  sitt  í  Danalögum  og  fá  Dani  á  Englandi  til  að 
samþýðast  við  ensku  þjóðina.  Á  Norðurlöndum  fer  líka  að 
komast  á  föst  ríkjaskipun.  I  Noregi  hafði  Haraldr  hinn  hár- 
fagri  gjörst  einvaldur  eftir  Hafrsfjarðarorustu  (872),  og  þótt 
rikið  skiftist  aftur  meðal  niðja  hans,  hélzt  þá  skoðun  sú  í 
landinu,  að  allur  Noregur  ætti  í  rauninni  að  vera  eitt  ríki 
eða  lúta  einum  yfirkonungi  af  ætt  Haralds.  í  Danmörku 
hafði  Hárekr  konungur  Goðröðarson  verið  einvaldur  um  miðja 
9.  öld,  en  eftir  daga  hans  virðist  ríkið  hafa  stundum  komið 
í  frændaskifti^),  ýmsir  af  konungsættinni  farið  herferðir  til 
annara  landa  (svo  sem  „Gonnr  enski"  —  og  ef  til  vill  Hörða- 
Knútr  og  Eiríkr  —  til  Englands,  Goðröðr,  Sigfröðr  o.  fl.  til 
meginlandsins),  og  sænskir  höfðingjar  hins  vegar  gengið  á 
Danaveldi  (um  880— ðOO),  lagt  það  eða  nokkurn  hluta  þess 
undir  sig  og  setið  þar  nokkuð  lengi  að  völdum  (Ólafr  Svia- 
konungur  og  niðjar  hans,  síðast  þeir  feðgar  Gnúpa  og  Sig- 
tryggr).  Má  vera,  að  þessir  sænsku  herkonungar  haíi  orðið 
að  flýja  land  fyrir  einvaldskonungum  Svía,  svo  sem  Eiríki 
Eymundarsyni  eða  Birni   syni   hans,    en  saga  Svía  á  þessum 

1)  Eigi  þykir  fult  mark  á  því  takandi,  sem  segir  i  upphafi  Grett. 
um  sjóorustur  Önundar  tréfóts  fyrir  vestan  haf  (sbr.  F.  J.  Litt,  hist.  II. 
750),  en  úr  Noregi  höfum  vér  sannar  sögur  um  sjóorustur  Haralds 
hárfagra  nálægt  870.  Sbr.  Norm.  I.  íii65.  2)  Svo  hafði  hka  verið 
fyr  á  öldinni  (Ragnfröðr  og  Haraldr  812—13,  Goðröðarsynir  (4)  813—19 
og  eftir  það  2  ásamt  Haraldi  um  hríð).  Siðan  skifti  Hárekr  II.  riki 
með  Hræreki  857,  og  Sigfröðr  og  Hálfdán  (873)  virðast  hafa  skift  Dana- 
veldi  með  sér  (Krit.  Bidr.  I.  42).  Sama  gat  borið  til  i  Sviaveldi  (sbr. 
Herv.  XVI),  þótt  æfi  Ansgars  bendi  þar  til  eins  rikis  á  9.  öld  (sbr. 
Tím.  Bmf.  X.  121—37). 


159 

öldum  er  svo  óljós,  að  ekkert  verður  sagt  með  vissu  um 
þetta.  Þó  má  telja  það  víst,  að  Svíar  og  Gautar  hafi  oftast 
lotið  einum  konungi  um  þessar  mundir,  og  þar  i  landi  haíi 
eigi  komist  eins  mikið  los  á  ríkið  og  konungserfðirnar  eins 
og  í  Danmörku  á  síðari  hluta  9.  aldar. 

Nú  er  fullfjarað  út  frá  Norðurlöndum,  og  farið  aftur  að 
falla  að.  Nú  fara  sumir  herkonungar,  er  dvalið  hafa  utan- 
lands,  að  snúa  aftur  til  Norðurlanda  og  brjótast  þar  til  ríkis, 
h'kt  og  þeir  gjörðu  síðar  í  Noregi  Olafr  Tryggvason  og  Olafr 
Haraldsson.  Svo  virðist  sem  Hörða-Knútr  og  Gormr  „heimski", 
sonur  hans,  hafi  komið  frá  Englandi  og  aflað  sér  ríkis  í  Dan- 
mörku  (nálægt  900),  og  tókst  þeim  frændum  loks  að  ná  þar 
einveldi  og  rýma  burt  hinni  sænsku  konungsætt  (um  940). 
Saxi  segir,  að  „Gormr  enski"  hafi  eignast  Danmörku,  en 
mist  aftur  á  móti  ríki  sitt  á  Englandi,  og  mun  sú  tilhæfa  til 
þessarar  sagnar,  að  ættmenn  hans  hafi  eflst  til  ríkis  í  Dan- 
mörku  frá  Norðimbralandi,  en  það  land  gengið  úr  greipum 
þeirra,  er  þeir  hurfu  þaðan.  Víst  er  það  að  minsta  kosti, 
að  norrænir  herkonungar  af  ætt  Ivars  í  Dyflinni  ná  völdum 
á  Norðimbralandi  skömmu  eftir  aldamótin  900.  Þess  er  get- 
ið  í  enskum  árbókum,  að  Rögnvaldur  konungur  hafi  komið 
með  miklu  skipaliði  til  Norðimbralands  fyrir  árið  913i),  lagt 
undir  sig  land  St.  Guthberts  (milli  Wear  og  Tyne)  og  sett 
yfir  það  jarla  sína  Skúla  og  Ólaf  böll.  Síðar  er  þess  getið, 
að  Rögnvaldr  hafi  unnið  Jórvík,  höfuðstað  Norðimbralands 
(likl.  918—19),  og  921  geta  írskar  árbækur  (Ann.  Ult.)  um 
lát  hans.  Þar  er  hann  tahnn  ívars  ættar  og  konungur  Norð- 
manna  og  Dana  („ri  Fiungall  &  Dubgall"^).  Þessi  herkon- 
ungur  virðist  vera  sami  maður  og  Pögnvaldr,  sonarsonur 
Ivars,  er  kemur  með  Danaliði  („ri  Dubhgall")  til  Waterford 
á  írlandi  um  914,  og  gjörist  þá  forkólfur  víkingaferðar  til 
írlands  ásamt  Óttari  jarli.  Sama  ár  (914)  áRögnvaldr  „son- 
ur  Ivars"  orustu  við  Bárð  Óttarsson  á  sjó  við  Öngulsey  (Ang- 
lesey)  og  fellur  Bárðr  og  flest  lið  hans.     Annars  er  ýmislegt 

1)  „meðan  Cutheard  var  biskup  í  Durham"  C899-913.  Krit,  Bidr. 
1.  172,  900-915.  Norm.  III.  23).  2)  Norm.  III.  18-25,  sbr.  Kr.  B. 
I.  172.  Ártöl  eru  á  reiki  í  ensku  árbókunum  um  913  —  23  (Norm.  III. 
6.  21.)  og  sumstaðar  sett  3 — 4  árum  fyr  en  skyldi. 


160 

óljóst  og  vafasamt  um  herferðir  þeirra  Rögnvalds  og  Oltars 
og  samband  þeirra,  en  með  þeim  hefst  nýtt  tímabil  í  sögu 
víkinga  við  Bretlandseyjar,  og  ber  nú  meira  á  Norðmönnum 
á  Englandi  en  áður. 

Óttar  jarl  (f  918)  er  talinn  sonur  „Jargna"  („Jargna"  o: 
Járnknés)  og  haldinn  sami  maður  og  Ottar  „Járnknés-son", 
sem  getið  er  i  írskum  árbókum  883  (h.  a.  f.  80.  bls.),  en  hafi 
svo  verið,  hefir  hann  verið  orðinn  gamali  maður  (nær  sjð- 
tugur),  er  hann  féll,  og  má  gela  þess  til,  að  hann  hafi  verið 
t.  d.  sonarsonur  „Járnknés"  þess,  er  féll  á  Írlandi  fyrir  Dön- 
um  árið  851—52,  Virðist  hann  hafa  verið  Norðmaður  frá 
írlandi,  og  haft  snemma  á  10.  öld  stöðvar  sínar  fyrir  sunn- 
an  haf  (við  Leiru  eða  í  Bretónalandii).  Hann  kemur  með 
miklum  skipafiota  (100  skipa  að  sumra  sögn)  sunnan  að  Ír- 
landi,  undir  eins  og  Rögnvaldr  eða  litlu  síðar  (915),  og  fjölg- 
ar  þá  víkingum  óðum  þar  í  landi.  Síðan  er  getið  um  her- 
för  hans  og  Hróalds  jarls  (er  sumir  kalla  „hinn  rauða^)  til 
Bristolflóa  og  árinnar  Severn  árið  915,  hvort  sem  það  er 
sama  herförin,  sem  írsk  rit  virðast  heimfæra  til  ársins  911, 
og  segja,  að  bæði  Danir  og  Norðmenn  hafi  tekið  þátt  i,  og 
gjört  að  konungi  sínum  Sigtrygg,  sonarson  Ívars^).  Þessi 
konungur  veiktist  og  dó  meðan  á  herförinni  stóð.  en  víking- 
ar  biðu  lægra  hlut  fyrir  Englum  og  féll  margt  af  þeim,  þar 
á  meðal  Hróaldr  jarl  og  „Geoicil"  (Jótkell  eða  Jólgeirr  ?)^), 
bróðir  Óttars  jarls,  en  Óttarr  hélt  þaðan  til  Waterford  og  sett- 
ist  í  þá  borg.  Það  er  tekið  fram  í  góðum  heimildarritum,  að 
þeir  Óttar  og  Hróaldr  hafi  komið  „frá  Lidurccum"  o:  sunn- 
an  um  sæ  frá  Bretónalandi  (Bretagne)  eða  Valllandi,  og  enski 
sagnaritarinn  Florentius  frá  Worcester  bætir  því  við,  að  þetta 
hafi  verið  sömu  víkingarnir,  sem  horfið  höfðu  frá  Englandi 
fyrir  19  árum  (896),  eða  með  öðrum  orðum  nokkur  hluti 
„mikla  hersins".  Storm  hyggur,  að  þetta  sé  aðeins  tilgáta 
Florentíuss,  og  vill  halda  því  fram,  að  vikingar  þeir,  er  unnu 

1)  Krit.  Bidr.  I.  137.  2)  Norm.  III.  56—58,  sbr.  35-36  og  Krit. 
Bidr.  1.  137.  3)  Nær  er  að  halda,  að  „Hulcius''  —  12.  aldar  nafn 
é  einum  frœnda  Hrólfs  Rúðujarls  —  sé  frakkknesk  afbökun  úr  þessu 
heiti,  en  úr  Hundeus  (»:  Huncdeus),  eins  og  Steenstrup  hefir  haldið 
fram  (sbr.  Norm.  I.  158—9  og  Krit.  Bidr.  I.  188). 


161 

strandborgir  á  írlandi  árin  915 — 920,  hafi  komið  frá  Orkn* 
eyjum  og  Suðureyjum^).  En  flestar  líkur  lúta  að  því,  að 
þeir  haíi  komið  sunnan  um  sæ,  frá  Frakklandi  og  Bretóna- 
landi,  og  verið  einn  hluti  af  „mikla  hernum",  eins  og  Flor- 
entíus  segir^). 

Það  sýnist  fyrst  og  tremst  óiíklegt,  að  mikh'r  herflokkar 
haíi  komið  frá  öðrum  eins  smálöndum  og  eyjunum  við  Skot- 
land,  eða  dvalið  þar  að  staðaldri,  en  vel  má  vera,  að  víking- 
ar  þessir  hafi  haft  þar  friðland,  er  þeir  voru  á  sveimi  um- 
hveríis  strendur  Irlands  og  Skotlands. 

Þá  er  það  og  eftirtektarvert,  að  fyrstu  skipaflotarnir,  sem 
til  Irlands  halda  árið  914  og  næstu  ár  eftir,  koma  sunnan 
ad  landinu,  til  Waterford  og  ýmissa  staða  í  Munster.  Vík- 
ingar  þessir  virðast  vera  bæði  Danir  (Dubhgall)  og  Norð- 
menn^),  enda  koma  menn  af  báðum  þessum  þjóðum  fram  á 
Norðimbralandi  og  á  landamærum  Vestur-Bretlands  (Wales) 
við  Severn  um  sömu  mundir*).  Tvívegis  er  þess  getið  í  ensk- 
um  árbókum  (A.  S.  Chron.)  að  þeir  hafi  komið  „sunnan  frá 
Lidwiccum".  Bendir  það  hka  til  þess,  að  Norðmenn  haíi  þá 
herjað  fyrir  sunnan  sæ  ásamt  (Dönum^). 

Enn  fremur  virðast  síðari  frásagnir  á  írlandi')  tengja 
þessar  víkingaferðir  við  Norðmandí,  er  þær  láta  hermenn  það- 
an  taka  þátt  í  þeim,  svo  sem  S.  Bugge  heíir  sýnt  fram  á, 
og  jafnvel  bent  á  líkur  til  þess,  að  Hrólfr  (Rollo  =  Rodla) 
er  vann  Norðmandí,  hafi  bendlast  við  þær  í  sögusögn  Ira 
eða  Norðmanna  á  Írlandi,  er  fram  liðu  stundir'^). 

Það  er  líka  í  alla  staði  eðlilegt  og  samkvæmt  öðru,  sem 
vér  vitum  um  alferli  „hersins  mikla",  að  eigi  hafi  allir  vík- 
ingar  þeir,  er  Hrólfi  fylgdu  og  fengu  bygðarleyfi  „á  Valilandi" 
911 — 12,  sezt  þegar  í  stað  í  kyrsæti,  fremur  en  allir  hðs- 
menn  Gorms  enska  á  Austur-ÖngU  um  880,  heldur  hafi  ýms- 
ir  fremur  kosið  að  halda   áfram    háttum    víkinga,   hvarfla  úr 

1)  Krit.  Bidr.  I.  191,  sbr.  171-72.  2)  Norm.  III.  58.  n.  1. 
3)  Norm.  III.  57.  n.  1.  4)  Norm.  III.  35—36,  Krit.  Bidr.  I.  137. 
6)  Sbr.  það  sem  sagt  er  hér  að  framan  um  Hrólf  (Rollo)  og  Hánþjóf 
(Huncdeus).  6)  í  „Cogadh  Gaedhel  re  Gallaibh"  o:  Landvörn  íra 
(Trá  11.  öld  með  síðari  viðaukum).  7)  Norsk  Sagafortœlling  i  Ir* 
land  (N.  hist.  Tidskr.  1901):    20-^52  bls. 

U 


m 

einum  stað  í  annan  og  lifa  af  herskap  og  ránum.  Sumir 
hafa  líklega  leitað  fornra  stöðva  víkinga  við  Leiru,  og  reynt 
síðan  að  ná  þar  staðfestu,  en  aðrir  haldið  norður  til  Bret- 
landseyja,  og  því  hefjast  þar  aftur  víkingaferðir  í  algleymingi 
á  öðrum  áratugi  tíundu  aldarinnari). 

Loks  er  þess  að  geta,  að  Játvarðr  Englakonungur  (901  — 
924)  dró  saman  skipalið  (um  100  skipa)  við  Ermarsund  (í 
Kent)  árið  911,  og  má  ætla,  að  hann  hafi  þá  búist  við  árás- 
um  af  víkingum  frá  Frakklandi,  en  Danir  á  Norðimbralandi 
sættu  þessu  færi  til  að  ráðast  á  ríki  hans,  og  herjuðu  við 
Severn  og  víðar,  unz  þeir  biðu  ósigur  við  lettenhall  og 
Wednesfield  (Óðinsvöll)  5.  d.  ágústm.  911.  Féll  þar  margt 
af  þeim,  og  eru  nafngreindir  2  konungar:  „Eowils"  (Auð« 
gisl?)  og  Hálfdan,  2  jarlar:  Óttarr  og  Skurfa,  og  Shöldar: 
„Othulf"  (Auðúlfr),  „Benesing"  (líklega  viðurnefni,  eins  og 
Skurfa,  sbr.  „bensíkr"),  Ólafr  svarti,  „Thurferth"  (Þórröðr  = 
Þórðr),  „Osferth  Hlytte"  (Ásröðr  litli?),  „Gudferth"  (Goðröðr), 
„Agmond"  (Ögmundr)  og  „Gudferth"  (Goðröðr)^).  Höldar 
virðast  annars  hafa  að  eins  átt  heima  í  Noregi,  og  voru  svo 
nefndir  óðalsbændur  þar  í  landi,  en  fyrir  vestan  haf  mun 
þeirra  vera  fyrst  getið  í  orustu  905  (h.  a.  fr.  109.  bls.),  og 
má  geta  þess  til,  að  þar  hafi  hinir  lægri  eða  yngri  liðsfor- 
ingjar  verið  kallaðir  „höldar".  Heiti  þetta  virðist  samt  kom- 
ið  frá  Noregi  og  benda  til  Norðmanna  í  víkingahernura^). 
Sé  það  rétt  hermt,  að  Óttarr  hafi  komið  til  Bretlands  árið  910, 
og  víkingar,  sem  komu  sunnan  um  sæ  („frá  Lidwiccum"), 
herjað  sama  árið  við  Severn,  þá  hefir  sá  víkingaher  eða  leif- 
ar  hans  getað  slegist  í  lið  með  Norðimbrum  og  beðið  ósigur 
með  þeim  árið  911),  þar  sem  getið  er  um  fall  Ottars  jarls 
(á  Óðinsvelli)*). 

En  hvort  sem  sá  Óttarr  jarl,  er  féll  árið  911,  hefir  kom- 
ið  sunnan  um  sæ  eða  verið  (danskur)  höfðingi  frá  Norðimbra- 

1)  Sbr.  Krit.  Bidr.  I.  72  og  136-7.  2)  Norm.  III.  34-35. 
Eftir  nöfnunum  að  dœma  þurfa  höldar  þessir  eigi  fremur  að  yera 
Norðmenn  en  Danir.  Goðröðar-nafnið  bendir  helzt  til  konungborinna 
manna,  og  í  Noregi  virðist  það  eingöugu  hafa  tíðkast  i  œtt  Haralds 
hárfugra  (sbr.  Sv.  hist.  Tidskr.  1896:  241—2).  3)  Sbr.  Norra.  I- 
62,  282  0.  s.  frv.        4)    Sbr.  Krit.  Bidr.  I.  137    og  Norm.  III.  35-6. 


163 

landi,  þá  er  síðar  getið  um  annan  Ottar  jarl,  sem  kom  með 
Hróaldi  („frá  Lidwiccum")  til  Severn  árið  915,  tók  siðan 
Waterford  á  írlandi  og  fór  eftir  það  (árið  918)  herför  ti! 
Skotlands,  ásamt  Ásúlfi  krákubein  („Osulf  Cracabain")  og 
nokkrum  konungssonum  af  ætt  Ivars  í  Dyflinni,  og  eru  nafn- 
greindir  Goðröðr,  sonarsonur  Ivars,  og  Rögnvaldr,  sem  þá  er 
talinn  jarl  (í  írskum  árbókum)i),  og  er  því  ekki  alveg  víst, 
að  hann  sé  sami  maður  og  Rögnvaldr,  konungr  á  Norðimbra- 
landi,  þótt  það  sýnist  reyndar  líklegast,  þar  sem  víkingar  þess- 
ir  koma  til  (austurstranda)  Skotlands  frá  nyrzta  hluta  Norð- 
imbralands  (Bernikju),  og  hafa  lent  enn  sunnar  (í  Deir,  þar 
sem  Rögnvaldr  náði  síðar  ríki).  Þeir  hafa  að  líkindum  siglt 
þangað  frá  írlandi  umhverfis  Skotland^).  Jarlinn  í  Bernikju 
(Ealdred)  flýði  fyrir  þeim  til  Konstantíns  (III.)  Skotakonungs. 
Þeir  tóku  Dunblane  á  Skotlandi  (fyrir  innan  Forth-fjörð),  en 
áttu  síðan  harða  orustu  við  Skota  (og  Engla)  austur  við  sjó 
fyrir  sunnan  fjörðinn  (við  Tynemoor).  Skiftist  vikingaherinn 
þar  í  ^órar  sveilir  eða  fylkingar,  og  var  Goðröðr  fyrir  einni, 
jarlarnir  Óttarr  og  Ásúlfr  fyrir  annari,  „ungu  konungarnir" 
fyrir  hinni  þriðju,  og  Rögnvaldr  fyrir  hinni  fjórðu,  og  var 
hún  öflugust,  en  tók  ekki  þátt  í  bardaganum,  fyr  en  hann 
hallaðist  á  víkinga,  en  þá  kom  hún  Skotum  i  opna  skjöldu 
og  vann  þeim  mikið  tjón.  Nótt  sleit  orustunni,  og  þóttust 
Skotar  hafa  sigrað,  enda  var  Ottarr  jarl  (Járnknés-son)  fall- 
inn  og  margt  manna  með  honum,  og  virðist  víkingum  eigi 
hafa  orðið  þar  meira  ágengt^).  Steenstrup  heldur,  að  Rögn- 
valdr  hafi  haldið  þaðan  aftur  til  Norðimbralands  og  unnið 
þá  Jórvík  (um  911*),  en  Storm  ætlar,  að  Rögnvaldr  sá,  er 
barðist  á  Skotlandi,  sé  sami  maðr  og  Rögnvaldr  („Raginold- 
us"),  er  var  fyrirliði  Leiruvíkinga  á  Frakklandi  árin  923—25, 
herjaði  þar  viða  og  dó  seinast  í  Rúðuborg^).  Auðvitað  hefir 
sá  vikingahöfðingi  verið  annar  maður  en  Rögnvaldr  konungr 
í  Jórvík,  sem  írskar    árbœkur  telja  látinn  921,  svo  að  hér  er 

1)  Simeon  frá  Durham  kallar  hann  þó  konung  („Reingwald  rex 
et  Oter  comes  et  Osurel  Crocabom",  Norm,  III.  13,  og  virðist  hann  eiga 
við  sama  mann,  er  hann  lælur  „rex  Inguald"  o  :  „rex  Reinguald**  taka 
Jórvik  919  (Norm.  III.  23).  2)  Sbr.  Norm.  III.  14.  3)  Norm.  III- 
18—16  og  58—59.        4)    Norm.  III.  18—25  og  14.     5)    Krit.  Bidr.  I.  138. 

n* 


164 

vafalaust  um  tvo  samtíða  Rögnvalda  að  ræða,  er  hafa  líklega 
báðir  verið  af  ætt  Ívars  í  Dyflinni,  og  legið  báðir  í  hernaði 
um  Bretlandseyjar  og  Frakkland.  Þeir  frændur  (niðjar  Ivars) 
hafa  að  h'kindum  hafst  við  á  ýmsum  stöðuni  (í  „útilegu",  eins 
og  Eiríkr  blóðöx  síðar)  og  virðast  hafa  reynt  að  brjótast  til 
valda  bæði  á  Norðimbralandi,  Bretlandi  (Wales,  Gumberlandi 
og  Westmorelandi),  Skotlandi,  Irlandi  og  Vestur-Frakklandi. 
Þess  er  áður  getið  um  Ingimund,  foringja  Norðmanna  þeirra, 
er  urðu  að  flýja  fi*á  Dyflinni  eftir  aldamótin  900,  að  hann 
reyndi  að  vinna  borg  á  Englandi  vestanverðu  (Chester)i),  og 
síðan  er  getið  um  hernað  víkinga  um  sömu  slóðir,  og  jafn* 
framt  árásir  þeirra  á  ríki  Norður-Breta  (í  Strath  clyde,  vest- 
anvert  á  Skotiandi),  og  samtök  Engla,  Skota  og  Breta  gegn 
víkingum^).  Má  því  nærri  geta,  að  h'ka  hafi  verið  herskátt  í 
löndum  þeim,  er  lágu  á  milli  þessara  víkingastöðva,  svo  sem 
Galloway,  Gumberland  og  Vestmoreland,  enda  kemur  það  síð- 
ar  fram,  að  þangað  hafa  víkingar  sókt  hópnm  saman,  og  er 
iafnvei  líklegt,  að  þeir  hafi  sett  þar  á  stofn  ýms  smáríki,  líkt 
og  á  Irlandi  á  10.  öld,  sem  síðar  verður  á  minst. 

Af  þessu  má  sjá,  að  þeir  Rögnvaldr  og  Öttarr  niega 
teljast  frumherjar  víkinga  við  Bretlandseyjar  snemma  á  10. 
öld.  Þeir  koma  báðir  sunnan  um  sæ,  og  fylgir  Óttarr  bæði 
Sigtryggi  konungi  á  herför  til  Severn  og  siðan  Rögnvaldi  og 
fleirum  af  niðjum  ívars  til  Skotlands  (918).  Hafi  svo  verið, 
sem  fyr  var  til  getið  (h.  a.  fr.  130.  bls.),  að  skipalið  ívars- 
sona,  er  kom  til  Irlands  árið  888,  hafi  verið  deild  af  „mikla 
hernum",  er  setið  hafði  um  París^),  þá  er  skiljanlegt,  að  þeir 
frændur  hafi  eftir  það  hafst  við  öðru  hvoru  fyrir  sunnan  sæ, 
og  fengið  þaðan  Hðsafla  til  að  vinna  aftur  ríki  feðra  sinna  á 
Irlandi  og  leggja  fleÍTÍ  lönd  undir  sig,  ef  færi  gæfist. 


1)  Siðar  meir  virðist  Chester  teljast  til  Austmannaborga  á  Eng- 
landi,  þvi  að  bœði  voru  þar  lögmenn  (Norm.  IV.  196),  eins  og  i  þeim 
borgum  fleirum,  enda  er  Þingvöllur  (Thingwall)  i  Cheshire  (Norm.  IV. 
79)  órœkt  merki  um  Austmannnabygð  þar  og  er  það  „skiri"  sumstað- 
ar  talið  með  Danalögura  (Norm.  IV.  36—37).  2)  Norm.  III.  59—62. 
„Tinwald"  við  Dunfries  er  vottur  um  bygð  Austmanna,  sem  önnur  slik 
örnefni.  3)  Steenstrup  ætlar  (Norm.  I.  280.),  að  til  vikingahersins 
haíi  streymt  mikið  lið  frá  nýlendum  vikinganna.  H  — Sl 


165 

Nokkrar  líkur  virðast  vera  til  þess,  að  Járnknés-ættin 
hafi  lengi  fylgt  ættmönnum  Ivars  sem  jarlar  þeirra,  og  mætti 
œtla,  að  Bárðr  sá,  er  mest  kveður  að  í  Dyflinni  eftir  lát 
ívars  (873)  haíi  verið  einn  af  ætt  Járnknés  (f  852),  enn  frem- 
ur  „Gluniarainn"  [o :  Járnkné),  sem  er  fyrirliði  Norðmanna 
frá  Dyílinni  895,  og  ef  til  vill  Ingimundr,  sem  fyr  er  nefnd- 
ur^).  Bárðr  Óttarsson,  er  féll  við  Ongulsey  914,  er  líklegur 
til  að  vera  sömu  œttar,  þótt  það  mæli  heldur  á  móti  því,  að 
hann  berst  við  Rögnvaid  „ívarsson"  og  fellur  fyrir  honum, 
en  þess  ber  hins  vegar  að  gæta,  að  ættmenn  Ivars  hafa 
stundum  borist  sjálfir  á  banaspjót^),  og  Ottari  „Járnknés"syni 
er  bæði  eignað  víg  bróðursonar  ívars  883,  og  bandalag  með 
niðjum  Ivars  915  og  918.  Vera  má,  að  Rögnvaldr  sá,  er 
barðist  við  Öngulsey  914,  sé  annar  maður  en  sá,  er  barðist 
á  Skotlandi  918,  (og  tók  síðan  Jórvík),  en  ef  til  vill  sami 
maður  og  Rögnvaldr  fyrirliði  Leiruvíkinga  923—25,  og  hafi 
óttarr  jarl  aldrei  verið  í  liði  hans.  En  hvað  sem  þessu  líð- 
ur,  þá  er  niðja  ívars  víða  getið  í  hernaði  um  Bretlandseyjar 
á  öðrum  áratugi  10.  aldar,  og  ná  þeir  þá  föstum  tökum  á 
Norðimbralandi  og  nokkrum  helztu  stöðum  á  Irlandi  (Water- 
ford,  Cork,  Dyflinni^),  en  á  fyrsta  áratugi  aldarinnar  er  að 
eins  getið  um  hernað  tveggja  sonarsona  Ivars  á  Skotlandi 
(austanverðu,  árið  904)*),  og  Rögnvaldr  virðist  þá  einnig  hafa 
komið  fyrst  til  Norðimbralands  og  lagt  þar  nokkurn  hlut 
landsins  undir  sig,  en  sett  yfir  hann  jarla  sína  og  horfið  sjálf- 
ur  burt  að  því  sinni,  og  eigi  náð  höfuðstaðnum  (Jórvík)  á 
vald  sitt  fyr  en  eftir  918^).  Styrkur  þeirra  ættmanna  ívars 
virðist  þvi  hafa  stórum  aukist  eftir  sætt  víkinga  fyrir  sunn- 
an  sæ  við  Frakkakoimng  (911—12),  og  er  ekki  annað  lík- 
legra,  en  að  þeir  hafi  eflst  að  Hði  þaðan,  með  því  að  liðs- 
menn  þeirra  eru  ýmist  kallaðir  Danir  (Dubhgall)  eða  Danir 
og  Norðmenn  (Dubhgall  &  Finngall),  enda  vísar  svo  til  í  sögu- 
sögnum  frá  Irlandi  (í  „Landvörn  Ira",  sem  fyr  var  á  vikið), 
sem    virðast  láta    Hrólf   Rúðujarl    herja  á  Irlandi   um    915)^ 

1)  Norm.  II.  144—45.  2)  Norm.  II.  143,  III.  3)  Norm.  III. 
56,  109—110.  4)  Norm.  III.  206.  5)  Sbr.  Norm.  III.  23.  6) 
Þótt  mörgum  kunni  að  þykja  djarflefí  tilgáta  S.  Bugges  að  „drósin 
rauða"  („Inghen  Rviaidh")  í   sögum  íra  sé  búin    tij  úr  Ruðla  =  Rodla 


166 

ðldungis  eins  og  frakkneskar  sögusagnir  láta  Gorm  enska 
(„Gurmund  Serkjakonung")  herja  á  Frakkland  eftir  880,  af 
pví  að  liðsmenn  hans  hafa  tekið  þátt  í  þeim  hernaði. 

Svona  koma  fram  straumhvörf  i  víkingaferðunum  um 
og  eftir  aldamótin  900.  Sumir  vikingar  virðast  þá  hafa  horf- 
ið  vestan  um  haf  til  Danmerkur  og  reist  þar  ríki  Knýtlinga, 
sem  verður  brátt  voldugasta  ríkið  á  Norðurlöndum,  aðrir 
sœkja  sunnau  um  sæ  til  Bretlandseyja  og  koma  þar  nýjum 
rikjum  á  fót,  en  aðalkjarni  „mikla  hersins"  sezt  um  kyrt  í 
Norðmandí  með  Hrólfi  og  verður  senn  hvað  Uður  Frakklandi 
til  styrktar  og  varnar  gegn  árásum  frænda  sinna.  Þó  herja 
víkingar  enn  um  stund  vestan  á  Frakklandi,  og  virðist  svo 
sem  hersveitir  þær,  er  stöðvar  höfðu  við  Leiru^),  hafi  eigi 
gengið  til  sætta  ásamt  Hrólfi,  heldur  ieitast  við  að  koma  þar 
á  fót  ríki  út  af  fyrir  sig,  að  dæmi  Signuvíkinganna.  Kom 
loks  svo,  að  höfðingjar  Frakka  létu  af  hendi  við  þessa  vík- 
inga  land  nokkurt  við  Nantes-borg  (921  og  927).  Þeir  reyndu 
líka  að  brjóta  Bretóna  undir  sig  og  varð  stundum  nokkuð 
ágengt,  því  að  Bretónar  fóru  yfirleitt  halloka  fyrir  þeim  (919 
og  931).  Einkum  unnu  þeir  mikinn  sigur  á  Bretónum  árið 
931,  og  er  þá  foringi  Leiruvikinga  nefndur  „Incon".  Má  geta 
þess  tii  að  hann  sé  sami  maður  og  Ingimundur  sá,  er  varð 
fyrrum  að  hverfa  frá  Dyflinni,  og  reyndi  síðan  að  ná  stað- 
festu  á  Englandi,  eða  einn  af  frændum  hans,  en  þó  er  það 
með  öllu  óvíst^).  Víkingum  varð  þess  eigi  auðið,  að  stofna 
annað  eins    ríki    við  Leiru  og  það,  sem  komið  var  á  fót  við 

=  Bollo,  þá  slyðst  hún  við  talsverð  rök,  og  annars  er  bágt  að  skilja, 
hvernig  stendur  á  þessari  sagnaveru,  er  getið  finst  í  þessu  eina  riti 
(og  í  þjóðsögum).  1)  Það  er  margt  óljóst  um  þessar  vikingastöðv- 
ar,  og  ætlar  A.  Bugge  (N.hist.  T.  1911,  166.  bls ),  að  víkingar  hafi  hald- 
ist  þar  við  frá  döguni  Hásleins  (887?  eða  897?)  og  til  miðrar  10.  ald- 
ar,  en  Vogel  segir  (410-401.  bls.),  að  nýr  hópur  hafi  komið  til  Leiru 
915,  og  verið  í  sambandi  við  Signu-vikinga.  Við  Utrekt  héldust  vík- 
ingar  skamma  stund  (til  930)  en  lengur  við  Guines  i  Flandri  (Vogtl 
8.  st).  2)  Sbr.  Krit  Bidr.  I.  187-38.  Norm.  III.  35—40.  Þar  sem 
ensk  sagnarit  kalla  herkonunga  þá,  er  féllu  á  Englandi  árið  911,  brœð- 
ur  „Hinguars"  konungs  eða  láta  „Iguuar"  falla  með  þeim,  mætti  hugsa, 
að  það  stafaði  frá  Ingirmúidi  þólt  liklegra  virðist,  að  átt  sé  við  niðja 
ívars  i  Dyflinni,  og  enskir   menp    hafi  ruglað  saman  ívari  og  Ingvar;. 


167 

Signu,  og  "þá  er  Leiruvíkingar  gjörðu  einu  sinni  (árið  923 
undir  forustu  Rögnvalds)  bandalag  við  Signuvíkinga  til  að 
taka  þátt  í  innanlands-óeirðum  Frakka,  höfðu  Signuvíkingar 
mestan  hagnað  af  þvi,  og  Rúðujörlum  (Hrólfi  og  Vilhjálmi 
syni  hans)  tókst  að  koma  svo  ár  sinni  fyrir  borð,  að  Frakka- 
konungar  staðfestu  og  juku  ríki  þeirra  (um  Bessin  og  Maine, 
árið  924),  og  veittu  þeim  jafnvel  yfirsókn  yfir  Bretónalandi 
(933),  þótt  þau  yfirráð  yrði  meiri  í  orði  en  á  borði^)  nema 
yfir  Gotentin^).  Hins  vegar  efldist  riki  þeirra  við  Signu  jafn- 
framt  inn  á  við,  er  víkingar  fóru  að  iétta  hernaði  og  stunda 
friðsamleg  störf,  tengjast  kristnum  mönnum  og  taka  upp  siðu 
þeirra.  Það  er  sagt,  að  Hrólfr  hafi  sjálfur  verið  blandinn 
mjög  í  trónni,  Hkt  og  sögur  vorar  segja  um  Helga  magra 
landnámsmann.  Sagnaritari  einn  á  Suður-Frakklandi  (Ade- 
mar,  frá  11.  öld)  segir,  að  Hrólfr  hafi  skömmu  áður  en  hann 
dó,  blótað  heiðnu  goðunum  í  æði  100  kristnum  bandingjum, 
og  gefið  (^jafnframt)  kirkjum  100  pund  gulls,  hinum  sanna 
guði  til  dýrðar^).  Frásögn  þessi  er  hklega  mjög  ýkt,  en  lýsir 
þó  hugmyndum  frakkneskra  klerka  um  kristindóm  Hrólfs. 
Hins  vegar  segir  í  öðru  fornu  sagnariti  (frá  Fontenelle),  að 
Hrólfr  hafi  skift  landinu  milli  manna  sinna  og  verið  stjórn- 
samur  höfðingi  í  riki  sínu,  sett  lög  og  haldið  uppi  landsrétti, 
svo  að  þar  hafi  orðið  eitt  þegnfélag*).  Um  þetta  er  annars 
fátt  fullkunnugt,  en  auðsætt  þykir,  að  þólt  víkingar  hefði  lif- 
að  af  ránum  og  hernaði,  þá  hafi  þeir  gengið  ríkt  eftir  því, 
að  hver  fengi  að  halda  sínu  í  þeirra  félagi,  og  tekið  mjög 
hart  á  þjófnaði  og  gripdeildum.  Þetta  kemur  fram  í  lögum 
þeim,  sem  Hrólfi  eru  eignuð,  og  vera  munu  forn  víkingalög^). 
Hvernig  sem  landsstjórn  og  félagsskipun  i  Normandí  hefir 
verið  háttað,  og  hvaða  áhrif  sem  lénsmannarikið  á  Frakk- 
landi  kann  að  hafa  haft  þar  á  hag  alþýðu,  þá  eru  öll  likindi 
til,  _að  margt  hafi  í  þessu  riki   lagast    eftir  skipulagi  vikinga- 

1)  Krit.  Bidr.  I.  139.  2)  Vogel:  387-88.  3)  Krit.  Bidr.  I. 
146.  i)  Krit.  Bidr.  1.  159.  5)  Sbr.  Norm.  III.  333-42.  Kristn- 
ir  bandingjar  urðu  sjónarvottar  að  þvi  árið  861;  er  víkingar  höfðu 
rœnt  klaustur  í  Flandri,  og  nokkrir  þeirra  tekið  eitthvað  af  herfanginu 
áður  en  til  skifta  kom,  að  þjófarnir  voru  dœmdir  á  þingi  og  hengdir, 
^Vogel:    181.  bls.). 


168 

hersins,  sem  verið  hefir  fast  og  lögbundið,  og  hafi  þetta  skipu- 
lag  síðan    fliitzt   til    Englands  með   Vilhjálmi  bastarði  (1066), 
og  orðið    þar    undirrót    tii    þingstjórnar    og   þingfrelsis  síðari 
alda^).     Einmælt  er  það,  að  á  dögum    Vilhjálms   Hrólfssonar 
hafi    víkingar  yfirleitt    lagt    niður   fornan    sið,    en    kirkjur  og 
klaustur  risið  upp  aftur  víðsvegar  um  landið^).     Nokkru  eftir 
fráfall    Hrólfs    (f  931?)    hófu    nokkrir    lendir   menn  uppreist 
gegn  syni  hans,  og  kom    þar   fram    sjálfstæðisþrá   og  óstýri- 
lœti  víkinganna  og  niðja    þeirra,    en  Vilhjálmi    tókst  að  bæla 
uppreistina  niður,  og  sat    hann  í  friði  eftir  það,  meðan  hann 
lifði.     Hann  átti  einn  son,  er  Ríkarðr  hét,  og  var  hann  barn 
að  aldri  (10—12  ára),  er  faðir  hans  féil  fyrir  svikum  Arnúlfs 
greifa  af  Flandri  (942)^).      Um  þær  mundir   var  dönsk  tunga 
svo  á  förum  hjá  niðjum  vikinganna  i  Rúðuborg,  að  mælt  er, 
að  Vilhjálmr  hafi  sent  þennan    son    sinn  til  Bajoks  (Bayeux)^ 
til  að  nema  þar  tungu  feðra  sinna,  er  hafði  haldist  við  í  þeirri 
borg,  og  hélzt    þar  enn    langa  hríð^).      Nú  var  sjálfstæði  rik- 
isins  nokkur  hætta    búin  af  hálfu    Hlöðvers  (IV.)  Frakkakon- 
ungs    (936 — 954),    er  vildi  ná    því   undir  sig  í  æsku  Ríkarðs, 
en  varð    þess   ekki    auðið,    því    að   höfðingjar  og   landsfólk  í 
Norðmandí  vildi  halda  trygð    við  ætt  Hrólfs  og  hrinda  af  sér 
yfirráðum  Frakkakonungs,  enda  átti  Hlöðver  jafnan  i  vök  að 
verjast  fyrir  ýmsum  stórhöfðingjum,  einkum  Hugo  mikla,  her- 
toga  í  París  (bróðursyni  Odós  konungs).      Eftir  víg  Vilhjálms 
komu    heiðnir    víkingar    til    „ValIIands",  og  átti  konungur  og 
Hugo  vopnaviðskifti  við  þá.      Er  þess    þá  getið,    að    höfðingi 
einn  (í  Rúðuborg),  Þormóðr  að  nafni,  kastaði  kristni  og  gjörð- 
ist  bandamaður  Sigtryggs  víkingakonungs,  en  þeir  féllu  báðir 
í  orustu,  er  Hlöðver  konungur  átti  við  þá.     Siðan  héldu  vík- 
ingar,  þeir  er  undan    komust,  til  Bretónalands    (944)^).      Sig- 
tryggr  þessi  hefir  að  öilum  líkindum  verið  sonur  Gnúpu  kon- 
ungs  Ólafssonar  frá  Danmörku  (Suður-Jótiandi),  er  failið  hafði 

1)  Sbr.  Norra.  III.  2G2— 310.  Sars:  Udsigt  2.  106-109.  2)  Krit. 
Bidr.  I.  146,  159.  3)  Norm.  1.302-3,  Krit.  Bidr.  I.  141.  4)  Norm. 
I.  176—77.  Depp.  405.  5)  Krit.  Bidr.  I.  211,  sbr.  8.  Nú  virðist 
Frakkakonungur  hafa  náð  œðstu  völdum  í  Norðmandi  um  hríð,  og  er 
sagt,  að  þeir,  sem  vildu  eigi  hlýðnast  honum,  hafi  „leitað  til  sjávar" 
9;    sto]ikið  i^r  landi  (o^  sle^ist  i  lið  með  vikingum?). 


m 

íyrir  Gormi  (heimska  eða)  ríka^),  og  mun  hann  hafa  orðið 
að  flýja  land  fyrir  Gormi  eða  Haraldi  blátönn,  syni  hans. 
I  sögu  Dudos  um  Rúðujarla  virðist  Sigtryggi  vera  slengt 
saman  við  Harald,  höfðingja  í  Bajok  (Bayeux),  er  samtíðar- 
rit^)  segir,  að  beitt  hafi  Frakkakonung  brögðum  (árið  945), 
þar  sem  Dudo  lætur  „Harald  Danakonung"  koma  til  liðs  við 
Rikarð  Rúðujarl  („frænda  sinn"^),  og  eru  litlar  sem  engar 
likur  til  þess,  að  Haraldr  Gormsson  hafi  (beinlínis)  verið  við 
þennan  ófrið  riðinn,  og  þó  enn  óh'klegra,  að  sá  her  hafi  frá 
honum  komið,  er  Ríkarðr  fekk  löngu  síðar  (um  962)  til  liðs 
við  sig,  er  hann  átti  í  vök  að  verjast  gegn  nágrönnum  sín- 
um,  *I  því  liði  virðist  Dudo  telja  bæði  Dani  og  Norðmenn, 
íra  („Hirenses")  og  Skota  („Alani"  o:  Albani?^),  og  er  svo 
að  sjá,  sem  það  hafi  komið  frá  Bretlandseyjum.  Það  er  sagt, 
að  víkingar  þessir  hafi  boðið  Rikarði,  að  vinna  Frakkland 
honum  til  handa,  en  hann  þektist  það  ekki,  og  héldu  þeir 
þá  til  Spánar,  og  herjuðu  þar  árum  saman  (964—71), 
Þar  er  þess  getið,  að  konungur  þeirra  hafi  heitið  „Gundered" 
o:  Guðröðr,  og  hefir  hann  eftir  því  líklega  verið  af  ætt  ívars 
í  Dyflinni  eða  frændi  Eiríks  blóðöxar  frá  Norðimbralandi. 
Mun  þetta  vera  í  síðasta  sinni,  sem  niðjar  landnámsmanna  í 
Norðmandí  hafa  leitað  liðs  hjá  frændum  sínum  frá  Norður- 
löndum,  enda  má  svo  heita,  sem  danska  eða  norræna  kyn- 
slóðin  í  Normandí  sé  nú  undir  lok  liðin,  en  trakknesk  kynslóð 
komin  í  hennar  stað^).  En  við  landnám  víkinganna  var  nýr  og 
öflugur  þjóðflokkur  risinn  upp  á  Norður-Frakklandi  (Vallandi). 
I  Norðmandí  lagðist  þrældómur  niður  fyr  en  annarsstaðar  á 
Frakklandi  og  þar  gengu  menn  á  undan  öðrum  í  margskonar 
verklegum  framkvæmdum,  bókmentum  og  riddaraskap.  Til 
dæmis  að  taka  virðast  þar  fyrst  hafa  myndast  félög  til  hval- 
veiða^)  og  nœrri  má  geta,  að  landnámsmenn  á  Vallandi  hafi  lagt 

1)  Fms  I.  116.,  Wimmer:  Sh.R.  29.  Sbr.  N.  h.  T.  3.  r.  III.  b.  377. 
2)  Kirkjusöga  Flodoards  (Frodoards,  „Historia  ecclesiæ  Remensis") 
cr  nœr  til  úrsins  ÍJ66,  og  er  merkilegt  rit  3)     Krit.  Bidr.  I.  212,  sbr. 

Norm.  I.  165— 166.  30;:! -364.  4)  S.  Bugge  i  Norsk  Sagafortælling 
(N.  hisi.  Tskr.  1901):  ^O.  n.  4.  írar  kölluðu  um  þessar  mundir  kon- 
ungsríkið  Skotland  Alba  (Alban).  5)  Krit.  Bidr.  I.  214—15,  sama 
bók  156,  sbr.  Norm.  I.  168,  Tím.  Bmf.  XVI.  201.  nm.  6)  Norm.  I. 
t87-8a, 


170 

mikla  stund  á  verzlun,  enda  varð  Rúðuborg  brátt  aðalstöð 
samgangna  og  viðskifta  í  ríki  þeirra,  en  af  því  leiddi,  að 
frakkneska  (valska)  ruddi  sér  þar  fyrst  til  rúms  og  rýmdi 
loks  burtu  móðurniáli  landnámsmanna^)  um  alt  landið.  En 
þótt  niðjar  víkinganna  hefði  tekið  upp  tungu  og  siðu  Frakka, 
og  fáar  eða  nærri  engar  menjar  „danskrar  tungu"  yrði  þar 
eftir,  er  fram  liðu  stundir,  nema  í  örnefnum  og  fáeinum 
mannanöfnum,  þá  sóru  þeir  sig  lengi  í  ættina  að  hreysti  og 
harðfengi,  og  héldu  áfram  að  fara  herferðir  til  annara  landa, 
sem  enn  mun  sagt  verða,  þótt  víkingaferðir  legðist  niður  með 
þeim,  er  þeir  sömdu  sig  að  kristnnm  siðum. 

Nú  er  þar  til  máls  að  taka,  er  fyr  var  frá  horfið,  þá  er 
fjöldi  víkinga  tók  að  streyma  til  írlands  og  sveima  víðsvegar 
um  Bretlandseyjar  árið  914  og  næstu  ár  á  eftir,  og  hafa  nú 
verið  leidd  nokkur  rök  að  því,  að  þessi  alda  hafi  að  mestu 
leyti  runnið  frá  víkingum  fyrir  sunnan  Ermarsund.  Meðal 
þeirra  hefir  Ottars  jarls  verið  lengi  minst  í  írskum  frásögnum 
um  þessi  tíðindi,  og  honum  slengt  saman  við  annan  víkinga- 
höfðingja  samnefndan,  Ottar  (jarl)  svarta,  er  var  uppi  heilli 
öld  síðar,  og  kemur  við  söguna  um  Brjánsbardaga  (1014). 
Verður  því  eigi  sagt  með  vissu,  hversu  mikil  brögð  hafa  ver- 
ið  að  hernaði  Ottars  á  Irlandi  914  og  næstu  ár^),  en  líkindi 
eru  til  þess,  að  hann  hafi  verið  hinn  mesti  grjótpáll  í  liði 
víkinga  um  þær  mundir,  og  mátt  heita  sverð  og  skjöldur 
hinna  ungu  „sonarsona  ívars",  er  sóttu  nú  að  nýju  til  ríkis 
á  Irlandi.  Vikingar  þessir  náðu  fyrst  Waterford  og  ýmsum 
stöðum  í^  Munster,  en  síðan  færðu  þeir  sig  nær  Dyílinni,  og 
lét  Sigtryggr,  sonarsonur  Ivars,  reisa  vígi  þar  í  grend.  Irar 
reyndu  að  vísu  að  hnekkja  yfirgangi  þeirra  og  stökkva  þeim 
úr  landi,  en  það  tókst  eigi,  og  héldu  víkingar  velli  í  mann- 
skæðri  orustu,  er  þeir  áttu  við  Ira  suður  í  Munster  (eigi  all- 
fjarri  Waterford  22.  d.  ág.  917),  með  því  að  Rögnvaldr  fyrir- 
liði  Dana  („Dubhgall")  kom  til  liðs  við  víkinga,  er  höfðu  áður 


1)  Norm.  I.  176,  190,  2)  Sbr.  Norm.  III.  56  og  Norsk  Saga- 
fort^lling  (N.  hist.  Tidskr.  1901)  20.-21.  bls.  Svo  er  sagt  í  „Landvörn 
íra",  að  Ottarr  jarl  hafi  haí't  með  sér  100  skipa,  skattgilt  alt  lands- 
fólk  í  Suður-Munster  og  reist  víða  borgir  og  vígi. 


171 

beðið  meira  manntjón  en  Irar.  Hér  virðist  enn  koma  fram 
höfðingi  sá,  er  komið  hafði  til  Irlands  árið  914  (ásamt  óttari 
jarii).  Eftir  það  settust  Irar  um  vígi  Sigtryggs,  en  svo  fóru 
leikar,  að  hann  sigraðist  á  þeini  og  náði  Dyflinni  með  áhlaupi 
(árið  917).  Hann  er  ýmist  nefndur  í  írskum  árbókum 
Gale  (kappi  o:  „hinn  frækni")  eða  Gaech  (hinn  blindi).  Tóku 
víkingar  þegar  að  herja  um  nágrennið,  og  gjörðu  þá  ýmsir 
höfðingjar  norðan  og  austan  á  Irlandi  samtök  gegn  þeim. 
Ðróst  nú  saman  lið  mikið  undir  forustu  Njáls,  yíirkonungs 
Ira,  er  kaliaður  var  Glundubh  (o:  Svartkné).  Hélt  hann  öllu 
liði  sínu  til  móts  við  víkinga,  og  varð  fundur  þeirra  skamt 
fyrir  sunnan  Ðyflinni.  Þar  fengu  víkingar  mikinn  sigur  og 
unnu  írum  hið  mesta  tjón;  segja  árbækur,  að  þar  haíi  fallið 
tólf  konungar  (árið  919).  Meðal  þeirra  var  Njáll,  og  er  bana- 
maður  hans  nefndur  ólafr,  h'klega  einn  af  frændum  Sigtryggs^). 
Njáll  hafði  átt  Kormlöðu  (Gormlaith),  ekkju  Kjarvals  konungs 
í  Leinster,  þess  er  gengist  hafði  fyrir  broltrekstri  víkinga  úr 
Dyílinni  eftir  aldamótin  (901—2),  en  fallið  síðan  fyrir  Úlíi 
nokkrum,  er  virðist  hafa  orðið  eftir  á  íriandi,  er  aðrir  vík- 
ingar  flýðu  þaðan.  Eftir  faii  Njáls  rataði  Kormlöð  í  örbirgð 
og  varð  jafnvel  að  fara  á  verðgang,  þótt  ólíkiegt  megi  virð- 
ast  um  svo  göfuga  konu  ^).  Donnchadli  (Dungaðr)  er  sá  kon- 
ungur  nefndur,  er  tók  æðstu  völd  á  Irlandi  eftir  Njál,  og 
tókst  honum  ári  síðar  (920)  að  vinna  mikinn  sigur  á  víking- 
um.  Varð  Sigtryggr  þá  að  hverfa  frá  Dyflinni,  en  Goðröðr, 
frændi  hans  eða  bróðir  (sonarsonur  ívars),  tók  þar  við  ríki 
eflir  hann  og  var  konungur  í  Dyflinni  meðan  hann  lifði  (f 
934).  Sigtryggr  hélt  austur  um  sæ  til  Englands  og  vann  þar 
borg  þá,  er  Davenport  er  nefnd  (eigi  langt  frá  Chester).   Heíir 


1)  Ensk  sagnarit  (sjá  Norm,  III,  16-18)  geta  þess,  að  Sigtryggr 
konungur  hafi  felt  „Njúl  bróður  sinn",  og  er  það  sjálfsagt  eigi  svo  að 
skilja,  að  Niall  Glundubh  hafi  verið  af  œltum  ívars,  en  yerið  getur,  að 
þeir   Sigtryggr   hafi     verið     sammæðra.  2)      Norm,    III.    109—112. 

„Draumur  Þorsteins  Síðu-Hallssonar"  telur  Gilla  þræl  (t  nál,  1050?) 
fjórða,  mann  frá  Kjarval  írakonungi,  og  er  óvíst,  hver  fótur  er  fyrir 
því,  en  sé  ættartalan  rétt,  er  nær  að  halda,  að  þetta  eigi  við  Kjarval 
manií  Kormlaðar,  en  Kjarval  mág  Eyvindar  austmanns,  sera  dó  fjðr- 
gamall  887, 


172 

hann  eflaust  komist  skömmu  síðar  til  valda  á  Norðimbra- 
landi  eftir  fráfall  Rögnvalds  konungs  í  Jórvik,  er  mun  hafa 
látíst  9211). 

Svo  er  sagt.  að  Goðröðr  haíi  á  fyrstu  ríkisárum  sínum 
(921)  rænt  Armogh,  en  gjört  sér  far  um  að  þyrma  bænhús- 
um,  sjúkrahúsum  og  kirkjum,  og  rekið  (eftir  það,  hernað  alt 
norður  á  landsenda  (að  Bann-fljóti  er  feUur  úr  Lough  Neagh), 
^n  loks  beið  her  hans  mikinn  mannskaða  fyrir  Mýrkjartan 
(Muircheartach)  konungi  (synir  Njáls  Glundubhs),  er  virðist  hafa 
veitt  honum  árás  á  næturþeli.  Frásögn  írskra  árbóka  um 
herferð  Oiafs  Goðröðarsonar  frá  Dyflinni  12  árum  síðar  (933) 
er  svo  hk  því,  sem  hér  er  sagt  um  herferð  föður  hans,  að 
eigi  er  grunlaust  um  að  þar  sé  málum  blandað,  með  því  að 
báðir  ræna  Armogh  um  sama  leyti  árs  og  reka  þaðan  hern- 
að  langt  norður  í  land,  en  bíða  loks  ósigur  fyrir  Mýrkjartani. 
Enn  geta  írskar  árbækur  um  rán  og  herhlaup  víkinga  víðs- 
vegar  um  Irland  á  ríkisárum  Goðröðar,  og  eru  nokkrir  for- 
ingjar  þeirra  nafngreindir,  svo  sem  Ulfr  („Olbh",  921)  „Uath- 
raaran"  Bárðarson  (921,  937?),  Þórólfr  jarl  („Torolbh  e. 
Torulb  jarla",  er  féll  fyrir  Mýrkjartani  932),  Hákon  („Ha- 
conn"),  „Cossa  Nara"  (írskur?),  „Rolt  (Hróaldr)  Pudarill", 
^MuraiII"  e.  SmuruII  (SmyriU?),  og  er  þeirra  getið  á  ýmsum 
stöðum^),  enda  virðast  heiðingjar  hafa  haft  fastar  stöðvar  í 
nokkrum  strandborgum  við  Irlandshaf,  en  oft  er  torvelt  að 
sjá  hvort  höfðingjar  þeirra  standa  í  nokkru  sambandi  við 
(Austmanna-^)ríkið  í  Dyflinni  eða  ekki.  Árið  926  er  getið 
þriggja   víkingahöfðingja,    er   herja  um  norðanvert  írland  og 

1)  Norra.  III.  24-.  112  —  13.  Yfirkonungar  Irlands  eru  taldir  svo 
i  ættartölubók  iskri  (Mac.  Fibís,  víkingaþættinum  „Fomor.  &.  Nors." 
útg.  A.  Bugges,  1.  og  7.  bls.).  1,  Aodh  Oirdnidhe.  2,  Conchabor 
(Donchadsson).  3.  Niall  Caillne.  4.  Maelsechlainn  (I.).  5.  Aodh 
Finnliath.  6.  Flann  Sionna.  7.  Niall  Glundubh,  8,  Donchadh.  9. 
Conghalach.  10.  Domhnall  (Muirchertachs  son).  11.  Maelsechlainn  (II.) 
mikli.  12.  Brian  Borumha  (Cinnedighs  son).  2)  Norm.  III.  113 — 
18.  3)  Á  írlandi  voru  Norðmenn  einatt  kallaðir  „Austmenn",  eins 
og  á  íslandi,  en  þó  stundum  „Norðmenn"  (Norm.  III.  57.  n.  1)  og 
„Finngall"  (bjartir  útlendingar),  þar  sem  Danir  eru  kallaðir  „Dubhgall" 
(dökkir  útlendingar).  Báðar  þjóðir  máttu  vel  kallast  Austmenn,  enda 
var  það  réttnefni  um  alla  Norðurlandabúa.     (Sbr.  Gir^ldus  Cambrensis; 


173 

'lalla  fyrir  írum  (Mýrkjartani) ;  eru  þeir  nefndir  Hálfdan  Goð- 
röðarson,  „Aufer"  (Alfr?)  og  „Roilt"  (Hróaldnr),  en  Goðröðr 
frá  Dyflinni  bjargar  leifunum  af  liði  þeirra,  og  bendir  það  til 
sambands  Dyflinnarmanna  við  víkinga  þá,  er  tekið  höfðu  sér 
bólfestu  þar  fyrir  norðan.  Það  kveður  miklu  minna  en  áður 
að  víkingum  í  Waterford,  eftir  að  ríki  er  komið  á  fót  í  Dyfl- 
inni;  þó  er  getið  um  nokkrar  herferðir  þaðan,  og  um  eitt 
skeið  (925—27)  virðast  víkingar  frá  Waterford  (undir  forustu 
Goðröðar  eða  sonar  hans)  hafa  herjað  samtímis  á  sömu  stöðv- 
um  og  Dyflinnarmenn.  Nokkru  síðar  (931)  er  getið  um  ófrið 
milli  víkinga  frá  Hlymrek  (Limerick)  og  Goðröðar,  og  er  eigi 
hægt  að  sjá,  hvort  sá  Goðröðr  er  frá  Waterford  eða 
Dyflinni.  I  Wexford  virðist  um  þær  mundir  koma  fram  sér- 
stakur  höfðingi,  „Accolb"  (Askólfr?)  jarl,  en  óvíst  er,  hvort 
þessar  tvær  víkingastöðvar  á  suðausturhorni  Írlands  hafa  ver- 
ið  háðar  konunginum  í  Dyfiinni  um  þessar  mundir  eða  eigi. 
Árið  925  taka  Dyflinnarmenn  höndum  konunginn  í  Leinster 
og  son  hans.  en  árið  938  gjörast  víkingar  í  Waterford  banda- 
menn  Callachans,  konungs  í  Goshel  (í  Munster,  nafnið  ýmist 
ritað  Callaghan  eða  Cellachan)  og  herja  með  honum  í  grend 
við  Dyflinni  (í  Meath).  Efl;ir  það  hverfur  Waterford  úr  sög- 
unni  um  mörg  ár,  en  kemur  síðan  fram  sem  sérstakt  smá- 
ríkii).  —  Eftir  dauða  Sigtryggs  „konungs  Dana  og  Norðmanna" 
á  Norðimbralandi  (926  eða  927)  er  þess  getið,  að  Goðröðr 
konungur  hafi  farið  frá  Dyflinni  ásamt  víkingum  úr  annari 
strandborg  litlu  norðar  (Linn  DuachaiII),  en  komið  aftur  eftir 
eitt  missiri,  og  virðist  auðsætt,  að  hann  hafi  þá  reynt  að  kom- 
ast  til  valda  á  Norðimbralandi,  en  Aðalsteinn  Englakonungur 
varnað  honum  þess,  eins  og  síðar  mun  getið. 

Á  fyrstu  ríkisárum  Goðröðar  í  Dyflinni  (um  922)  haföi 
Þórir  („Tamar  e.  Tomrair")  Helgason  („mac  Elgi  e.  Alchi") 
víkingahöfðingi  komið  til  Hlymreks  (Limerick)  með  miklu 
skipaliði  og  farið  herskildi  um  mikinn  hluta  af  Munster. 
Hann  hélt  skipum  sinum  eftir  Shannon-fljóti  upp  í  stöðuvatn- 
ið   Lough  Derg,   rænti  þar  klaustur  og  kirkjur  og  rak  þaðan 

Topographia   Hibernica    IIÍ.   48.    „Dicti   sunt  ....  Ostmanni,    lingua 
ipsorum  .  .  .  quasi  Orientales  homines'^).         1)    Norm.    III.  113 — 119. 


m 

hernað  víðsvegar  um  írland.  Síðan  er  þess  oft  getið,  að 
víkingar  hafi  herjað  um  sömu  slóðir,  og  sumir  haldið  skipum 
upp  eftir  Shannon  til  vatna  þeirra,  er  hún  kemur  úr.  Með- 
al  höfðingja  þeirra  eru  nafngreindir  Kollr  Bárðarson  („Golla 
mac  Baridh")  árið  924,  (f  931),  Þórir  („Tomrar")  Þóraldsson 
(„mac  Tomralt")  árið  925  og  Haraldr  Sigtryggsson  („Aralt 
mac.  Sitrioca")  um  930  —  40,  sem  talinn  er  ívars-œttar.  Kolir 
kann  að  hafa  verið  af  jarlsætt  þeirri  („Járnknés-ættinni),  er 
virðist  lengi  hafa  fylgt  ætt  Ivars  að  mákim  og  veitt  henni  vígs- 
gengii),  en  óvíst  er  með  öliu,  hvaðan  Þórir  Helgason  og  Þór- 
ir  Þóralds-  (eða  Þorvalds-)son  hafa  verið,  og  má  jafnvel  hugsa 
sér,  að  þeir  haíi  verið  frá  Danmörku.  Irskar  árbækur  kalla 
Þóri  Helgason  ýmist  jarl  eða  konung,  og  má  geta  þess  til, 
að  hann  haíi  verið  sonur  Helga  Danakonungs^),  er  Adam 
frá  Brimum  (I.  50)  getur  seint  á  9.  öld,  og  lætur  ráða  fyrir 
Dönum,  áður  en  Olafr  konungur  frá  Svíþjóð  braust  þar  til 
ríkis.  Hafi  það  verið  danskar  hersveitir  (sunnan  um  sæ?), 
sem  komu  til  Hlymreks  með  Þóri,  þá  hafa  samt  Norðmenn 
á  Irlandi  eða  frá  Suðureyjum  slegist  brátt  í  lið  með  þeim,  og 
Ivars-ættin  rutt  sér  þar  til  rúms  að  lokum.  Kollr  Bárðarson 
er  orðinn  höfðingi  Hlymreksmanna  á  dögum  Þóris  Helgason- 
ar  (t  927)3)  og  Haraldr  Sigtryggsson  á  dögum  KoIIs  (^931). 
Samtíða  Haraldi  virðist  hafa  verið  höfðingi  sá  meðal  víkinga 
í  Hlymrek,  sem  nefndur  er  Olafr  „Ceanncairech"  (skurfa?)*), 
og  má  ætla,  að  hann  hafi  verið  náfrændi  (bróðir?)  Haralds 
og  þeir  skift  völdum  með  sér.  Hann  herjaði  einkum  (933 — 
37)  í  Roscommon  (vestanvert  við  Lough  Ree)  og  fór  einu 
sinni   (936)    norðan  frá  Lough  Erne  (í  Uister)  til  Lough  Ree 

1)  Sögurnar  um  norrœna  herkonunga  á  írlandí  eru  yfirleitt  mjög 
sundurJausar  og  óglöggar,  og  bágt  að  vita  um  samband  þeirra  hvers 
við  annan.  I  Dyflinni  virðist  stundum  hafa  verið  fleiri  en  einn  kon* 
ungur  í  senn.  Um  miðja  10.  öld  er  þar  getið  „ættmanna  Þorgils" 
(Sigtryggs  og  brœðra  hans),  en  alt  er  óljóst  um  samband  þeirra  við 
œtt  Ivars  og  Járnknés  (sbr.  sðgu  Cellachans,  útg.  A.  B.  136. — 8.  bls.). 
2)  Sbr.  Norm.  III.  129.  n.  1.  3)  írskar  árbækur  geta  um  lát  Þóris 
með  þeim  ummælum,  að  hann  hafí  farið  til  helvitis  og  kvalanna,  cins 
og  hann  haíi  átt  skilið  (Norm.  III.  131.  n.  6).  4)  írska  viðurnefnið 
þýðir,  „kléðugt  höfuð",  og  á  það  ef  til  vill  að  tákna  sama  og  „skurfa" 
(geitnahaus  ?). 


175 

og  Shannon-fljóts.  Svo  virðist  sem  Dyflinnarmönnum  haíi 
snemma  staðið  stuggur  af  uppgangi  víkinga  j)essara  frá  Hlym- 
rek,  og  viljað  hnekkja  veldi  þeirra,  því  að  árið  924  fór  Goð- 
röðr  frá  Dyflinni  herferð  til  Hlymreks,  en  beið  þá  ósigur  fyrir 
Þóri  Helgasyni.  Hlymreksbúar  áttu  líka  vopnaviðskifti  við 
víkinga  frá  Waterford  (927)  og  annaðhvort  við  þá  eða  Dyfl- 
innarmenn  árið  931,  sem  áður  er  sagt.  Loks  fór  Ólafr  Goð- 
röðarson  árið  937  herferð  gegn  nafna  sínum  (Olaíi  „skurfu"?) 
er  sat  við  Lough  Ree,  tók  hann  höndum  og  braut  skip  hans 
og  flutti  hann  og  lið  hans  til  Dyflinnar.  Virðist  Ólafr  Goð- 
röðarson  hata  viljað  mega  vera  ugglaus  um  yfirgang  þessara 
.  víkinga  frá  Hlymrek,  meðan  hann  færi  til  Englands  til  að 
taka  þátt  í  Brunanborgarorustu,  sem  hann  gjörði  þetta  sama 
ár.  Þetta  hefir  sjálfsagt  orðið  hnekkir  fyrir  víkingana  í  Hiym- 
rek  um  stundarsakir,  enda  féll  Haraldur  Sigtryggsson  fám  ár- 
um  síðar  (í  Gonnaught  940),  en  skömmu  efíir  það  (eða  litlu 
fyr)  virðast  hafa  komið  til  Hlymreks  þeir  feðgar  Ivarr  „son- 
arsonur  ívars",  og  synir  hans  þrir,  sem  nefndir  eru  „Dubh- 
cenn"  (Svarthöfuð)i),  Ólafr  eða  „Cuallaid"  (o:  ViIIihundur, 
úlfur)  og  Haraldr.  Hafa  þeir  líklega  verið  frá  Suðureyjum, 
að  minsta  kosti  kemur  síðar  fram  samband  þeirra  við  Suð- 
ureyjakonunga  af  ætt  Ivars.  Þeir  settust  að  völdum  í  Hlym- 
rek  og  veittu  Irum  mikinn  yfirgang,  sem  síðar  kemur  í  Ijós. 
Árið  952  er  getið  um  bandalag  Ira  í  Munster  við  víkinga  í 
Hlymrek,  og  ræna  þeir  þá  Glonmacnois  (upp  við  Shannon) 
milli  vatnanna  Lough  Ree  og  Lough  Derg.  Ef  til  vill  hafa 
Hlymreksbúar  enn  rekið  hernað  norður  í  Ulster,  því  að  árið 
954  er  getið  um  fall  tveggja  (írskra)  höfðingja  frá  Ulster  fyrir 
víkingum  í  Gonnaught^). 

Það,  sem  hér  er  tekið  fram  eftir  írskum  árbókum  um 
hernað  Norðmanna  á  Irlandi,  er  þeir  ruddu  sér  þar  til  ríkis 
snemma  á  10.  öld,  er  því  miður  alt  í  molum,  en  svo  mikið 
má   þó   sjá   af  þessum   sundurlausu  sagnabrotnm,  að  niðjar 

1)  írar  virðast  hata  kannast  við  Suðureyjakonung  að  nafni„  Svart* 
höfuð"  („Sortadbud")  Norsk  Sagaf.  (N.  hist.  Tidskr.  1901)  8.  bls.  og 
deili  sjást  til  sambands  milli  Suðureyja  og  Hlymreks  í  írsku  sögunni 
um  Cellachan  („Cailhreira  Cellachain  Caisil''),  sem  A.  Bugge  hefir  gefið 
út  (Chr.  1905),  X.  og  128.  bls.        2)    Norm.  III.  128—32,  sbr.  213. 


176 

Ivars  eru  hvarvetna  á  ferðinni,  þar  sem  víkingar  ná  staðfestu, 
og  þeir  vinna  að  nýju  Dyílinni  og  setjast  þar  að  völdum, 
fyrst  Sigtryggur  (917—20),  þá  Goðröðr  (920—34),  þá  Ólafr 
Goðröðarson  (934 — 940).  Stundum  berjast  þeir  frændur  við 
aðra  víkingahöfðingja  eða  hver  við  annan  (914,  924,  931, 
937).  Eftir  að  víkingar  hafa  náð  föstum  tökum  á  hafnar- 
borgum,  fara  þeir  þaðan  herferðir  um  nágrennið  og  stundum 
langar  leiðir,  láta  einkum  greipum  sópa  þar  um,  sem  mest 
er  févon  fyrir,  og  ræna  jafnvel  grafir  (legstaði)  eða  jarðhús, 
þegar  svo  ber  undir  (svo  sem  Dyflinnarmenn  gjörðu  930  og 
9351).  Konungarnir  í  Dyflinni  virðast  vilja  halda  undir  ríki 
sitt  öllum  Norðmönnum  á  írlandi,  en  það  tekst  eigi  til  fram- 
búðar,  enda  hafa  þeir  jafnframt  mikinn  hug  á  Norðimbra- 
landi,  og  gjöra  tvívegis  tilraun  til  að  ná  þar  völdum  (927  og 
938)  áður  en  þeim  tekst  það.  Þá  er  Ólafr  Goðröðarson  var 
kominn  aftur  til  Dyflinnar  frá  Brunanborgarorustu  (938),  fór 
hann  herferð  gegn  Irum  og  hertók  þá  „þúsund  manna",  en 
Dungaðr  (Donchadh)  og  Mýrkjartan  Irakonungar  söfnuðu  miklu 
liði  á  móti  og  héldu  því  til  Dyflinnar;  fóru  þeir  þá  herskildi  um 
alt  það  land,  er  víkingar  frá  Dyflinni  höfðu  lagt  undir  sig, 
en  virðast  þó  ekki  hafa  náð  borginni,  enda  er  þess  getið 
skömmu  síðar  (939),  að  víkingaskip  haíi  komið  að  Irlandí 
norðanverðu  (í  Ulster),  og  hafi  víkingum  þá  tekist  að  taka 
Mýrkjartan  höndum  og  flytja  hann  til  skipa,  en  þó  varð  hon- 
um  undankomu  auðið^).  Hann  hafði  oft  unnið  sigur  á  vík- 
ingum  og  stóð  nú  næstur  til  valda  yfir  Irlandi  eftir  Dungað 
(frænda  sinn),  sem  orðinn  var  gamall  raaður.  Vildi  hann  nú 
efla  ríki  Dungaðar  og  vinna  sér  jafnframt  til  frægðar,  og  fór 
í  því  skyni  (snemma  árs  941)  herför  suður  á  Irland  (til  Oss- 
ory  og  Decies),  og  lét  þá,  sem  þar  bjuggu,  heita  sér  hlýðni. 
Hann  sendi  líka  herskip  til  Suðureyja  og  tók  þar  mikið  her- 
fang.  Þá  réð  sá  konungur  fyrir  Munster,  er  Gollahan  (Gellachan) 

1)  Norm.  III.  114,  sbr.  sögn  Ldn.  um  Leif  (Hjörleif)  Hróðmarsson. 
2)  Norm.  III.  ll^.  —  Vel  gœli  verið,  að  vikingar  hefði  þá  flutt  með 
sér  dóttur  hans  (eða  frœndkonu)  og  selt  hana  i  ánauð,  en  haii  Mel* 
korka  móðir  Ólafs  pá  verið  dóttir  þessa  Mýrkjartans,  þá  er  það  mis- 
hermt  i  Laxd.,  að  ólafr  hafí  síðar  hitt  afa  sinn^  þvi  að  þessi  Mýrkjart* 
an  féll  943,  sem  siðar  segir. 


177 

er  nefndnr;  var  hann  hraustur  maður  og  ágjarn  til  fjár  og 
landa,  og  hafði  jafnvel  herjað  á  landa  sína  nieð  víkingum. 
Honum  þótti  Mýrkjartan  hafa  gjörst  sér  heldur  nærgöngull, 
er  hann  lagði  Decies  undir  sig,  hélt  hann  því  h'ði  sínu  til  þess 
héraðs  og  vann  sigur  á  landsbúum.  Þetta  gramdist  Mýr- 
kjartani  og  bjóst  hann  nú  til  hringferðar  um  alt  írland,  með- 
an  vetur  var  (941—42)  og  minst  von  herferða.  Valdi  hann 
með  sér  1000  hina  vöskustu  menn  sína,  og  bjó  þá  alla  skjól- 
góðum  skinnfeldum  til  að  verja  þá  kulda,  en  þeir  tóku  þá  af 
sér,  er  þeir  bjuggust  til  bardaga.  Af  þessu  var  Mýrkjartan 
kendur  við  skinnfeldi  og  varð  för  hans  allfræg.  Til  er  enn 
kvæði  um  hana  eftir  Gormacan  skáld  {f  948),  er  var  vinur 
Mýrkjartans  og  fór  ferð  þessa  með  honum,  er  það  ort  rétt 
eftir  heimkomuna  og  áreiðanlegt  það  sem  það  nœr.  Gömul 
munnmæli  segja,  að  Mýrkjartan  hafi  reynt  menn  sína  með 
því,  að  láta  ólman  hund  vera  öðru  megin  við  tjalddyr  sínar, 
en  menn  nieð  spjót  hinu  megin,  og  sóttu  þeir  að  hverjum  er 
inn  vildi  ganga,  en  sá,  sem  lét  sér  nokkuð  bregða  við  þetta, 
mátti  eigi  fara  með  konungi,  en  eigi  er  þessa  getið  í  kvæðinu. 
Þar  er  fyrst  skýrt  frá  ferðinni  austur  og  suður  eftir  Irlandi, 
er  þeir  Mýrkjartan  höfðu  Irlandshaf  á  vinstri  hönd,  er  getið 
um  gististaði  liðsins  og  nokkra  höfðingja,  er  þeir  höfðu  með 
sér  sem  gisla,  og  virðist  þeim  hvergi  hafa  verið  verulegt  við- 
nám  veitt.  I  Dyflinni  voru  þeir  nætursakir  að  óvilja  heið- 
ingja  og  getur  kvæðið  drotningar  í  borginni,  er  sendi  þeim 
vistir  og  veglegar  gjafir,  en  eigi  er  greint  nafn  hennar  né 
hverra  manna  hún  var.  Þeir  höfðu  þaðan  með  sér  Sigtrygg 
hinn  auðga  „höfðingja  í  Dyflinni",  og  fóru  vel  með  hann. 
Má  víst  ætla,  að  hann  hafi  verið  af  konungsættum,  ef  til  vill 
náfrændi  og  eftirmaður  Olafs  Goðröðarsonar,  sem  farinn  var 
til  Norðimbralands,  þá  er  þetta  gjörðist^).  Síðan  fóru  þeir 
Mýrkjartan    um  Leinster  og  Munster  til  Hlymreks  (Limerick) 

1)  Steenstrup  heldur^  að  Sigtryggr  þessi  haíi  eigi  verið  konung- 
ur,  en  þó  virðist  hann  hljóta  að  vera  einn  af  þeim  5  konungum,  er 
leiddir  voru  fyrir  Dungað,  og  þar  sem  árbækur  kalla  Sigtrygg  ^jhöfð- 
'  ingja  Dyflinnar"  bendir  það  til  þess,  að  hann  hafi  haft  þar  völd,  eftil 
viU  ásamt  Blakki,  enda  kunna  þeir  að  hafa  verið  bræður  (hálfbræð- 
ur,  félagar?). 

12 


178 

og  höfðii  með  sér  Callaghan  konung  í  fjötrum.  Frá  Hlymrek 
héldu  þeir  um  Galway  heimleiðis,  og  hafði  orðið  gott  til  fjár  og 
frægðar.  Ferðarinnar  var  minzt  með  miklum  hátiðabrigðum, 
og  er  sagt,  að  Mýrkjartan  hafi  látið  leiða  fram  fyrir  Dungað 
konung  þá  fimm  konunga,  er  hann  hafði  tekið  með  sér  í 
gislingu,  en  gamli  konungurinn  hafði  blessað  hann  og  talið 
hann  fremstan  allra  höfðingja  á  írlandi  og  sjálfsagðan  yfir- 
konung  eftir  sinn  dag.  En  Mýrkjartan  lifði  ekki  lengi  eftir 
þessa  frægðarför.  Hann  féll  snemma  á  árinu  943  fyrir  Blakki 
(„Blacair")  Goðröðarsyni  víkingakonungi  (frá  Dyflinni),  og 
þótti  írum  það  hinn  mesti  skaði,  enda  ræntu  heiðingjar  stað- 
inn  Armagh  jafnskjótt  aftur  eftir  fall  hansi). 

Eftir  að  Olafr  Goðröðarson  var  farinn  frá  Dyflinni  til 
Norðimbralands  (árið  940)  kemur  til  sögunnar  annar  af  Goð- 
röðarsonum,  sem  nefndur  er  „Blacair"  (Blakkr?)^)  í  írskum 
árbókum  og  talinn  höfðingi  víkinga  á  írlandi,  þó  er  ekki 
getið  herferða  hans  fyr  en  árið  942,  er  hann  fór  herskildi  um 
staðinn  Clonmacnois,  og  árið  eftir  varð  honum  auðið  að  fella 
Mýrkjartan,  sem  nú  var  sagt.  Skömmu  síðar  biðu  víkingar 
ósigur  fyrir  Lorcan,  konungi  í  Leinster,  og  vann  hann  síðan 
Dyflinni,  en  féll  sjálfur  eftir  það.  Síðan  fór  Conghalach,  kon- 
ungsefni  íra,  og  fleiri  höfðingjar  herferð  til  Dyflinnar  (944) 
og  eyddu  mikinn  hluta  staðarins.  Biðu  víkingar  þá  hið  mesta 
manntjón,  og  er  þess  getið,  að  Irar  hafi  handtekið  konur 
þeirra  og  börn  og  annað  skyldulið  og  hnept  í  ánauð,  en 
sumir  heiðingjar  hafi  komist  undan  á  skipum.  Blakkr  virðist 
þá    hafa    orðið    að    flýja    úr   borginni,  og  Olafr  kváran  (Sig- 

1)  Norm.  III.  119  —  124.  2)  Þetta  nafn  virðist  annars  ekki  hafa  tiðk- 
ast  í  konungsættum  i  Dyflinni,  og  er  liklega  viðurnefni  upphaflega. 
Bróðir  þeirra  Ólafs  og  Blakks  hefir  eflaust  verið  Rögnvaldr  (II.)  kon- 
ungur  á  Norðimbralandi  (")■  944),  hvort  sem  „Sigtryggr  auðgi"  hefir  verið 
einn  af  þeim  Goðröðarsonum  eða  eigi.  Það  eru  nokkur  likindi  til,  að  hann 
sé  sami  maður  og  Sigtryggr  sá,  er  saga  Cellachans  (o:  Callaghans 
konungs  i  Munster  934—954)  kallar  „Sitric  mac  Turgeis",  og  telur 
höfðingja  i  Dyflinni.  Bræður  hans  eru  nefndir  Þórir  (Tor,  Tora),  Magn- 
ús  („Magnus")  og  Þorgils  („Turgeis"),  og  hefir  „Simond  mac  Turgeis" 
(Sigmundr  Þorgilsson  ?),  er  var  i  Brjánsbardaga  1014,  getað  verið  sonur 
þess  Þorgils  (eða  Þorgests?).  Þessi  œtt  mætti  œtla  að  komin  vœri  frá 
Þorgilsi,  er  fóU  845  (í  kvenlegg?). 


179 

tryggsson  hins  frækna)  komist  þar  lil  valda  eftir  hann  (945). 
Þó  er  beggja  þessara  höfðingja  enn  getið  við  hernað  næstu 
árin,  unz  Ólafr  bíður  ósigur  fyrir  Conghalach,  sem  vinnur 
Dyflinni  árið  947,  en  Blakkr  fellur  fyrir  Conghalach  ári  síðar 
(948)  við  Dyflinni  og  margt  manna  með  honum. 

Olafr  kváran  hafði  ráðið  ríki  á  Norðimbralandi  árin 
940—44,  og  tekið  þar  við  kristni,  enda  fer  kristin  trú  að 
ryðja  sér  til  rúms  hjá  Norðmönnum  á  Irlandi  eftir  þetta, 
(sem  getið  er  í  írskum  árbókum  við  árið  948),  og  hafa  ófarir 
þeirra  fyrir  Irum  ef  til  viU  átt  nokkurn  þátt  í  því,  en  þó 
virðast  þeir  fremur  hafa  tekið  hinn  nýja  sið  eftir  Englum 
(Engilsöxum)  en  Irum,  enda  voru  Englar  þeim  mikiu  skyld- 
ari  að  þjóðerni. 

Nú  höfðu  írskir  höfðingjar  unnið  Dyflinni  þrívegis  á  fám 
árum,  og  má  geta  nærri,  að  ríki  Austmanna  hefir  hnignað 
mjög  við  það,  enda  urðu  þeir  nú  að  greiða  skatt  til  Con- 
ghalachs  Irakonungs.  En  þess  var  skamt  að  bíða  að  hann  félli 
úr  tigninni  (árið  950)  fyrir  öðrum  írskum  konungi,  er  Ruaidhri 
(Roðrekr)  hét,  og  virðast  flestir  landshöfðingjar  hafa  gengið 
til  hlýðni  við  hann  og  greitt  honum  skatta,  nema  Austmenn 
í  Dyflinni;  barðist  hann  því  við  þá,  vann  sigur  og  feldi  af 
|)eim  margt  manna  (2000  eða  fleiri).  Meðal  annara  féll  þar 
Ivarr,  konungsefni  Dyflinnarmanna,  en  Goðröðr  Sigtryggsson, 
er  virðist  hafa  verið  þar  konungur  um  þessar  mundir,  komst 
undan  með  fáa  menn.  Þó  er  Goðröðr  hvergi  nœrri  af  baki 
dottinn  við  áfall  þetta,  heldur  rekur  hann  rétt  á  eftir  hernaö 
norður  til  Kells,  og  tekur  3000  bandingja  og  mikið  herfang 
í  ^u'.a  og  silfri  og  margskonar  gripum  (951).  Annars  er  sagt, 
að  þetta  sama  ár  hafi  sótt  mikil  gengið  í  Dyflinni.  Skömmu 
síðar  féU  Goðröðr  á  herferð  sunnanvert  á  Irlandi  (í  Decies  í 
Munster)  og  100  manns  með  honum  (fyrir  Irum).  Eftir  fall 
hans  komst  Olafr  kváran  enn  til  valda  í  Dyflinni  (um  952  — 
3),  og  hafði  hann  um  þær  mundir  orðið  að  sleppa  fyrir  fult 
og  alt  ríki  sínu  á  Norðimbralandi,  sem  síðar  verður  getið  um. 
Mun  hann  altaf  hafa  átt  athvarf  í  Dyflinni,  er  hann  varð  að 
hverfa  frá  Norðimbralandi,  og  má  jafnvel  hugsa  sér,  að  þeir 
Goðröðr  Sigtryggsson  og  Ivarr  hafi  verið  bræður  hans,  en  þó 

12» 


m 

er    alt    óvíst  um  samband  þeirra  og  ætterni,  nema  þeir  hafa 
sjálfsagt  allir  verið  af  Ivars-ættinni. 

Nú  kemur  til  sögunnar  höfðingi  einn  írskur,  Brjánn 
(„Brian  Borumha")i)  að  nafni,  sem  skarar  fram  úr  ölUim 
öðrum  að  ráðsniid,  þreki  og  framkvæmdum,  og  tekst  honum 
um  stund  að  sameina  hina  sundruðu  krafta  þjóðar  sinnar 
og  beina  þeim  á  móti  yfirgangi  víkinganna.  Það  vill  svo  vel 
til,  að  vér  vitum  meira  um  hann,  en  árbækur  greina,  því  að 
saga  hans  er  skrásett  í  „Landvörn  íra"  („Cogadh  Gaedhel  re 
Gallaibh"  eða  „War  of  the  Gaedhil"),  sem  rituð  er  skömmu  eft- 
ir  daga  hans,  og  þykir  rit  þetta  lýsa  vel  og  greinilega  afreks- 
verkum  hans,  þótt  það  sé  nokkuð  íburðarmikið  og  ýmsar 
öfgar  og  villandi  viðaukar  hafi  slæðst  inn  í  það^).  Svo  er 
þar  mikið  látið  af  kúgun  þeirri,  sem  Austmenn  hafi  haft  í 
frammi  við  Ira,  að  ólíklegt  má  virðast,  að  slíkt  hafi  alment 
við  gengist.  Sagt  er  að  allir  Munster-búar,  bæði  Irar  og 
Austmenn,  hafi  selt  konunginum  í  Hlymrek  gisla  og  trúnað, 
enda  hafi  hann  hvarvetna  haft  sína  menn,  undirkonunga  eða 
jarla  og  fógeta  eða  gjaldkera  til  að  heimta  skatta,  svo  að 
austrænn  höfðingi  hafi  verið  settur  yfir  hvert  hérað,  ábóti  yfir 
hverja  kirkju,  gjaldkeri  í  hvern  stað,  og  hermaður  í  hvert  hús, 
svo  að  enginn  írskur  maður  mátti  um  frjálst  höfuð  strjúka^), 
og  áttu  ekki  einu  sinni  ráð  á  að  gefa  vini  sínum  eða  gamal- 
menni  mjólk  eða  fáein  hænu-egg,  því  að  gjaldkerinn  eða  her- 
maðurinn  átti  forgangsrétt  til  slíkra  hluta,  og  þótt  eigi  væri 
til  nema  ein  mjólkandi  kýr  á  heimili,  þá  mátti  ekki  mjalta 
hana  leyfislaust  handa  nýfæddu  barni  eða  sjúklingi,  hvort  sem 
gjaldkerinn  var  viðstaddur  eða  eigi,  enda  mátti  hann  láta 
slátra  kúnni  í  sínar  þarfir.  Færasti  maðurinn  á  hverju  heim- 
iU  varð  að  ganga  að  verki  hjá  valdhöfum,  og  fá  þó  vistir 
heiman  að.  Hver  írskur  maður  varð  að  greiða  eyri  („únsu" 
o:  3  örtogir)  silfurs  í  nefskatt,  og  við  það  bættist  siðan  skattur  til 

1)  Viðurnefnið  „Borumha"  var  sameiginlegt  fyrir  Dalcassia-œtt* 
bálkinn,  en  mönnum  kemur  eigi  saman  um  þýðingu  þess,  sjá  Norm. 
III.  141.  2)  Sbr.  Norm.  IJI.  133  og  N.  hist.  Tidskr.  1901,  20.  bls. 
3)  Samskonar  lýsing  á  ánauð  íra  á  10.  öld  stendur  í  vikingaþœttinum 
hjá  Mac  Firbis  („On  the  Foraorians  and  the  Norseraen"  útg.  A.  Bugges, 
Chr.  1905,  3.  og  9.  bls.). 


181 

konungs  á  hverju  ári,  en  sá,  sem  ekki  gat  goldið,  var  hnept- 
ur  í  ánauð  eða  meiddur  á  nefi.  Það  er  jafnvel  svo  að 
skilja,  sem  þessi  kúgun  haíi  gengið  yíir  alt  Irlandi). 

Það  var  ættbálkur  Dalcassía,  sem  hratt  fyrst  af  sér  þessu 
ofríki  Austmanna.  Ættbálkur  þessi  bjó  norðanlega  í  Munster, 
og  átti  konungurinn  í  þeim  landshluta,  er  aðsetur  hafði  í 
Cashel,  að  vera  til  skiftís  úr  honum  eða  öðrum  ættbálki 
(Eoghannacht),  sem  sunnar  bjó^),  en  sá  ættbálkur  haíði  nú 
lengi  bægt  Dalcassíum  frá  konungdómi  í  Cashel,  þótt  þeir 
héldi  að  öðru  leyti  fornum  réltindum  sínum  og  skyldum.  Um 
þessar  mundir  (á  seinni  hluta  10.  aldar)  réðu  fyrir  Dalcassíum 
bræður  tveir,  Mathgamhain  og  Brian  (Brjánn)  synir  Gonne- 
dighs  (t  949).  Mathgamhain  var  eldri  og  bar  höfðingjanafn, 
en  Brjánn  stóð  næstur  til  ríkis  eftir  hann.  Hvorugur  þeirra 
gat  þolað  yíirgang  Austmanna,  heldur  fluttust  þeir  vestur  yíir 
Shannon  og  áttu  ýms  vopnaviðskifti  við  víkinga;  varð  mann- 
fall  mikið  af  liði  beggja,  og  lauk  svo,  að  Mathgamhain  samdi  frið 
við  höfðingja  Austmanna  í  Munster.  Hins  vegar  vildi  Brjánn 
eigi  ganga  að  sættum  við  óvinina,  heldur  kaus  hann  að  berjast 
við  þá  í  lengstu  lög,  þótt  hann  hefði  lítinn  liðsafla.  Hann 
hóf  flokk  með  nokkrum  ungum  mönnum  af  göfugum  ættum, 
og  höfðust  þeir  við  á  heiðum  og  skógum  norður  í  Munster, 
og  sættu  hverju  færi  til  að  gjöra  fjandmönnum  sínum  sem 
mest  ógagn.  Þeir  fóru  helzt  um  héruðin  milli  Lough  Derg 
og  Fergus-ár,  og  tóku  Austmenn  þá  það  ráð  að  reisa  vígi  á 
þeim  slóðum  (fyrir  vestan  Shannon),  til  þess  að  leggja  landið 
þar  fyrir  norðan  undir  sig.  Brjánn  hélt  þó  stöðugt  áfram 
herferðum  sínum  og  vann  Austmönnum  einatt  mikinn  skaða, 
en  átti  jafnan  í  vök  að  verjast  og  við  miklar  þrautir  að  stríða, 
enda  höfðu  þeir  félagar  bæði  lélegt  viðurværi  og  vonda  að- 
búð    í    kofunum,    þar  sem  þeir  urðu  að  láta  fyrir  berast,  og 

1).  Norm  IIÍ.  133-34  (sbr.  saga  Cellachans  §  3  119  bls.).  2) 
Sagan  segir,  að  þetta  hafi  verið  ákvæði  ættföður  þeirra  beggja,  sem 
nefndur  er  Oilioll  Olum  eða  Ailill  Olom  (sjá  Norm.  III.  íSi,  140).  Syn- 
ir  hans  eru  íiefndir  Eoghan  Mor  cg  Cormac  Cas,  og  töldu  Eoghannachts 
œtl  sína  til  annars,  en  Dalcassiar  til  hins.  Af  ætt  Eoghans  var  Cella- 
chan  konungur,  er  ráðið  hafði  fyrir  Cashel  um  miðja  10.  öld  og  ver- 
i$  atkvœðamaður. 


182 

segja  sumir,  að  Brjánn  hafi  seinast  eigi  haft  fleiri  en  15 
förunauta  með  sér.  Nú  varð  Mathgamhain  hræddur  um  að 
Brjánn  mundi  týna  híi  í  svaðilförum  þessum,  og  er  þeir  brapð- 
ur  hittust,  spurði  Mathgamhain,  hví  Brjánn  færi  svo  fámenn- 
ur,  en  hann  svaraði  skjótt,  að  nokkrir  af  mönnum  sínum 
hefði  fallið  í  bardaga  við  Björn  („Birnd"),  er  hnigið  hefði  til 
jarðar  fyrir  þeim  með  liði  sínu,  og  aðrir  í  bardaga  við  Auð- 
un  („Eodond")  hinn  frækna,  er  fallið  hafði  ásamt  40  köpp- 
nm^).  Hann  sagðist  hafa  fengið  mannskaða,  þá  er  „Elius" 
féll  og  30  óvinir  með  honum,  og  þá  er  100  féllu  með  „Elgim" 
(Helga?).  Þeir  félagar  hefði  komist  í  margan  krappan  dans, 
og  átt  það  að  þakka  hamingju  sinni  og  hreysti  að  þeir  væri 
enn  á  h'fi,  því  að  þeir  hefðu  eigi  keypt  sér  frið  með  fégjaldi 
eins  og  Mathgamhain.  Konungur  færði  það  sér  tii  afsökun- 
ar,  að  óvinirnir  væri  svo  fjölmennir  og  stæði  svo  vel  að  vígi, 
að  ófriður  við  þá  mundi  h'klega  verða  Dalcassíum  til  tortt'm- 
ingar,  eins  og  komið  hefði  fram  á  hðsmönnum  Brjáns.  Þessu 
svaraði  Brjánn  á  þá  leið,  að  dauðinn  væri  sameiginlegt  hlut- 
fall  þeirra  ættmanna  sem  annara,  en  þeim  væri  það  eigi 
ættgengt,  að  þola  skömm  og  ójöfnuð,  og  það  hefðu  forfeður 
þeirra  eigi  látið  nokkurn  mann  bjóða  sér.  Það  var  nú  ráðið, 
að  kveðja  alla  Dalcassía  til  þings,  og  láta  almenning  skera 
úr  því,  hvort  eiga  skyldi  frið  við  Austmenn  eða  hefja  ófrið 
gegn  þeim.  Sögðu  þar  allir  einum  rómi,  að  þeir  vildu  miklu 
heldur  kjósa  sár  og  bana  í  baráttu  fyrir  ættjörð  sína  og  fræ-nd- 
lið,  en  að  selja  eignir  sínar  í  óvina  hendur.  Mathgamhain 
vildi  nú  stefna  öllu  liðinu  til  Cashel,  höfuðstaðarins  í  Munst- 
er,  og  þótti  öllum  það  gott  ráð.  Var  nú  haldið  þangað  og 
engin  grið  gefin  Austmönnum  þeim,  er  írar  hittu  á  leiðinni^). 
Nú  víkur  sögunni  til  konungs  Austmanna  í  Hlymrek,  sem 
Ivarr  er  nefndur,  og  talinn  sonarsonur  Ivars  (Dyflinnar  kon- 
ungs,    t    873),  en  hefir  liklega  verið  lengra  frá  honum  kom- 

1)  Pessa  kappa  hefir  Brjánn  liklega  felt  nálægt  965  (sbr.  „Fomor. 
and  Nors."  21 — 27.  bls.  I  þessu  rili  eru  taldir  upp  margir  hinir  sOmii 
vikingahöfðingjar  og  í  „War  of  the  Gaedhil",  og  enn  ýmsir  aðrir,  efl« 
ir  týndum  hsndritum,  meðaj  þeirra  „Usban"  eða  „Wasbogh",  sem  gæti 
verið  afbökun  úr  „U6bag;h  =e  Úsnakr,  sbr.  Óspakr  í  Njáln).  2)  Norm, 
Uí.  134-37. 


183 

inn.  Þess  er  áður  getið,  að  ívarr  þessi  hafi  komið  til  Hlym- 
reks  með  sonum  sínum  þremur,  og  sezt  þar  að  ríki  eftir 
fall  Haralds  Sigtryggssonar  (f  940),  sem  talinn  er  sonarson- 
arsonur  ívarsi),  og  heíir  ívarr  í  Hlymrek  eigi  getað  verið 
sonur  þess  Haralds,  þótt  hann  sé  á  einum  stað  talinn  Har- 
alds  son2).  Þá  er  fregnir  bárust  til  ívars  um  uppreist  Dal- 
cassía,  þótti  honum  sh'kt  tiltæki  lýsa  hlægilegri  ofdirfsku,  og 
stefndi  saman  öllum  þegnum  sínum,  bæði  írum  og  Aust- 
mönnum,  til  herferðar  gegn  fjandmönnunum.  Hét  hann  að  eyða 
landið  hestfærum  mönnum  og  láta  engan  ábóta  eða  klerk  í 
Munster  halda  hfi,  nema  þeir  gjörðust  þegnar  hans  og  greiddu 
honum  skatt.  Eftir  þessu  hafa  Austmenn  í  Hlymrek  varla 
verið  búnir  að  taka  kristni  um  þessar  mundir,  þótt  hinn  nýi 
siður  væri  fyrir  nokkru  kominn  til  frænda  þeirra  í  Dyflinni. 
Sumir  höfðingjar  í  Munster,  sem  þjónað  höfðu  ívari  af  nauð- 
ung,  risu  nú  á  móti  honum,  en  biðu  lægra  hlut  eða  féllu. 
Meðal  þeirra  er  nefndur  Faelan  (=  Feilan),  konungur  í  Decies, 
og  geta  irskar  árbækur  um  fall  hans  (árið  966).  Þá  er 
Mathgamhain  frétli  um  ferðir  ívars  og  fall  landa  sinna,  var 
hann  staddur  í  Gashel,  og  hafði  safnast  þangað  til  hans  mik- 
ið  lið.  Tóku  þá  höfðingjar  Ira  það  ráð,  að  halda  til  staðar 
þess,  er  Sulcoit  er  nefndur,  og  bjóða  heiðingjum  þar  bardaga 
á  víðum  völlum.  Austmenn  höfðu  brynjað  riddarahð  ogáttu 
þeir  harða  orustu  við  Ira  frá  aftureldingu  til  miðdegis,  en 
biðu  loks  ósigur  og  flýðu  víðsvegar,  og  er  ekki  ólíklegt,  að 
Irar  hafi  gengið  undan  merkjum  þeirra  og  í  lið  með  löndum 
sínum,  eða  lagt  fyrstir  á  flótta.  Irar  veittu  flóttamönnum 
eftirför  bæði  á  nóttu  og  degi,  og  tókst  þeim  að  brjóta  borg 
þeirra  í  Hlymrek  og  ganga  af  þeim  dauðum  á  götum  og 
strætuni.    Sagt  er,  að  fallið  hafi  2000  af  liði  Austmanna,  og 


1)  Krit.  Bidr.  I.  213.  2)  Ættartala  suðureyskra  höfðingja  (Mac 
Leods  o:  niðja  Ljóts  ?)  (í  „Fomor.  and  Nors",  5.  og  12.  bls.)  er  rakin 
til  „Ivars  gamla"  (eða  mikla)  forföður  ívarsættarinnar  á  Skotlandi, 
Irlandi  og  Norðurlöndum,  og  þótt  þessi  ættartala  muni  vera  sett  saman 
af  handahófi  og  vikingaþátturinn  blandi  saman  goðsögnum  um  jötna 
(„Fomorians")  og  sögum  um  vikinga  frá  Norðurlöndum,  getur  þetta 
(um  œtt  ívars)  vel  verið  runnið  frá  fornum  minnum  um  œtt  ívars  við' 
faðma  (sama  rit;  29.  bls.),  er  verið  hefír  frœg  i  sögum. 


184 

eru  nokkrir  nafngreindir,    líkiega  höfðingjar,  sem  flestir  virð- 
ast  hafa  borið  norræn  nöfn,  svo  sem  „Ruamond"  (Hrómundr), 
„Somarlid"  (Sumarliði),  „Manus"  eða  „Magnus  Berna"  (Magn- 
ús   Bjarnar-son  ?)i),     „Tolbarb"    eða  „Toralbh"    (Þórólfr)    og 
„Infuit"   (Hvítrinn,  viðurnefni),  en  sumir  írsk  nöfn  eða  vafasöm, 
svo  sem  Carran  (Koðran?)  frá  Leinster,  „Staball"  e.  Stabbal 
„Sigmails"    (Sigvalda-?)son,  og  „Ettla  (Atli?)  Tretell"  e.  Eda 
Treteall"  eða  „Eda"  og  „Tretiil  Taaidh".    Tóku  írar  þar  afar- 
mikið    herfang  í  guUi  og  silfri  og  góðum  klæðum,  guðvef  og 
silki  og  skrautlegum  reiðtygjum.     Þeir  höfðu  burt  með  sér  kon- 
ur,  dætur  og  sonu  Austmanna,  og  er  fegurð  þeirra,  vexti  og 
vænleik  lýst  með  mikiili  aðdáun.     Síðan  brendu  þeir  borgina 
og    kaupstaðinn    til    ösku,    en    söfnuðu  bandingjum  saman  á 
hóla    nokkra,    og    drápu    alla    þá,   sem    vopnfærir    jjóttu,   en 
hneptu    hina    í    ánauð,    er    til  þess  virtust  failnir.     Irar  réðu 
sér  nú  varia  af  fögnuði  eftir  þenna  sigur,  enda  launaði  Math- 
gamhain    mönnum    sínum   vel  hreystilega  framgöngu.     Síðan 
fór    hann   viða  um  Munster  og  drap  alla  hermenn  óvinanna, 
þar    sem    hann    fann    þá.      Níu    sinnum    vann  hann  sigur  á 
Austmönnum,    og    voru    í    eitt    skifti  liðsmenn  frá  Waterford 
með  Hlymreksbúum^). 

Svo  er  sagt  (í  „Landvörn  íra"),  að  Mathgamhain  hafi  tvi- 
vegis  brent  Hlymrek,  og  fór  Ivarr  konungur  landflótta  fyrir 
honum  austur  yíir  írlandshaf,  og  var  þar  áriangt  ásamt  ÓJafi 
nokkrum  Ólafssyni  (líklega  syni  Ólafs  „skurfu").  Þeir  reyndu 
að  leggja  Bretland  (Wales)  undir  sig,  og  féll  Olafr  þar  fyrir 
konungi  Breta,  en  Ívarr  kom  aftur  með  miklu  skipaliði  til 
hafnarinnar  fyrir  vestan  Hlymrek  og  feldi  þar  írskan  höfð- 
ingja,  sem  nefndur  er  „BeoIIan  Littil"  (e.  „Beolain  Litil"  o: 
Bjólan  litli?)  og  son  hans  (969 — 970).  Síðan  settist  ívarr 
þar  að,  tók  mikið  herfang  og  átti  margar  orustur^). 

Um  sömu  mundir  var  annar  ívarr  konungur  í  Water- 
ford,  og  virðist  hann  hafa  gjört  bandalag  við  Munsterbúa  (969) 

1)  Hér  kemur  fram  Magnúsarnafnið  með  Austmönnum  fyrir  vest- 
an  haf,  og  má  œtla,  að  þeir  baíi  fyrstir  tekið  það  upp,  eftir  viðurtiefni 
Karls  mikla  (Karla-Mugnúsar).  „Maccus"  Haraldsson  Manarkonungur 
he6r  ef  til  vill  heitið  „Magnús".  2)  Norro.  III.  137—39.  3)  s, 
gt.  (139). 


185 

og  hallast  til  móts  við  Mathgamhain^).  Þess  er  ög  getið  í  ár- 
bókum,  að  Mathgamhain  hafi  árið  969  tekið  gisla  í  Cork  (h'k- 
lega  af  Austmönnum  þar).  Árið  971  börðust  þeir  bræður 
Mathgamhain  og  Brjánn  við  Ivar  Hlymreks-konung  og  menn 
hans  bæði  í  Hlymrek  og  eyjunum  í  Shannon,  og  hrukku 
Austmenn  loks  þaðan,  en  borgin  var  enn  brend.  Litlu  síðar 
kom  „Maccus"  (Magnús?)  Haraldsson  ásamt  „Lögmönnun- 
um"  frá  Suðureyjum  og  hafði  Ivar  (bróður  sinn?)  á  burt  með 
sér,  en  það  hefir  ekki  hðið  langur  tími,  áður  en  Ivarr  kæmi 
aftur  og  tæki  sér  bólfestu  í  eyjunum  í  Shannon.^) 

Nú  var  Mathgamhain  orðinn  frægur  maður  af  fremdar- 
verkum  sínum  og  gjörðist  hann  þá  einvaldur  yfir  Munster  og 
sfýrði  því  ríki  um  6  ár,  en  þá  varð  sundurlyndi  og  öfund- 
sýki  írskra  höfðingja  honum  að  fótakefli.  Æltbálkur  sá  (Eogh- 
annacht),  er  konungarnir  í  Munster  höfðu  jafnan  verið  kjörn- 
ir  úr  um  langan  aldur,  skiftist  í  tvær  ættkvíslir,  og  má  nærri 
geta,  að  þær  hafi  séð  ofsjónum  yfir  uppgangi  Daicassía.  Fyr- 
ir  annari  réð  höfðingi  sá,  er  Donovan  hét,  en  sá,  sem  réð 
fyrir  hinni  og  var  höfðingi  í  Desmond,  er  nefndur  Maelmuaidh, 
og  þóttist  hvor  um  sig  vera  betur  kominn  til  konungsdóms 
í  Munster  en  Mathgamhain,  enda  eggjuðu  þeir  feðgar  frá 
Hlymrek,  Ivarr  og  Dubhcenn  sonur  hans,  höíðingja  þessa  til 
uppreistar  gegn  honum.  Einhverju  sinni  var  Mathgamhain 
kominn  til  Donovans,  rauf  hann  þá  grið  við  konung,  tók 
hann  höndum  og  seldi  í  hendur  ívari  og  Maelmuaidh,  er  lét 
menn  sína  veita  honum  bana  (975 — 76).  En  illræði  þetta 
kom  þeim  skjótt  í  koU,  sem  þess  voru  valdir,  því  að  nú  tók 
Brjánn  ríki  eftir  bróður  sinn,  og  hann  var  enn  meiri  fyrir 
sér,  enda  reyndist  hann  óvinum  sínum  harður  í  horn  að  taka, 
þótt  hann  væri  farinn  nokkuð  að  eldast.  Hann  fór  þegar 
herferð  gegn  Austmönnum  þeim,  er  sátu  í  eyjunum  í  Shann- 
on,    og    tókst    honum    að    brjóta  vígi  þeirra  og  fella  Ivar  og 

1)  Fátt  er  aunars  kunnugt  um  konungsættina  i  Veðrafirði,  en  vík- 
ingar  þaðan  höfðu  áður  gjörst  bandamenn  Munster-búa  (h.  a.  fr.  173. 
bls.).  Mac  Firbis  getur  Ólafs  frá  Port  Lairge  (o:  Veðrafirði),  sem  hefir 
líklega  verið  Ivars-ættar,  við  Brjánsbardaga  (1014),  en  hinsvegar  nefn- 
ir  ;,War  of  the  Gaedhil"  þá  tvo  konunga  þaðan  með  öðrum  nöfnum 
(annar  heitir  ^Amund  Pubcenns"-son).        2^  Norm.  III.  139— 4Q. 


186 

Ivo  sonu  hans,  Dubhcenn  og  ólaf,  öðru  nafni  Cuallaid.  í 
smáeyjunum  voru  dyngjur  kvennanna  eða  skemmur,  og  kom- 
ust  |)ær  allar  á  vald  Brjáns  ásamt  miklu  gulli  og  silfri  og 
margskonar  dýrgripum  (977)i).  Nú  var  Haraldr^)  einn  eftir 
af  ívarssonum,  og  tóku  Austmenn  í  Munster  hann  til  kon- 
nngs.  Donovan  þótti  ráðlegast  að  gjörast  bandamaður  Har- 
alds,  og  bauð  honum  til  sín,  en  Brjánn  hélt  liði  sínu  móti 
þeim  og  vann  borg  Donovans  (Gathair  Guon),  og  féllu  þeir 
þar  báðir  Donovan  og  Haraldr,  eu  Brjánn  tók  síðan  mikið  her- 
fang  í  nautum  (978).  Þá  fór  Brjánn  með  her  á  hendur  Mael- 
muaidh,  banamanni  Mathgamhains,  og  féll  hann  fyrir  honum 
í  bardaga  með  1200  mönnum,  bæði  Irum  og  Austmönnum 
(árið  978).  Með  því  að  Donovan  hafði  verið  venzlaður  kon- 
ungum  Austmanna  í  Waterford  —  kvæntur  konungsdóttur 
þaðan,  og  dóttir  hans  gift  Ivari,  konungi  sama  staðar  —  þótti 
Brjáni  sem  þaðan  gæti  verið  ófriðar  von,  og  fór  hann  því 
herferð  austur  þangað,  og  rak  úr  landi  Domhnall,  höfðingja 
í  Decies,  er  vingast  hafði  við  Austmenn  í  Waterford.  íbúar 
þess  staðar  virðast  hafa  átt  gott  við  granna  sína,  og  Aust- 
menn  og  Irar  búið  saman  í  friði  um  þær  slóðir.  Nú  urðu 
allir  Munster-búar  að  selja  Brjáni  gisla,  og  þeir,  sem  fyrir 
aðalkirkjunum  réðu,  urðu  að  setja  tryggingu  fyrir  því,  að 
þjófum  og  uppreistarmönnum  væri  eigi  veittur  kirkjufriður^). 
Brjánn  var  nú  búinn  að  friða  ríki  sitt  og  hnekkja  yfirgangi 
Austmanna,  og  hafa  þeir,  sem  eftir  urðu,  leitað  griða  til  hans 
og  heitið  honum  hlýðni,  enda  er  þess  síðar  getið,  að  Osli 
(Auðgisl),  sonur  Dubhcenns  Ivarssonar  frá  Hlymrek,  hafi  verið 
einn  af  höfðingjum  hans  og  dróttsetum*). 

Meðan    þetta   gjörist  í  Munster,  hafði  Olafr  Sigtryggsson 
kváran    verið    konungur   i   Dyflinni^),  og  geta  írskar  árbækur 

1)  Þar  hafa  írar  goldið  líku  likt.  Duald  mac  Firbis  segir  i  vík- 
ingaþætti  sinum  („Fomor.  and  Nors."  3.  og  9.  bls.),  að  vikingar  (Norð- 
menn)  hafi  engu  eirt,  drepið  konunga  ira  og  haldið  drotningum  þeirra 
og  göfuguoi  konum  i  varðhaldi  fyrir  handan  haf.  (Sbr.  sfígu  Melkorku 
i  Laxdœlu).  2)  o :  Haraldr  hvíti?  (Fomor  &  N.  2,  8,  18).  3) 
Norm.  III.  140—42.  4)  Norm.  III.  156.  5)  Á  dögum  hans  hafa 
synir  Eiriks  blóðöxar  herjað  til  Irlands,  sem  Glúmur  skáld  Geirason 
^etur    mn  i    Gr^feldardrápu   (Hkr.  Hák.  ^.  5.  k.).  —  Korn).  s,  (19.  k.) 


187 

fyrst  um  herferðir  hans  suður  um  Irland  árið  953,  er  hann 
virðist  hafa  rekið  hernað  alt  suður  til  Waterford.  Því  næst 
er  þess  getið,  að  Conghalach  írlandskonungur  haíi  farið  her- 
skil(^  um  Leinster  árið  956,  og  haldið  síðan  markað  í  Lifíe 
í  3  daga  með  mikilli  viðhöfn.  Þá  fóru  orðsendingar  á  laun 
frá  óvinum  hans  til  Ólafs  kvárans,  sem  kom  að  honum  óvör- 
um  og  feldi  hann  ásamt  mörgum  mönnum  hans^).  Fám  ár- 
um  síðar  (960)  er  þess  getið,  að  Austmenn  hafi  felt  Karl,  son 
Gonns  Dungaðssonar  (írlandskonungs?).  Litlu  síðar  (962  e. 
968)  geta  írskar  árbækur  um  lát  Goðröðar  Ólafssonar^),  en 
óljóst  er,  hvort  hann  hefir  verið  sonur  Olafs  kvárans  (Sig- 
tryggssonar,  sem  líklegast  virðist)  eða  Olafs  Goðröðarsonar  (f 
941  e.  942).  Þá  er  og  getið  um  víkingahöfðingja,  Sigtrygg 
að  nafni,  sem  auknefndur  er  „Cam"  (kroppinbakur),  og  kem- 
ur  við  land  nokkuð  fyrir  sunnan  Dyflinni,  en  Ólafr  kváran 
sigrar  hann  með  fulltingi  Leinsterbúa,  með  því  að  hann  er 
lostinn  öru  í  kálfann  og  flýr  til  skipa  sinna.  Þessi  höfðingi 
sýnist  vera  einn  af  ívars-ættinni,  ef  til  vill  sami  maður  og 
„Cammanus",  sonur  Ólafs  Goðröðarsonar,  er  virðist  nokkru 
áður  hafa  farið  herskildi  yfir  Connaught^).  Arið  963  (eða 
964)  fór  Ólafr  með  Dyflinnarmönnum  herskildi  um  Kildare 
fyrir  sunnan  Dyflinni,  og  er  þess  þá  getið  að  margir  klerkar 
hafi  verið  handteknir,  en  Njáll  Herjúlfsson  hafi  kent  í 
brjósti  um  þá  og  keypt  þeim  frelsi.  Sama  ár  beið 
Ólafr  ósigur  fyrir  írum  (í  Ossory),  og  féllu  þá  margir  af 
honum ;   meðal  þeirra  er  nafngreindur    Böðvarr   („Butbarr") 

lœtur  Harald  herja  um  írland  eftir  að  hann  varð  konungur  í  Noregi  (um 
961-62).  1)    Norra.  III.  144—45,  (h.  a.  fr.  179)  sbr.  126,     þar    sem 

þcss  er  getið,  að  Ruaidhri  konungur  steypti  Conghalach  Irlandskonungi 
úr  völdum,  og  er  þar  sagt,_;  að  Conghalath  haíi  beðið  bana  (950),  en  vera 
má  að  það  sé  mi&hermt,  og  hafí  hann  komist  undan  og  til  rikis  áftur. 
2)  Þessi  konungsson  virðist  bafa  verið  vinsœll  með  Irum,  þvi  að  hann 
fœr  góðan  orðstír  í  árbókunum  Norm.  III.  145  n.  3)  Sbr.  Norm.  III.  145 
og  132  n.  6.  —  Vera  má,  að  hersveitir  hans  haíi  síðan  haldið  suður  til 
Vallands,  til  fulltingis  við  Ríkarð  Rúðuiarl,  sem  fyr  var  é.  rainzt  (h. 
a.  fr.  168),  og  þaðan  til  Spánar,  og  hafi  Goðröðr  (Gunnröðr)  foringi 
þeirra  verið  bróðir  þessa  Sigtryggs,  sonar  Olafs  konungs  Goðröðarson- 
ar  —  nema  hann  hafi  verið  einn  af  frændum  Eiríks  blóðöxar,  sem  líka 
má  hugsa  sér  (sbr.  Tim,  Pmf.  XVJ.  201  nm.), 


188 

sonur  „Nira"  (Neriðs?).  Fám  árum  síðar  er  Ólafr  í  herferð- 
um  með  Kjarval  („Gearbhall")  Lorcans-syni,  konungsefni 
Leinsterbúa,  og  féll  Kjarvalr  í  þeim  ferðum  árið  (966  e.)  967 
(um  sömu  mundir  og  Irar  í  Munster  unnu  fyrst  sigur  á  Aust- 
mönnum  frá  Hlymrek).  Það  hefir  h'klega  verið  í  hefndar- 
skyni  jfyrir  þessar  herferðir,  að  Domhnall  írlandskonungur 
(Mýrkjartans-son)  rak  hernað  víða  um  Leinster  (alt  út  að 
sœ)  og  tók  mikið  herfang  í  kúm  (árið  968) ;  er  sagt,  að  hann 
væri  tvo  mánuði  í  þeirri  herferð  gegn  Austmönnum  og  Lein- 
sterbúum.  Ári  síðar  (969)  fer  Sigtryggr  Ólafsson  og  Leinster- 
búar  herferð  norður  til  Kells,  en  Domhnall  rekur  þá  á  flótta, 
fer  þá  Ólafr  kváran  aðra  herferð  til  Kells  með  Austmönnum 
sínum  og  Leinsterbúum,  og  rænir  fjölda  nauta,  en  bíður  nokk- 
urt  manntjón,  síðan  vinnur  hann  sigur  á  írum  í  Meath  (970). 
Nú  geta  írskar  árbækur  um  hernað  Mýrkjartans  (Muirchear- 
tach"),  sonar  Irlandskonungs,  í  héruðunum  Louth  og  Gonaille 
(við  Irlandshaf),  og  að  faðir  hans  hafi  sært  og  brent  til  óhfis 
300  manna,  bæði  karla  og  konur  (árið  970),  og  er  hklegt,  að 
þetta  hafi  einkum  komið  niður  á  Austmönnum,  enda  er  næsta 
ár  (971)  getið  um  sigur  Domhnalls  á  Austmönnum  og  írskum 
bandamönnum  þeirra,  og  sagt,  að  hann  hafi  brotið  vígi  þeirra 
og  kirkjur.  Nokkrum  árum  siðar  (977)  vinnur  Ólafr  kváran 
sigur  á  þeim  Mýrkjartani  og  Gonghalach,  sem  báðir  voru 
bornir  til  konungsdóms  yfir  Irlandi.  Ari  síðar  (978)  er  getið 
um  sigur  Austmanna  á  Leinsterbúum  og  konungi  þeirra  (sem 
nefndur  er  Ugaire),  og  að  Olafr  hafi  sigrað  Domhnall  konung 
(vestur  í  Meath)!). 

Af  þessum  sundurlausu  frásögnum  virðist  mega  ráða,  að 
helztu  höfðingjar  ú  Irlandi  austanverðu  hafi  reynt  að  vinna 
bug  á  Austmönnum  í  Dyflinni  á  þeim  árum,  en  orðið  frem- 
ur  lítið  ágengt,  enda  virðast  Dyflinnarmenn  oftast  hafa  verið 
í  bandalagi  við  einhverja  irska  höfðingja.  En  nú  gjörðist  sA 
maður  yfirkonungur  Irlands  (um  980),  er  Maelsechlainn  hét 
(hinn  annar  með  þvi  nafni).  Var  hann  skörungur  mikill  og 
vann  á  iyrsta  ríkisári  sinum  mikinn  sigur  á  sonum  Olafs  frá 
Dyflinni  nálægt  konungssetrinu  Tara.  Þar  varð  mannfaU 
mikið,    bæði    af   írum    og   Austmönnum,    og  féll  einn  þeirra 

1)    Norm.  ni.  H3-46. 


m 

bræðra  (Rögnvaldr  að  nafni),  og  annar  höfðingi  Áustmanna 
sem  borið  hefir  írskt  nafn  (Conmael)  og  talinn  er  Gilla-son 
en  aðrir  telja  hann  son  undirkonungs  (o:  jarls)  Austmanna 
írskar  árbækur  segja,  að  í  bardaga  þessum  hafi  verið  liðs 
menn  frá  eyjunum  (Suðureyjum)  og  fjöldi  víkinga  frá  Iriandi 
og  virðast  Dyflinnarmenn  því  hafa  dregið  lið  að  sér  hvaðan 
æva.  Nú  gjörði  Maelsechlainn  samband  við  konunginn 
Ulster  og  stefndi  liði  sínu  til  Dyflinnar,  sátu  þeir  um  borg 
ina  í  3  daga  og  3  nætur,  og  þröngvuðu  borgarmönnum  til  að 
sleppa  öllum  írskum  gislum,  er  hjá  þeim  voru,  og  láta  laus- 
an  konung  Leinster-búa  (Domhnall  Claen),  er  þeir  höfðu  haft 
árlangt  í  varðhaldi.  Enn  fremur  urðu  Austmenn  að  greiða 
mikil  gjöld,  bæði  í  kúm  (að  sumra  sögn  2000  kýr)  og  gulli 
og  öðrum  fémunum,  og  veita  skattfrelsi  öllum  Irum,  sem 
undir  þá  höfðu  veríð  gefnir.  Þótti  þeim  nú,  sem  Maelsechla- 
inn  hefði  frelsað  þá  frá  þungri  ánauð,  eða  leyst  þá  úr  „Ba- 
býlonar-herleiÖingu,  sem  litlu  betra  hefði  verið  að  búa  við  en 
helvítis  kvalir"  eins  og  árbækur  íra  komast  að  orði.  Ólafr 
kváran  var  nú  orðinn  ellimóður,  enda  lagði  hann  niður  her- 
stjórn  og  fór  pílagrímsferð  til  eyjarinnar  helgu  (Jona).  Sett- 
ist  hann  þar  í  helgan  stein  og  lauk  svo  æfinni  með  yfirbót 
synda  sinna  (um  981).  Hann  er  frægastur  allra  norrænna 
herkonunga  fyrir  vestan  haf,  og  er  hans  minzt  bæði  í  ensk- 
um  fornkvæðum  („Havelok  the  Dane")  og  íslenzkum  sögum, 
enda  hefir  eitt  íslenzkt  skáld  (Þorgils  orraskáld  í  Borgarfirði) 
dvalið  við  hirð  hans  í  Dyflinni^).  Olafr  kváran  hafði  víða 
freistað  hamingjunnar,  og  reynt  oftsinnis  að  berjast  til  ríkis 
bæði  á  Englandi  og  Irlandi,  orðið  landflótta  hvað  eftir  annað, 
en  rétt  jafnan  hlut  sinn  aftur,  og  haldið  loks  völdum  í  Dyfl- 
inni  um  nær  þrjá  tugi  ára  samfleytt.  Því  miður  höfum  vér 
enga   samfasta   sögu    af  honum,    og   er  því  lítt  kunnugt  um 

1)  I  rauninni  er  það  mjög  litið,  sem  islenzkir  sagnamenn  vita  um 
Óla  f  kváran,  nema  að  hann  hafi  verið  konungur  i  Dyflinni.  Þeir  hafa 
tengt  hann  við  Olaf  Tryggvason,  og  haldið  að  þeir  nafnar  hafi  verið 
samtiða  og  á  líku  reki  (láta  Ól.  Tr.  eiga  systur  Ól.  kv.).  Sbr.  Hkr. 
01.  Tr.  33.  og52.  k^.  Hins  vegar  virðist  Snnrri  eigi  hafa  rent  grun  i,  að 
sá  Olafr  konungur  á  Englandi,  er  var  samtiða  Eiríki  blóðöx,  væri  sami 
maður  og  „Ólafr  kváran  i  Dyflinni".     (Hkr.  Hék.  góð.  4.  k.). 


Í9Ö 

ýms  markverð  æfiatriði  hans,  en  það  má  sjá  af  enskum  og 
irskum  sagnaritum,  að  hann  hefir  verið  að  minsta  kosti  þrí- 
kvæntur  og  átt  margt  barna.  Fyrst  átti  hann  dóttur  Kon- 
stantíns  (III.)  Skotakonungs  (um  930—40),  þá  er  þess  getið, 
að  hann  hafi  fengið  dóttur  Orms  jarls  á  Norðimbralandi,  er 
hann  var  orðinn  konungur  (940),  og  loks  fékk  hann  irskrar 
konu  (konungsdóttur  frá  Leinster),  sem  nefnd  er  Kormlöð 
(Gormlaith  e.  Gormflaith),  og  var  sonur  þeirra  Sigtryggr  silki- 
skegg,  er  siðar  var  lengi  konungur  i  Dyflinni.  Þeir  synir 
Olafs,  er  koma  fram  sem  fuUtiða  menn  fyrir  980,  svo  sem 
Goðröðr  (t  um  962),  Sigtryggr  (eldri)  og  Rögnvaldr,  hafa  frá- 
leitt  verið  synir  Kormlaðar  (f  1030  eða  siðar),  en  sá,  sem 
tekið  hefir  við  völdum  i  Dyflinni  eftir  980,  er  nefndur  „Gluni- 
arainn"  (o:  Járnkné)  Ólafsson,  og  telja  irskar  árbækur  hann 
bróður  Maelsechlainns  Irlandskonungs  sammæðra.  Virðist 
h'klegra,  að  hann  hafi  verið  sonur  ólafs  Goðröðarsonar  en 
Olafs  kvárans^),  og  hafi  Maelsechlainn  hálfbróðir  hans  stutt 
hann  til  ríkis  i  Dyflinni  fremur  en  þá  bræður,  er  höfðu  bar- 
ist  móti  honum,  þótt  þeir  væri  stjúpsynir  Kormlaðar,  ergekk 
að  eiga  Maelsechlainn,  en  skildi  siðan  við  hann  og  gjörðist 
drottning  Brjáns. 

Nú  var  svo  komið  fyrir  Austmönnum  á  Irlandi,  að  þeir 
höfðu  hvarvetna  orðið  að  lúta  i  lægra  haldi  fyrir  ríkustu 
höfðingjum  Ira,  þeim  Maelscehlainn,  er  talinn  var  yfirkonung- 
ur  og  réð  fyrir  norðurhelmingi  írlands  (er  kallaður  var  Leth 
Cuiun),  og  Brjáni,  er  náði  fyrst  yfirráðum  yfir  suðurhelni- 
ingi  landsins  (Leth  Mogha),  og  loks  yfir  öllu  Irlandi,  sem  sið- 
ar  segir^). 

Hér  að  framan  (159.— 66.  bls).  hefir  verið  minzt  á  vik- 
ingaferðir  sunnan  um  sæ  (frá  Yallandi)  til  Bretlandseyja  á 
öðrum  áratugi  10.  aldar,  og  jafnframt  getið  um  óeirðir  á 
Englandi  og  uppreist  Norðimbra  gegn  Játvarði  Englakonungi 
árið  911,  árásir  vikinga  (frá  Irlandi  og  Suðureyjum?)  á  vestur- 

1)  Steenstrup  er  þó  heldur  á  þvi,  að  Gluniaran  hafí  Terið  sonur 
ólafs  kvárans,  og  sðmuleiðis  A.  Bugge  (^Fomor.  and  Nors".  31.  bls.). 
Sonur  hans  hefír  liklega  verið  Gillaciaran,  er  féll  i  Brjánsbardaga 
(1014),  og  ætlar  A.  Bugge,  að  hann  hafí  og  heitið  Sigtryggr  (s.  st.).  2) 
Norm.  Ul.  143,  146—47,  149,  159. 


I9i 

strendur  Englands  og  Skotlands,  og  hernað  Rögnvalds  kon- 
ungs  á  Norðimbralandí.  Þess  var  og  getið  (191.  bls.)  að 
Sigtryggr  konungur  frá  Dyflinni  tók  Davenport  vestan  á  Eng- 
landi  (norðanverðu),  er  hann  varð  að  flýja  frá  Irlandi  (920). 
Þá  var  Æðelfled  (Aðalfljóð)  faflin  frá  (918  e.  919?),  dóttir 
^lfráðs  ríka  og  systir  Játvarðs  konungs,  er  hafði  haft  hið 
forna  konungsríki  Merkju  til  yfirsóknar,  og  stýrt  því  með 
mesta  skörungsskap.  Hafði  Aðalráðr  (Æðe(I)red)  maður  henn- 
ar  fyrst  verið  þar  undirkonungur,  en  hún  hafði  haft  ríkisstjórn 
á  hendi  i  veikindum  hans  og  síðan  eftir  dauða  hans  (912?). 
Hún  hafði  haldið  borginni  Chester  fyrir  Ingimundi  frá  Dyfl- 
inni,  sem  fyr  var  á  minzt,  og  síðan  hafði  hún  tekið  að  reisa 
borgir  eða  kastala  til  varnar  gegn  víkingum,  eins  og  áður 
hafði  verið  gjört  á  Frakklandi,  og  var  þar  meðal  hinna  fyrstu 
borg  við  Severn  (Bridgenorlh)  á  landamærum  Bretlands  (Wal- 
es),  þar  sem  víkingar  höfðu  herjað  oftar  en  einu  sinni.  Með 
þessu  tókst  henni  að  hefta  yfirgang  víkinga  og  kreppa  að  út- 
lendingum  þeim,  er  búsettir  voru  í  Danalögum,  og  hafði  hún 
loks  fengið  Leicester-búa  til  að  ganga  sér  til  handa  (918)  og 
Jórvíkurbúar  voru  komnir  á  fremsta  hlunn  með  það,  er  hún 
andaðist.  Þess  er  og  getið  í  írskum  sagnaritum,  að  hún  hafi 
komið  á  varnarsambandi  gegn  víkingum  milli  Saxa  (o :  Engla), 
Breta  (í  Strathclyde)  og  Skota  (um  það  leyti  er  víkingar  herj- 
uðu  á  Skotland  918?),  sem  hefir  þó  hklega  sUtnað  eftir  lát 
hennar^),  enda  var  oftast  lítil  vinátta  millí  Engla  og  Breta, 
og  ÆÖelíled  átti  ófrið  við  höfðingja  í  Wales  á  efstu  árum 
sínum^).  Játvarðr  konungur  bróðir  hennar  tók  nú  ríki  henn- 
ar   undir   sig,    og    hafði  hann  áður  tekið  það  eftir  henni,  að 


1)  Meðan  það  stóð,  er  sagt,  að  Bretar  og  Skotar  hafí  herjað  á 
borgir  vikinga  og  brotið  þœr,  en  „Lochlanns"  konungur  (a:  Noregs- 
konungur  eða  konungur  Austmanna  einhversstaðar  fyrir  vestan  haf) 
hafi  eftir  það  farið  herskildi  yfir  Strathclyde,  en  þó  eigi  unnið  borgina 
(Bretaborg).  Þetta  hefir  getað  verið  Eiríkr  blóðöx,  sem  verið  hefir  i 
vesturvíking  um  þær  mundir  (nál.  920,  sbr.  Krit.  Bidr,  í.  19  og  Hkr., 
H.  hérf.  34-.  k.).  2)  Sumir  seg^ja,  að  dóttir  hennar  (Ælfwine  e.  Alf- 
wina)  hafi  verið  heitjn  Rögnvaldi  konungi  i  Jórvik;  og  bendir  það  til 
þess,  að  þar  hafi  farið  vináttumál  á  miUi,  en  Játvarðr  konungur  var 
þessu  ósamþykkur. 


m 

reisa  kastala  í  nágrenni  við  bygðir  Dana  og  Norðmanna,  og 
stóð  þeim,  sem  næst  bjuggu,  stuggur  af  þessum  tiltektum 
hans,  en  þar  sem  þeim  tókst  ekki  að  tálma  þeim,  urðu  þeir 
smám  saman  að  ganga  til  handa  konungi  og  veita  honum 
hlýðni.  Átti  hann  mörg  vopnaviðskifti  við  „herinn"  í  Dana- 
lögum  og  á  landamærum  Dana  og  Engla,  einkum  árið  918i), 
og  fengu  Danir  þá  styrk  af  skipaliði  („Askmönnum"),  en  þó 
veitti  honum  jafnan  betur,  og  kom  svo  að  lyktum,  að  hann 
náði  fullum  yíirráðum  yfir  Austur-Öngli  og  öllu  landi  norður 
að  ánni  Trent  og  Wash-flóa.  Hornið  milli  Wash  og  Trent 
að  Humruflóa  var  lengi  nær  óháð  Englakonungum,  einkum 
eru  nefndar  til  þess  fimm  borgir:  Lincoln,  Derby,  Nottingham, 
Stamford  og  Leicester,  en  þó  hafði  Játvarðr  haft  vald  yfir 
þeim  borgum  þremur,  er  síðast  voru  taldar,  og  reist  kastala 
í  Nottingham  og  Stamford,  auk  margra  fleiri  borga  og  varn- 
arvirkja  hingað  og  þangað,  einkum  við  skipgengar  ár.  Um 
921  virðast  höfðingjar  (Norður)-Breta,  Skota  og  Norðimbra 
(Rögnvaldr  í  Jórvík  og  jarlinn  í  Bernikju)  hafa  tjáð  honum 
hollustu  sína,  enda  hafði  hann  um  þær  mundir  reist  nokkrar 
borgir  norður  við  landamærin.  Svo  er  sagt,  að  á  ofanverð- 
um  dögum  Játvarðs  hafi  tveir  höfðingjar,  annar  danskur,  hinn 
brezkur  (frá  Wales),  safnað  liði  frá  írlandi,  og  náð  Ghester  á 
vald  sitt,  en  sonum  hans  (Aðalsteini,  Játmundi  og  Játráði)  hafi 
tekist  að  vinna  þá,  og  höfuð  þeirra  verið  sett  sem  sigurmerki 
upp  yfir  hlið  borgarinnar.  Annars  eru  frásagnir  árbóka  um 
daga  Játvarðs  og  sona  hans  mjög  í  molum,  en  svo  mikið  er 
víst,  að  hann  hefir  mjög  eflt  ríki  Engla  gagnvart  útlending- 
um^),  jafnvel  þótt  yfirráð  Englakonunga  yfir  Danalögum  væri 
enn  ófullkomin  og  stopul,  og  Norðimbraland  hefði  enn  um  hríð 
norræna  konunga  út  af  fyrir  sig,  enda  virðist  enska  höfðingja- 
œttin  í  Bamborough  í  Bernikju  (nyrðra  hluta  Norðimbralands) 
hafa  verið   að  miklu   leyti  óháð   Englakonungum  um  þessar 


1)  Þá  er  sagt,  að  fallið  hafi  konungur  „hersins"  (frá  Austur-Öngli?), 
og  þeir  feðgar  Tóli  („Toglos",  „Toli«);  jarl  og  Máni  eða  Manni  jarl. 
Meðal  þeirra,  sem  leituðu  sér  griða  til  Játvarðs,  er  nefndur  Þorkell 
(„Thurkytel")  jarl  (frá  Bedford),  er  gekk  konungi  til  handa  árið  915  og 
fór  síðan  (917)  með  leyfi  hans  suður  til  Frakklands  (Vallands).  2) 
Norm.  III.  36—53,  59-62. 


193 

mundir.  Eftir  að  Danir  skiftu  með  sér  Norðimbralandi  (undir 
forustu  Hálfdanar  875)  var  það  langa  hríð  eins  og  lokað 
land  fyrir  Englum  suður  í  landi,  og  höfðu  Englar  þeir  (eða 
Saxar),  er  áttu  heima  fyrir  norðan  Humru,  orðið  viðskila  við 
meginhluta  þjóðar  sinnar  suður  frá,  enda  náðu  yíirráð  Engla- 
konunga  lítt  tii  þeirra,  hvað  þá  heldur  til  þjóðanna,  er  norð- 
ar  bjuggu  (Skota,  Pikta  og  Norður-Breta  í  Strathclyde  og 
Kumbralandi).  En  á  ofanverðum  dögum  Játvarðs  hefjast  við- 
skifti  Englakonunga  við  Skotakonunga  og  aðra  smærri  höfð- 
ingja  þar  norður  frá,  og  verða  þau  meiri  og  margbrotnari  er 
stundir  Hða. 

Þa  er  Játvarðr  konungur  var  fallinn  frá  (924)  og  elzti 
sonur  hans,  Aðalsteinn  (Æðelstan),  kominn  til  ríkis,  voru 
sáttarorð  borin  milli  hans  og  Sigtryggs  konungs  á  Norðimbra- 
landi,  eftirmanns  Rögnvalds,  er  fyr  var  getið.  Áttu  þeir  fund 
með  sér  í  Tamworth  (30.  d.  jan.  925)  og  bundu  vináttu  sína 
með  mægðum,  er  Aðalsteinn  gaf  Sigtryggi  systur  sínai).  En 
þá  er  Sigtryggr  iézt  ári  síðar  á  ungum  aldri,  tók  Aðalsteinn 
Norðimbraland  undir  sig,  og  varnaði  Goðröði  konungi  frá  Dyfl- 
inni  (frænda  Sigtryggs)  að  komast  þar  til  valda.  Sagt  er  að 
Aðalsteinn  haíi  veitt  honum  eftirför  til  Skotlands  og  þröngvað 
Konstantín  Skotakonungi  til  að  framselja  hann,  en  Goðröðr 
haíi  komist  undan  og  reynt  að  vinna  Jórvík,  ásamt  dönskum 
höfðingja,  Þórði  („Thurferd",  „Turfridus")  að  nafni.  Þá  er 
það  mistókst  og  Þórðr  týndist  á  ílótta,  leitaði  Goðröðr  sér 
griða  til  Aðalsteins,  er  tók  honum  vel,  en  þó  hvarf  Goð- 
röðr  fám  dögum  síðar  til  skipa  sinna  og  var  allur  á  burtu 
fyr  en  nokkurn  varði^).   Meðan  Aðalsteinn  var  norður  á  landa- 


1)  Sumir  nefna  hana  Eadgyth,  en  með  því  að  önnur  systir  Aðal- 
steins  (drotning  Ottós  niikla  Þjóðverjakonungs)  hét  því  nafni,  er  lík- 
legra  að  hún  hafi  heitið  öðru  nafni  (t.  d.  Ealdgyth).  „Gyða"  kona  Olafs 
Tryggvasonar  gat  verið  dótturdóttir  þeirra  Sigtryggs  og  hefði  hún  þá 
verið  (hálf  )si/síwr-dótlir  Ólafs  kvárans.  Svo  segir  eitt  enskt  rit,  að  ríki 
Sigtryggs  hafi  náð  frá  Tesu  til  Edinborgar,  og  heíir  þá  Jórvik  ekki  tal- 
ist  til  þess.  Olafr  Sigtryggsson  (kváran)  hefir  verið  mjög  ungur  er  faðir 
hans  dó,  en  Goðröðr  heíir  ekki  verið  sonnr  Sigtryggs,  heldur  hafa  þeir 
líklega  verið  bræður  eða  bræðrungar.  2)  Norm.  III.  26,  61- — 65  (eftir 
Vilh.  frá  Malm.). 

13 


194 

mærura  (926 — 27),  komu  nokkrir  höfðingjar  til  hans  (við  Á- 
mót,  þar  sem  Gumberland  og  Westmoreland  mætast),  er  seldu 
honum  gisla  og  sórn  honum  eiða,  og  eru  iil  þess  nefndir 
Konstantín  (III.)  Skotakonungur,  tveir  konungar  frá  Bretlandi 
(Wales),  Howel  og  Owen,  og  Ealdred  Eadulfsson  frá  Bernikju. 
Norðimbrar  bétu  að  hafna  heiðni  og  Aðaisteinn  reif  niður  til 
grunna  borgina  í  Jórvík,  svo  að  ófriðarseggir  gæti  eigi  átt 
þar  athvarfi).  Einn  sagnaritari  enskur  (Vilhjálmr  frá  Malmes- 
bury)  segir,  að  Aðalsteinn  hafi  um  þessar  mundir  rekið  úr 
landi  „Aldulf"  („Ealdulf")  nokkurn,  er  gjörðist  óhlýðinn  hon- 
um  og  annar  (Florentius  frá  Worcester)  getur  þess,  að  hann 
hafi  sigrað  marga  smákonunga^),  og  er  sennilegt  að  það  lúti 
að  þessum  herferðum  hans  norður  í  landi,  er  Egilssaga  segir 
um  orustuna  á  Vínheiði,  þar  sem  Þórólfr  bróðir  Egils  féll, 
því  að  samkvæmt  tímatali  sögunnar  hefir  hún  hlotið  að  vera 
á  þessum  árum.  Samkvæmt  vísum  Egils  hafa  þar  fallið  3 
höfðingjar  fyrir  Aðalsteini  og  nafngreinir  hann  Olaf  (Áleif), 
Hring  og  Aðils.  Sagan  lætur  Olaf  („rauða")  vera  konung  á 
Skotlandi,  og  segir  að  hanri  hafi  verið  „skozkr  at  föðurkyni 
en  danskr  .at  móðurkyni"  (61.  k.).  Nú  er  það  víst  að  Olafr 
hét  sonur  Sigtryggs  konungs,  er  fyr  var  getið,  og  segir  einn 
enskur  sagnaritari  (Vilh.  frá  Malm.)  að  hann  hafi  flúið  til  Ír- 
lands  eftir  lát  föður  síns,  en  síðar  gekk  hann  að  eiga  dóttur 
Konstantins  Skotakonungs  og  barðist  gegn  Aðalsteini  í  Brun- 
anborgarorustu  árið  937.  Nú  má  vel  vera  að  sú  hin  mikla 
og  víðfræga  orusta,  sem  þrír  Ólafar  voru  við  riðnir  (Olafr  Sig- 
tryggsson,  Ólafr  Goðröðarson  og  Olafr  „hvíti",  sjá  síðar)  hafi 
að  einhverju  leyti  runnið  saman  í  munnmælum  á  Íslandi  við 
orustuna  á  Vínheiði,  sem  „Olafr  rauði"  átti  við  Aðalstein  í 
upphafi  ríkis  hans,  og  því  sé  orustan  á  Vínheiði  orðin  stór- 
kostlegri  í  sögunni  en  verið  hefir,  hvort  sem  Olafr  sá,  er 
barðist    þar,  hefir  í  rauninni  verið  sami  maður  og  Olafr  Sig- 


1)  Norm.  III.  65-66,  sbr.  26—29.  2)  Florentius  er  einn  hinna 
merkiistu  meðal  enskra  sagnaritara  á  miðöldunura,  en  [>ó  eru  það  ýkj- 
ur,  er  liann  lætur  Aðalstein  vinna  sigur  á  öUum  kommgHm  Stóra- 
Bretlands  („Albíons")  árið  026.  Ummœli  hans  benila  samt  á  orustu 
eigi  iiU-Iilla  uin  þfssar  mundir. 


195 

tryggsson,  og  komist  þá  undan,  eða  annar  norrænn  herkon- 
ungur  (af  Ivars  ætt),  sem  hefir  fallið  í  orustunni,  eins  og  vís- 
ur  Egils  benda  til  („felda  þrjá  jöfra")^).  Má  hugsa  sér  að 
hann  hafi  verið  frá  Suðureyjum  eða  Gallow^ay,  en  þeir  Hringr 
og  Aðils  frá  Westmorelandi  (Vestmörum  ?),  og  gátu  þeir  verið 
bandamenn  Goðröðar  frá  Dyflinni  og  ætlað  að  halda  til  móts 
við  hann,  en  Aðalsteinn  orðið  skjótari  til  bragðs  að  snúast 
móti  þeim  og  feila  þá,  og  orustan  staðið  nálægt  Leeds  við 
ána  Aire,  sem  hét  að  fornu  fari  Vinvaed^).  Þótt  samtíðar- 
árbækur  enskar  (A.  S,  Ghron.)  geti  ekki  um  þessa  höfðingja 
né  fall  þeirra,  sannar  það  ekkert  móti  Egilssögu,  því  að  þær 
eru  svo  fáorðar  og  viðburðasnauðar,  að  rök  verða  í  þessum 
greinum  hvorki  dregin  af  sögn  þeirra  né  þögn.  Miklu  frem- 
ur  má  segja,  að  ýmsar  stoðir  renni  undir  þá  frásögn  sögunn- 
ar,  að  Aðalsteinn  hafi  safnað  herliði  að  sér  af  víkingum,  og 
geíið  mála  „bæði  útlenzkum  og  innlenzkum",  að  minsta  kosti 
heíir  hann  vingast  við  Dani  og  Norðmenn  í  Danalögum  og 
tekið  þá  í  þjónustu  sína  snemma,  því  að  menn  með  norræn- 
um  (dönskum)  nöfnum  standa  sem  vitni  undir  mörgum  bréf- 
um  frá  ríkisárum  hans  (frá  928  til  935),  en  slíkir  menn  hafa 
aldrei  fyr  komið  við  ensk  bréf,  og  er  þetta  órækur  vottur 
þess,  að  Austmenn  hafi  haft  meira  samneyti  við  enska  menn 
um  þær  mundir  en  áður.  Langflest  af  vitnum  þeim  er  við 
bréfin  eru  riðin  og  norræn  nöfn  bera,  virðast  hafa  verið  höfð- 
ingjar  („duces"  =  jarlar)  og  standa  nöfn  þeirra  næst  á  eftir 
nöfnum  enskra  stórhöfðingja,  svo  sem  Ealdreds  og  Uhtreds,  er 
munu  hafa  verið  af  jarlsættinni  í  Bamborough  (í  Bernikju). 
Bréfin  eru  gjörð  á  ýmsum  stöðum  á  Englandi,  og  sum  dag- 
sett  á  þingfundum,  þar  sem  bæði  Austmenn  og  enskir  menn 
hafa  verið  komnir  saman,  enda  standa  norræn  nöfn  á  ýms- 
um  skjölum,  er  eigi  snerta  Danalög.  Þessi  nöfn  undir  bréf- 
um  Aðalsteins  mega  að  líkindum  öll  teljast  norræn  eða  dönsk : 

1)  í  bréfi,  sem  eignað  er  Aðalsteini  og  ársett  934,  en  þykir  grun- 
samlegt  (Norm.  IIÍ.  71.  n.  1),  sýnist  vera  vikið  að  sigri  hans  á  Ólafi 
Norðmannakonungi  („rex  Norrannorum"),  er  hafi  ætlað  að  svifta  haun 
lifi  og  riki  (sbr.  75,  n.  6.  „Conflictus  raeus  contra  Danos"),  og  verður 
eigi  séð,  hvort  hér  er  átt  við  Olaf  Sigtryggsson  eða  annan  með  því 
nafni.        2)     Mon.  hist.  Br.  I.  198,  717,  780. 

13* 


id6 

„Guðrum"  (Goðþormr,  Gormr),  „Unn"  (Ormr),  „Regnwald" 
(Rögnvaldr),  „Inwær"  (Ingvarr,  Ivarr?),  „Hadder"  (Haddr), 
„Hawerd"  (Hávarðr),  „Gunner"  (Gunnarr),  „Scula"  (Skúli), 
„Thureferd"  (Þórðr),  „Healden"  (Hálfdan),  „Durum"  (Ormr? 
eða  Goðþormr?).  —  Eins  og  kunnugt  er,  segja  sögur  vorar 
frá  sendiferðum  miUi  Haralds  hárfagra  og  Aðalsteins,  er  tók 
til  fósturs  Hákon  son  Haralds,  og  það  heíir  gengið  forn  sögu- 
sögn  á  Englandi  (skráselt  í  ritum  Viihjálms  frá  Malmesbury 
t  nál.  1142)  um  það,  að  Haraldr  haíi  sent  Aðalsteini  skraut- 
legt  skip,  skarað  skjöldum,  með  gullbúnum  stafni  og  purp- 
urasegli.  Sendimenn  Haralds  eru  nefndir  „Helgrim"  (Her- 
grímr  eða  Hallgrimr?)  og  „Osfrid"  (Ásröðr  eða  Özurr?)  og 
hittu  þeir  Aðalstein  í  Jórvík,  en  þar  virðist  hann  stundum 
hafa  dvalið,  sem  ráða  má  af  því,  að  sagt  er,  að  hann  hafi 
einu  sinni  (árið  936)  tekið  þar  móti  frakkneskum  sendiherr- 
umi).  Annar  enskur  sagnaritari  frá  miðöldunum  (Walling-- 
ford)  getur  þess,  að  Aðalsteinn  haíi  einu  sinni  á  ríkisárum 
föður  síns  komið  til  „Gorms"  („Gytrum")  konungs  í  Dan- 
mörku,  en  eigi  þykir  takandi  fult  mark  á  þeirri  sögusögn,  og 
enn  síður  á  því,  er  Saxi  segir  um  viðskifti  Aðalsteins  við 
konunga  á  Norðurlöndum^).  Hins  vegar  er  eigi  ólíklegt,  að 
vináttumál  haíi  farið  milli  þeirra  og  hans^),  að  minsta  kosti 
virðist  hann  hafa  setið  í  friði  við  undirmenn  sína  og  nágranna 
um  7  ára  skeið,  eða  til  ársins  934,  er  hann  hóf.  styrjöld  við 
Skota  bæði  með  landher  og  skipaliði.  Orsakir  til  ófriðar  þessa 
eru  óljósar,  en  þó  er  mælt  að  Ronstantín  hafi  rofið  sættir, 
og  má  vera,  að  hann  hafi  viljað  styrkja  Olaf  Sigtryggsson, 
er  var  kvæntur  dóttur  hans,  til  rikis  á  Norðimbralandi.    Víst 

1)  Norra.  111.  6G — 70.  Steenstrup  varpar  þvi  fruca,  að  fósturfaðir 
Hákonar  góða  hafi  getað  verið  Aðalsteinn  jarl  á  Austur-Öngli  (f  970 
eða  siðar),  en  það  er  rajög  ólikleg  tilgáta,  með  þvi  að  þeasi  Aðalsteinn 
(„hálfkonungur")  virðist  eigi  hafa  koraist  til  œðstu  metorða  fyr  en  um 
943  (sjá  Norm.  III.  177).  2)  Norm.  III.  67,  68.  Bæði  sögur  vorar 
og  Saxi  geta  um  hernað  Gormssona  á  Englandi  og  fall  Knúts  „Dana- 
ástar"  i  vesturviking,  en  óvíat  er  með  öllu  hvenær  hann  hefir  látið  Hf 
sitt  (ef  til  vill  fyr  en  925)  og  Saxi  lætur  hann  falla  við  Dyflinni  á  Ir- 
landi.  3)  Sbr.  Hkr.  Hák.  g.  3.  k.:  „Haruldr  kojiungr  (hárfagri)  .  .  . 
var  mikill  vin  Aðalsteins  konungs,  svá  at  hann  viH  þat  virða  við  son 
hans"  o:  Eirik  blóðöx). 


197 

er  það  að  Aðalsteinn  fór  herskildi  víða  um  Skotland  og  er 
jafnvel  "sagt  að  skipafloti  hans  hafi  komist  norður  að  Kata- 
nesi.  Konstantín  hefir  sjálfsagt  orðið  að  taka  friðarkostum 
Aðalsteins  og  ef  til  vill  selt  honum  son  sinn  í  gislingu, 
eins  og  einn  sagnaritari  (Matthæus  frá  Westminster)  segiri). 
I  sömu  ferðinni  hefir  Aðalsteinn  líklega  þröngvað  til  hlýðni 
við  sig  Owen  Kumbrakonungi  og  ef  til  vill  konungunum  í 
Wales,  er  sagnarit  þaðan  („The  Gwentian  Chronicle")  segir 
að  hann  hafi  gjört  sér  lýðskylda  árið  933,  og  hafi  það  hald- 
ist  meðan  hann  lifði^). 

Nú  var  þess  skamt  að  biða,  að  til  stærri  iiðinda  drægi 
því  að  Ólafr  Sigtryggsson  virðist  hafa  stoínað  lil  bandalags 
með  (Skotum  og  Bretum  og)  höfðingjum  Austmanna  viðsveg- 
ar  um  Bretlandseyjar,  til  þess  að  vinna  aftur  riki  frænda 
sinna  á  Norðimbralandi  og  ef  til  viil  alt  England.  Það  má 
nærri  geta,  að  Skotar  hafi  fegnir  viijað  hefna  sin  á  Aðalsteini^), 
og  margir  hafi  komið  til  liðs  við  Olaf  úr  eyjunum  sem  Norð- 
menn  réðu  fyrir.  Nafni  hans  og  frændi  Ólafr  Goðröðarson  í 
Dyflinni,  kom  með  liðsafla  frá  írlandi,  og  sjálfsagt  hefir  fjöldi 
Norðimbra  snúist  tii  fylgis  við  hann,  enda  er  sagt  að  hann 
hafi  haft  625  skipa,  er  hann  hélt  upp  eftir  Humru  og  tók 
Jórvík  (árið  937).  Nú  slóst  Owen  konungur  frá  Kumbra- 
landi  og  fleiri  höfðingjar  í  lið  með  þeim  nöfnum.  Aðalsteinn 
hafði  hins  vegar  mikinn  viðbúnað  og  bauð  út  almenningi  úr 
ríki  sínu.  Safnaðist  honum  skjótt  lið  mikið,  og  gekk  Játmundr 
(Eadmund)  bróðir  hans  næst  honum  um  alla  hluti  og  studdi 
hann  með  ráðum  og  dáð.  Varð  fundur  þeirra  bræðra  og 
vikingahersins  á  völlum  nokkrum,  þar  sem  heitið  hefir  Brun- 
anborg  (Brunnanbyrig,  Brunnanburh,  Brunnanwerch)*),  en  írsk 
og    skozk    rit    kenna   orustuna   við   Othlyn  eða  Duinbrunde^), 


1)  Vilh.  frá  Malm.  lætur  Aðalstein  taka  við  syni  Konstantíns  árið 
926  (927),  er  þeir  fundust  við  Ámót,  og  segir,  að  Aðalsteinn  hafi  látið 
skíra  sveininn  og  veitt  honum  guðsifjar.  —  Hér  er  málum  blandað, 
því  að  Konstantín  var  kristinn,  og  má  vera,  að  Hákoni  Aðalsteinsfóstra 
sé  hér  slengt  saman  viðson  Konstantíns,  er  Aðalsteinn  tók  siðar  í  gislingu. 
2)  Norm,  HI.  70—71.  3)  Hugur  Skota  til  Aðalsteins  lýsir  sér  í 
skröksögum  um  fall  hans  fyrir  Skotum  (Skene:  Chron.  183. — 4.  bls.). 
4)     Dipl.    Anglic.    185:     „Bruninga    feld".        5)     Duinbrunde   í   Pikta- 


198 

og  einn  enskur  rithöfundur  (Simeon  frá  Durham)  við  We(o)ncl- 
une,  og  veit  enginn  með  vissu,  hvar  hún  hefir  staðið,  svo 
víða  sem  hennar  er  þó  getið  að  fornu  og  nýju^).  Bardaginn 
stóð  frá  morgni  til  kvelds,  varð  þar  mannfall  mikið  af  hvoru- 
tveggja  liðinu,  en  svo  lauk,  að  enskir  menn  áttu  miklum  sigri 
að  hrósa.  Olafr  Sigtryggsson  og  nafni  hans  frá  Dyflinni 
komust  undan  til  skipa  sinna  og  héldu  til  Irlands,  en  Kon- 
stantín  flýði  heim  í  ríki  sitt.  Sonur  hans  hafði  fallið  í  bar- 
daganum,  og  hefir  það  h'klega  valdið  þeirri  missögn  í  síðari 
sagnaritum,  að  Konstantín  hafi  sjálfur  fallið.  Af  Aðalsteini 
féllu  tveir  bræðrungar  hans  (Æl(f)win  og  Æðelwin,  synir  Æð- 
elweards),  en  miklu  fleiri  höfðingjar  virðast  hafa  fallið  af 
Hði  Austmanna.  Til  er  fornenskt  kvæði  um  orustuna  (í  A. 
S.  Ghron.),  og  má  af  því  ráða,  að  hún  hafi  verið  hin  mesta 
og  harðasta  í  manna  minnum,  því  að  svo  er  að  orði  komist, 
að  annað  eins  mannfall  hafi  eigi  orðið  á  Englandi,  siðan 
Englar  og  Saxar  komu  þangað.  Kvæðið  segir  að  fimm  ungir 
konungar  (konungasynir  ?)  og  sjö  jarlar  ólafs  hafi  fallið,  en  nafn- 
greinir  engan  þeirra,  enda  er  þar  eigi  annara  getið  með  nafni, 
en  þeirra  bræðra  Aðalsteins  og  Játmundar  (Játvarðssona)  og 
hins  vegar  Ólafs  og  Konstantíns.  írskar  árbækur  nafngreina 
þó  eigi  allfáa  víkingahöfðingja,  er  tóku  þátt  í  orustunni,  og 
telja  þær  meðal  þeirra,  er  fallið  hafi:  Sigfröð  (Sithfrey)  og 
Auðgisl  (Oisle),  sonu  Sigtryggs  frækna  („Gale",  bræður  Olafs 
Sigtryggssonar),  Óiaf  „Fivit"  (o:  hvíta),  „Geleachan"  Eyjakon- 
ung,  Kjallak  („Gealiach")  höfðingja  (jarl)  frá  Skotlandi,  og 
Ívar  („Imar")  son  Austmannakonungs,  og  nokkra  fleiri  höfð- 
ingja   (með   írskum  nöfnum)^).  —  Eftir  þetta  segja  ensku  ár- 


kroniku  er  liklega  skozk  þýðing  á  Brunanborg  (sbr.  Duneden  =  Edin- 
borg).  —  Wendune  vilja  sumir  láta  tákna  Vínheiði,  en  það  er  mjög  ó- 
vist,  þótt  það  væri  hins  vegar  als  eigi  óhugsanlegt,  að  Simeon  hefði 
hatt  fyrir  sér  sögur,  er  slengdu  saman  orustunum  á  Vínheiði  og  við 
Brunanborg,  eins  og  Islendingar  virðast  hafa  gjört.  1 )  Norm.  III. 
72—76.  2)  Norm.  III.  76-77.  sbr.  74—75  nm.  Um  „Fivit"  = 
hvitr,  sjá  Norsk  Sagafortœlling  12—13  bls.  —  Steenstrup  kallar  Sig- 
fröð  Sigtrygg,  eftir  latnesku  kvœði.  afbökuðu,  en  hklegra  virðist,  að 
feðgarnir  hafi  ekki  verið  samnefndir.  „Piktakronika„  getur  um  Ceallach 
„konung"  i  Moray  nálœgt  942. 


199 

bækurnar  ekkerl  frá  Aðalsteini  fyr  en  þær  geta  um  lát  hans 
b  árum  síðar  (940),  en  það  hlýtur  að  hafa  verið  á  þessum 
síðustu  ríkisárum  hans,  sem  hann  veitti  Eiríki  blóðöx  ríki  á 
Norðimbralandi  og  setti  hann  þar  til  landvarnar  gegn  víking- 
um  og  Skotum.  Það  má  ráða  af  æíisögu  skozka  dýrlingsins 
St.  Cadroe,  að  Eiríkr  hafi  setið  í  Jórvík  nálægt  939—40,  en 
ólíklegt  er,  að  hann  hafi  verið  kominn  þangað  fyrir  Brunan- 
borgarorustu,  með  því  að  hann  kemur  ekkert  við  þau  tíð- 
indii).  Má  vel  hugsa  sér,  að  hann  hafi  komið  til  Englands 
rétt  eftir  orustuna^),  og  hafi  þá  Aðalsteinn  tekið  það  ráð,  að 
fá  honum  „til  forráða  Norðimbraland,  en  hann  skyldi  vera 
landvarnarmaðr  Aðalsteins  konungs  fyrir  Skotum  ok  írum" 
(Eg.  59.  k.).  Nú  hefir  vegur  Aðalsteins  staðið  sem  hæst,  er 
honum  hafði  orðið  sigurs  auðið  á  svo  fjölmennum  og  her- 
skáum  óvinum,  enda  kalla  sögur  vorar  hann  „hinn  sigursæla". 
Hann  hafði  haldið  áfram  verki  föður  síns  og  afa,  að  efla  og 
styrkja  ríkið,  og  fyrstur  Englakonunga  sent  herskip  til  útlanda, 
enda  átt  meiri  viðskifti  við  þjóðhöfðingja  á  meginlandinu  en 
forfeður  hans.  Ein  af  systrum  hans  (Eadgyth,  Edith)  var  gift 
Ottó  mikla,  er  síðar  varð  keisari,  önnur  (Eadgifu,  Edgiva) 
Karli  einfalda  Frakkakonungi,  og  enn  tvær  (Eadhild  og  Eal(d)- 
gifu)  eða  þrjár  öðrum  höfðingjum  fyrir  sunnan  sæ.  Drotning 
Karls  einfalda  varð  að  flýja  til  Englands  með  Hlöðver  son 
sinn  barnungan ;  ólst  hann  þar  upp  með  Aðalsteini  móður- 
bróður  sínum,  en  varð  síðan  konungur  á  Frakklandi  (hinn 
fiórði  með  því  nafni,  auknefndur  „d'outremer"  o:  handan  um 
sæ  936  -54),  og  er  sagt,  að  Aðalsteinn  hafi  einu  sinni  sent 
skipaflota  sinn  til  Ermarsunds  honum  til  fulltingis^). 

Eftir  dauða  Aðalsteins  tók  konungdóm  á  Englandi  Ját- 
mundr  bróðir  hans,  og  var  þá  enn  á  unga  aldri*),  Hófust 
þá    óeirðir    á    Norðimbralandi,  eins    og   títt  var    er  konunga- 

1)  Sbr.  Safn  I.  317—18  og  Tím,  Brafél.  XVI.  Ib5— 90.  2)  „Ágrip 
af  Noregs  konunga  sögum"  segir,  að  Eirikr  „beiddist  miskunnar  af 
Englands  konungi,  sem  Aðalsteinn  konungr  hafði  honura  heitit".  3) 
Norm,  III.  77  — "i 8.  4)  Ef  það  er  rétt  hermt,  sem  Steenstrup  segir 
(Norm.  III.  ""8)  að  Játmundr  hafi  eigi  verið  eldri  en  18  ára,  er  hann 
kom  til  ríkis,  hlýtur  það  að  vera  mishermt,  að  hann  hafi  verið  í  her- 
ferð  á  dögura  föðar  síns  (Norm.  III.  60)  sem  áður  var  &  minst. 


200 

skifti  urðu,  og  var   Olafr  Sigtryggsson  (sem  er  nú  auknefnd- 
ur    „kváran")!)    eigi  seinn  að  nota  tækifærið.     Hélt  hann  nú 
til    Jórvíkur    og    var   þar   tekinn  til  konungs,  og  er  þess  eigi 
getið,  að    honum  væri  viðnám  veitt,  enda  virðist  Eiríkr  blóð- 
öx  hvorki  hafa  verið  í  kærleikum  við  landsmenn  né  hinn  nýja 
konung^),  og  heíir   því   líklega  eigi  séð  sér  annað  fært  en  að 
fara    þegar    úr    landi.     ólaíi    varð   gott  til  liðs  í  Danalögum, 
enda  var  hann  svo  heppinn  að  Wulfstan  erkibiskup  i  Jórvík 
slóst    í    lið    með    honum,  og   þótti  það  óhæfa  mikil,  að  hann 
skyldi    gjörast    bandamaður    heiðins    konungs.     Olafr  hélt  nú 
suður    á    England    og    fekk   tekið   borgina  Tamworth  með  á- 
hlaupi,  og    náði    hann  og  liðsmenn  hans  þar  miklu  herfangi. 
Játmundr  konungur  fór  með  her  sinn  móti  Olafi  og  lá  nærri 
að  hann  fengi  handtekið  hann  og  Wuifstan  erkibiskup  í  Lei- 
cester,  en    þeim    tókst  að  forða  sér   á  næturþeli.     Nú  var  sá 
maður   orðinn    erkibiskup    í  Kantaraborg,  er  Odo  hét  og  var 
danskur    að    ætt;    bar  hann  sáttmál  milli  konunganna  ásamt 
erkibiskupinum    frá  Jórvik,  og  varð  það  að  sættum,  að  Oiafr 
lét  skírast  og  gaf  Játmundr  honum  góðar  gjafir,  og  fekk  hon- 
um    land    til   forráða   fyrir  norðan  og  austan  Wætlingastreet 
(Watlingstreet,  sem  lá  frá  Ermarsundi  um  Lundún  til  Ghester), 
sjálfsagt   þó   eigi  meira  en  suður  undir  Trent,  því  að  það  er 
tekið  fram  (í  A.  S.  Ghron.)  að  Játmundr  hafi  unnið  frá  Dön- 
um    og    Norðmönnum    borgirnar    fimm,  sem    fyr  voru  taldar 
milli  Humru  ogWash-flóa^).     Mælt  er,  að  Ólafr  hafi  gengið  að 
eiga  „Alditha"  (o:  Ealdgyth),  dóttur  Orms  jarls,  er  hafði  stutt 
hann    með    ráðum    og  dáð  til  ríkis  á  Norðimbralandi*).     Um 
sömu    mundir   komst    Ólafr   Goðröðarson  fra  Dyflinni  líka  til 
valda  á  Norðimbralandi  og  virðast  þeir  nafnar  hafa  skift  land- 
inu  með  sér,  og  Olafr  Goðröðarson  ráðið  fyrir  nyrðra  hlutan- 
um    (Bernikju),  en    hann   lifði  litla  hríð  á  Englandi  (f  941 — 


1)  Þetta  er  írskt  orð,  sein  þýðir  „(il-jsMr",  sbr.  Norsk  Sagafort. 
11—12.  2)  Sbr.  Ágrip  og  Hkr.  (H.  g  4.).  3)  Suðurmörk  Norð- 
imbralands  hafa  verið  skamt  frá  Sheffield,  og  legið  þaðan  austur  til 
Humru-fljóts.  4)  Norm.  III.  78—80.  Vera  má,  að  Gyða,  drotning 
ólafs  Tryggvasonar  hafi  verið  komin  frá  þeim  Olafi  og  „Aldithu",  og 
beitið  upphaflega  Ealdgyth,  en  Norðmenn  kallað  hana  Gyðu. 


201 

42),  og  er  eftir  það  getið  um  Rögnvald  konung  Goðröðarson, 
sem  mun  hafa  verið  bróðir  hans  og  tekið  ríki  eftir  hann. 
Rögnvaldr  hefir  látið  skírast  og  haldið  ríki  af  Játmundi  kon- 
ungi,  en  friður  stóð  ekki  lengi  miUi  Játmundar  og  þessara 
norrænu  konunga  ;  taldi  hann  þá  hafa  rofið  sættir  og  fór  með 
her  á  hendur  þeim.  Svo  er  sagt,  að  erkibiskupinn  í  Jórvík 
snerist  nú  líka  móti  þeim,  og  varð  Olafr  Sigtryggsson  enn  að 
flýja  frá  Englandi  til  Dyflinnar,  en  komst  þar  til  valda  ári 
síðar  (945),  eins  og  fyr  var  sagt.  Rögnvaldr  virðist  hafa  fall- 
ið  í  þessum  ófriði  (árið  944).  Síðan  herjaði  Játmundr  kon 
ungur  á  Norður-Breta  (í  Cumberlandi  og  Strathclyde)  er  hon- 
um  þótti  hafa  fylt  flokk  óvina  sinna,  fór  hann  herskildi  um 
alt  það  ríki  og  lagði  það  undir  sig,  en  fekk  það  síðan  til  for- 
ráða  Malcolm  (I.)  Skotakonungi,  er  var  fyrir  skömmu  kominn 
til  ríkis  með  Skotum  eftir  Konstantín  frænda  sinn  (942— 4íí), 
með  þeim  kostum,  að  Malcolm  gjörðist  bandamaður  Engla- 
konungs.  Konstantín  hafði  á  fyrstu  ríkisárum  sínum  (um  904) 
komið  Donald  (Domhnall)  bróður  sínum  til  valda  í  Strath- 
clyde,  og  hafði  Owen,  sonur  Donalds  og  samkonungur  eða 
eftirmaður,  fært  rikið  út  suður  á  bóginn,  svo  að  það  náði 
nú  yfir  Gumberland  suður  að  Derw^ent,  og  er  hann  því  kall- 
aður  Kumbrakonungur  („rex  Gumbrorum")  í  ensknm  ritumi). 
Owen  barðist  í  Brunanborgarorustu  með  Konstantín  frænda 
sínum,  og  hefir  ef  til  vill  forðað  sér  til  Skotlands  með  hon- 
um,  en  faðir  hans  tekið  við  ríkinu,  að  minsta  kosti  telur  æfi- 
saga  St.  Gadroé  Donald  Kumbrakonung  samtíða  Eiríki  kon- 
ungi  í  Jórvík,  og  einn  enskur  sagnaritari  (Roger  frá  Wend- 
over)  nefnir  Donald  (Dunmail)  sem  Kumbrakonung  á  dögum 
Játmundar  og  segir,  að  Játmundr  hafi  látið  blinda  tvo  sonu 
hans,  er  hann  vann  ríkið.  Játmundr  konungur  lifði  skamma 
stund  eftir  herför  þessa,  og  var  hann  veginn  (26.  d.  maímán. 
946)  af  sekum  skógarmanni  (enskum),  er  hafði  læðst  inn  að 
matborði   hans^).     Nú    kom    Játráðr   (Eadred)  bróðir  hans  til 


1)  Norm.  III,  80-82.  Sbr.  Extracta  ex  Cronicis  Sc.  hjá  Freeman 
Norman  Conquest  I.  572:  Constantínus  .  .  .  regni  sui  anno  XVI.  dedit 
Eugenio  filio  Dovenaldi  sperato  successori  dimidium  regni  Cumbri  here- 
ditarie  possidendum".        2)     Norm.  III.  82 — 83. 


202 

ríkis,  og  sýndu  Norðimbrar  honum  engan  mót]iróa  að  sinni, 
heldur  kom  Wulfstan  erkibiskup  og  aðrir  helztu  menn  þeirra 
til  fundar  við  konung  (við  Tanshelf  árið  947)  og  sóru  honum 
hollustueiða.  Skotar  virðast  einnig  hafa  tjáð  Játráði  hollustu 
sína,  er  hann  tók  konungdóm.  En  ári  síðar  (948)  geta  ensku 
árbækurnar  þess,  að  Norðimbrar  haíi  tekið  Eirík  til  konuiigs, 
og  er  hann  síðar  (952)  kallaður  Haraldsson.  Játráðr  konung- 
ur  fór  með  her  á  hendur  Norðimbrum  og  herjaði  þar  alt  og 
brendi,  til  að  brjóta  þá  til  hlýðni  við  sig,  en  er  hann  sneri 
aftur,  réðst  her  frá  Jórvík  á  hersveitir  hans  og  kom  þeim  á 
ílótta.  Konungur  reiddist  þessu  svo  mjög,  að  hann  ætlaði  að 
snúa  við  og  herja  landið  að  nýju,  en  helztu  menn  Norðimbra 
vildu  ekki  eiga  það  á  hættu,  heldur  gjörðust  þeir  Eiríki  frá- 
hverfir,  svo  að  hann  varð  að  fara  úr  landi,  en  gengu  Játráði 
til  handa  og  guldu  honum  miklar  fébætur.  Það  getur  varla 
leikið  neinn  eíi  á  þvi,  að  þessi  Eirikr  konungur  hafi  verið  Ei- 
ríkr  blóðöx,  því  að  eigi  heíir  hann  verið  af  konungsættinni  í 
Dyflinni,  þar  sem  hans  er  hvergi  getið  í  írskum  árbókum,  og 
óhklegt  er,  að  hann  hefði  náð  völdum  með  Norðimbrum, 
hefði  hann  eigi  verið  þar  kunnugur  áðuri).  Adam  frá  Brim- 
um  (II.  22)  segir,  að  Haraldr  Gormsson  Danakonungur  hafi 
sent  Eirík  („Hiring")  son  sinn  með  her  til  Englands,  og  hafi 
hann  unnið  landið,  en  verið  seinast  svikinn  og  drepinn  af 
Norðimbrum,  en  með  því  að  þessa  sonar  Haralds  Gormsson- 
ar  er  hvergi  getið  annarsstaðar,  hlýtur  þetta  víst  að  vera  mis* 
sögn,  líklega  sprottin  af  því,  að  Haraldr  Danakonungur  hafi 
veitt  Eiríki  liðstyrk,  eins  og  hann  studdi  siðar  sonu  hans  til 
ríkis  í  Noregi.  Nú  sætti  ólafr  kváian  aftur  færi  til  að  afla 
sér  ríkis  á  Norðimbralandi,  er  Eiríkr  varð  að  hverfa  þaðan^). 
Kom  honum  það  að  góðu  haldi,  að  Skotar^)  mintust  nú  á 
fornan  fjandskap  við  Engla,  og  er  mælt  að  Konstantín  hafi 
hvalt  þá  til  ófriðar,  þótt  hann  væri  genginn  i  klaustur,  enda 


1)  Norm.  III.  86—87.  Sbr.  Tíra.  Bmf.  V.  167—71  og  XVI.  190- 
202.  2)  íslenzka  sögusögnin  (Hkr.  Hák.  g.  4.  k.)  lælur  Eirik  blóð- 
fix  falla  fyrir  (einhverjum)  Ólaíi,  enda  keptu  þeir  um  völd  á  Norðimbra- 
landi.  3)  Um  þessa  herför  Skota  til  Englands  er  skilrík  frásögn  í 
^Piktakroniku''  (frá  lokum  10.  aldar). 


203 

segja  sumir,  að  hann  Iiafi  óskað  sér  að  mega  takast  ríkis- 
stjórn  á  hendur  um  rúman  vikutíma,  til  þess  að  geta  heim- 
sótt  Engla,  með  þvi'  að  Malcolm  var  heitbundinn  Englakon- 
ungi.  Hvernig  sem  þvi  hefir  verið  háttað,  þá  ráku  Skotar  í 
þetta  sinn  hernað  alt  suður  að  Tesu,  og  tóku  herfang  mikið 
en  Ólafr  fekk  vald  yfir  öllum  nyrðra  hluta  Norðimbralands 
(Bernikju,  árið  949),  og  virðitt  Játráðr  eigi  hafa  séð  sér  fært 
að  reka  hann  þaðan  að  svo  stöddu.  Þremur  árum  síðar  er 
getið  um  óeirðir  með  Dönum  og  Englum  á  Austur-Öngli,  og 
að  Játráðr  konungur  hafi  látið  handtaka  Wulfstan  erkibiskup, 
er  reynst  hafði  Englakonungi  ótryggur  og  hliðhollur  Aust- 
mönnum,  enda  vísa  írskar  arbækur  til  ófriðar  þetta  ár  (952) 
milli  Skota,  Breta,  Saxa  (o:  Engla)  og  Austmanna,  og  enskar 
árbækur  geta  þess,  að  þá  hafi  Norðimbrar  rekið  Olaf  burt,  en 
tekið  Eirik  Haraldsson  til  konungs.  Þetta  kemur  heim  við 
það,  að  Olafs  er  ári  síðar  getið  á  Irlandi,  og  ræður  hann 
eftir  það  fyrir  Dyflinni,  en  kemst  eigi  framar  til  valda  á  Norð- 
imbralandi,  heldur  ræður  Eiríkr  þar  ríki  til  ársins  954, 
er  hann  verður  að  hverfa  þaðan  fyrir  fult  og  alt,  og  Játráðr 
tekur  það  land  alt  undir  sig.  Svo  er  sagt,  að  hann  hafi 
fengið  það  til  forráða  enskum  höfðingja,  Osulf  (Ásólfi)  að 
nafni,  er  raun  hafa  verið  einn  af  jarlsættinni  í  Bamborough 
(sonur  Ealdreds).  Þessi  jarl  er  mælt  að  hafi  svikið  Eirík,  og 
hafi  hann  fallið  á  Stanmoor  (Steinsmýri?  —  mýrlendu  svæði 
á  landamærum  Gumberlands,  Westmorelands  og  Norðimbra- 
lands)!)  íyrir  „Maccus"  (Magnúsi?)  Olafssyni,  er  virðist  hafa 
verið  norrænnar  eða  danskrar  ættar.  Er  ekkert  því  til  fyrir- 
stöðu,  að  það  sé  rétt  hermt  í  aðalatriðum,  er  sögurnar  segja 
um  fall  Eiríks,  að  því  fráteknu,  að  það  er  sett  miklu  fyr  en 
vera  ber  (skömmu  eftir  lát  Aðalsteins),  og  Eiríkr  látinn  herja 
á  England  sunnanvert  og  falla  þar  fyrir  Olafi  nokkrum,  sem 
talinn  er  undirkonungur  Englakonungs.     Þetta  hefir  farið  milli 

1)  Norm.  III.  87—88.  Þar  sem  „Ágrip"  og  „Hist.  Norw."  láta 
Eirik  falla  á  Spáni,  er  honum  líklega  slengt  saman  við  einhvern  frænda 
hans  (t.  d.  Gunnröð)  er  fallið  hefir  á  Spáni,  þá  er  víkingar  herjuðu  þar 
966-71(sbr.  h.  a.  fr.  169,187,)  en  fráleitt  virðist  mér,  að  „Spawialand" 
geti  verið  sprottið  af  mislestri  á  „(Síawmoor"  („Steinmor")  sem  gizkað 
er  á  i  F.  J.  Litt.  hist.  II.  621.  nm. 


204 

mála  í  munnmælum,  en  hitt  er  mjög  sennilegt,  að  Eiríkr  hafi 
farið  í  vesturvíking,  er  hann  varð  að  sleppa  völdum  á  Noið- 
imbralandi,  og    haft    með    sér    marga  víkinga  og  herkonunga 
úr  Suðureyjum,  og  jafnvel  frá  Írlandi,  herjað  síðan  um  strend- 
ur    Bretlands    (Wales),  og  gengið  loks  langt  á  land  upp  með 
Hði    sinu    (í    Cumberlandi    eða   Westmorelandi).     Má  ætla  að 
ferðinni    hafi    verið    heitið    til  Norðimbralands,  og  hafi  Eiríkr 
búist  við  fulltingi  Osulfs  jarls,  en  jarlinn  hafi  svikið  hann  og 
leitt    í    ógöngur^).     Nöfn   konunga  þeirra,  er  féllu  með  Eiríki 
blóðöx,  mun  Snorri  hafa  haft  eftir  Eiríksmálum,  sem  ort  eru 
skömmu    eftir    fall    Eiríks,  og    má  telja  þá  sögu  áreiðanlega, 
enda    styrkist   hún  af  því,  að  tveir  þeirra  eru  nefndir  í  ensk- 
um   sagnaritum  (frá  13.  og  14.  öld),  þótt  þeir  sé  þar  eigi  rétt 
ættfærðir  („Henricus"  eða  „Haericus"  ==  Hárekr  talinn  sonur 
Eiríks  og  „Reginaldus"  =    Rögnvaldr    bróðir    hans).     Snorri 
nefnir   Rögnvald,    Sigurð,  Goðþorm  og  sonu  hans  tvo:     Ivar 
og  Hárek,  og  hafa  þeir  að  h'kindum  verið  úr  Suðureyjum  og 
frá  írlandi  (ívars-nafnið  bendir  til  norrænu  konungsættarinnar 
í  Dyflinni)2).     „Maccus"    Ólafsson,  banamaður  Eiríks,  hefir  ef 
til  viU  hka  verið  úr  Suðureyjum  (eða  frá  Galloway)  eða  und- 
irkonungur  (]arl)  í  Westmorelandi,  því  að  um  þær  slóðir  var 
margt  af  norrænum  höfðingjum  og  smákonungum,  og  nafnið 
„Maecus"  („Maccne"  Math.  Par.  A.  950)  virðist  einkum  vera 
tengt  við  Suðureyjar  og  Öngulsey  (sbr.  Norm.  III.  202—203). 
Eiríkr    Haraldsson    var    síðasti  konungur  Norðimbra,  og 
varð    landið   eftir  þetta  einn  hluti  úr    ríki    Englakonunga,  og 
enskir  jarlar  settir  yfir  það,  fyrst  einn,  en  síðan  vanalega  tveir, 
annar    yfir    norðurhlutann,  frá    Tesu  til  Myrkvafjarðar  (Firth 
of  Forth),  hinn  yfir  suðurhlutann,  þar  sem  Jórvík  var  höfuð- 
staður.     Austmenn  létu  sér  nú  lynda  yfirráð  Engla,  og  gjörði 
enginn    norrænn    né    danskur   höfðingi   tilraun  til  að  brjótast 

1)  Miklu  ólíklegra  er,  að  Eirikr  hafi  komið  til  „Stanmoor"  sem 
flóttamaður  beint  frá  Norðimbralandi,  eins  og  Steenstrup  virðist  hafa 
hugsað  sér.  2)  Norm.  III.  88-90,  sbr.  83—85.  og  Tira.  Bmf.  XVI. 
198—202.  Að  „ólafr"  er  nefndur  i  frásögn  Snorra,  stafar  liklega  frá 
óljósum  endurminningum  um  ólaf  kváran,  andstæðing  Eiriks.  írskt 
rit  (Saga  Cellachans,  §  44)  getur  Eiriks  „konungs  i  Suðureyjum"  (útg. 
A.  Bugges,  Chr.  1905,  X.  25.  83.  bls.    Sbr.  Skene:  Chron.  224.  bla. 


m 

þar  til  valda  (á  Norðimbralandi  eða  Austur-Ongli)  fyr  en 
löngu  si'ðar.  Þá  er  hér  var  komið  sögunni,  hafði  Austur- 
Öngull  fyrir  löngu  verið  fenginn  til  forráða  enskum  jarli,  er 
kominn  var  af  konungaættum  og  Aðalsteinn  hét.  Hans  er 
fyrst  getið  í  bréfum  (seint)  á  dögum  nafna  hans,  Aðalsteins 
hins  sigursæla  (f  940),  en  eigi  er  hann  talinn  fremstur  í  flokki 
enskra  höfðingja  fyr  en  um  943^),  og  kemur  síðan  við  mörg 
bréf,  síðast  árið  970.  Það  er  því  óvíst  að  hann  hafi  verið 
fyrstur  jarl  Englakonungs  í  þessum  landshluta,  en  hitt  er  víst, 
að  hann  hefir  verið  rikur  maður  og  skörungur  mikill,  enda 
svo  mikils  metinn,  að  hann  var  alment  kallaður  „hálfkonung- 
ur"  („Halfkyng").  Kona  hans  er  nefnd  „Alfwina"  (Ælfwine), 
og  ólst  Játgeirr  (Eadgar)  Englakonungur  upp  með  þeim  í  barn- 
æsku,  en  synir  Aðalsteins  eru  nefndir  Æðelwald  (f  962?) 
og  Æðelwine^).  Játráðr  konungur  lézt  árið  eftir  fall  Eiríks 
(955),  og  kom  þá  til  ríkis  bróðursonur  hans  Játvígr  (Eadwig) 
sonur  Játmundar  konungs.  Hann  átti  harðar  deilur  við  klerka 
og  varð  óvinsæll  af  þegnum  sínum,  svo  að  margir  tóku  til 
konungs  Játgeir  (Eadgar)  bróður  hans,  og  fekk  hann  til  for- 
ráða  Merkju  og  austurhluta  ríkisins  (957),  þar  á  meðal  Dana- 
lög,  enda  hafði  hann  verið  þar  á  fóstri,  sem  nú  var  sagt,  og 
reyndist  jafnan  vinveittur  Austmönnum.  Það  er  til  fjöldi  af 
bréfum  Játvígs  konungs,  og  standa  mjög  sjaldan  austræn  nöfn 
undir  þeim  (varla  önnur  en  Ormr  og  Gunnarr),  en  jafnskjótt 
og  Játgeirr  kemst  til  valda,  eru  allmargir  Austmenn  við  bréf 
hans  riðnir^).  Eftir  dauða  bróður  síns  (1.  d.  okt.  959)  varð 
hann    einvaldskonungur  á  Englandi.     Á  hans  dögum  gjörðist 

i)  Norm.  líl.  176-77.  2)  Norm.  III.  182,  IV.  54.  Ælli  þessi 
kona  sé  eigi  hin  sama  og  Ælfwine,  dóttir  Æðelfled  drotningar  í  Merkju, 
er  fyr  var  gelið?  —  Þess  er  til  getandi,  að  það  stafi  frá  óglöggri  vitn- 
eskjn  ura  œtt  þessa  Aðalsteins,  sem  stendur  i  01.  s.  Tr.  fi4.  k.  (Fms. 
I.  117 — 18)  um  „Aðalmund  konung  Játgeirsson"  (bróðurson  Játmundar 
hins  helga  "f  870)  og  „Aðalbrikt"  son  hans,  er  tekið  hafi  riki  eftir 
„ívar  beinlausa"  eða  Danakonunga  á  Englandi  (sbr  „Aðalbrikt"  í 
Sögubroti  (Fas.  I.)  og  „Eadmund  dux  et  Æðelraund"  í  bréfi  írá  95.5 
(Norm.  III.  201),  sem  vel  hafa  mátt  vera  frændur  Aðalsteins  „hálfkon- 
ungs".  3)  T.  d.:  Urm  dux  (Ormr  jarl),  Gunner  dux  (Gunnarr  jarl) 
Thurkytel,  Thurmod,  og  i  öðrum  stað  Oskytel  dux,  Ulfkytel,  Rold, 
Dragmel,  Sigeferð,  Thurferð,  Thurkytel  ministri  (Norm.  III.  173 — 75). 


Oslac  nokkur  jarl  í  Jórvík,  en  Eadulf  fyrir  norðan  Tesu,  og 
hefir  iiann  líklega  verið  sonur  Osulfs,  hvort  sem  Oslac  heíir 
iíka  verið  jieirrar  ættar  eða  eigi.  Um  það  fer  tvennum  sögum 
livort  Játgeirr  haíi  skift  Norðimbralandi  milii  tveggja  jarla  eftir 
fráfall  Osulfs  (Johannes  Wallingford)  eða  Osulf  tekið  Oslac  tii 
samstjórnar  með  sér  (Simeon  frá  Durhan)i),  en  líklegt  er  að 
jarlar  þessir  tiaíi  átt  fult  í  fangi  með  að  verja  landið  fyrir 
Skotum.  „Piktakronika"  segir,  að  á  dögum  Indulfs  Skota- 
konungs  (954 — 62)  haíi  Englar  slept  Edinborg  við  Skota,  og 
ensk  rit  geta  þess,  að  Kenneth  (III.)  Skotakonungur  (971  — 
995)  haíi  tekið  Lothianfylkið  (fyrir  sunnan  Myrkvafjörð)  í  lén 
af  Játgeiri  Englakonungi.  Nú  voru  tveir  konungar  á  Skot- 
landi  milU  Indulfs  og  Kenneths, -fyrst  Dubh  (962— fi7)  og  þá 
Guilen  967 — 71),  en  þeir  munu  hafa  átt  í  vök  að  verjast  bæði 
gegn  innlendum  og  útlendum  óvinum,  því  að  sagt  er,  að  þeir 
haíi  barist  hvor  við  annan,  og  að  Indulf  hafi  fallið  fyrir  Aust- 
mönum  en  Guilen  fyrir  (Norður-)Bretum,  enda  urðu  alHr  þessir 
fyrirrennarar  Kenneths  skammlííir.  Samt  sem  áður  heíir 
Skotakonungum  tekist  að  auka  ríki  sitt  suður  á  bóginn,  þótt 
óljóst  sé,  hvernig  frásögnunum  um  það  verður  komið  saman, 
en  geta  má  þess  til,  að  Skotar  haíi  náð  Edinborg  um  það 
leyti,  sem  óeirðir  voru  innanlands  á  Englandi,  áður  en  Ját- 
geirr  varð  einvaldur,  en  hann  haíi  eigi  látið  Lothian  alger- 
lega  laust  fyr  en  á  dögum  Kenneths,  og  þá  með  þeim  skil- 
yrðum,  að  Skotakonungur  giörðist  sinn  maður  og  héldi  þetta 
land  af  sér,  og  léti  ensk  lög  og  enska  tungu  ganga  þar  sem 
áður  (svo  sem  ensk  rit  herma)^).  Áður  en  fullnaðarsætt 
komst  á,  virðist  Kenneth  hafa  átt  ófrið  við  Engla  og  herjað 
á  Norðimbraland,  sem  „Piktakronika"  segir,  og  getur  hún 
þess,  að  hann  haíi  haft  á  burt  með  sér  son  „Saxakonungs", 
iíklega  son  Eadulfs  jarls  í  Bernikju,  enda  virðast  báðir  jarl- 
arnir    á    Norðimbralandi    og    biskupinn    frá    Lindisfarne  hafa 


1)  Rit  Simeons  geyma  að  dómi  Freemans  (Norm.  Conquest  I. 
676)  beslu  heimildir  að  sögu  Norðirabralands  á  þessum  öldura,  enda 
eru  þau  skrásett  snemma  ó.  12.  öld.  Wallingford  og  Roger  frá  Wend- 
over  voru  uppi  löngu  siðar,  en  geta  þó  auðvilað  verið  sannfróðir  um 
sumt.        2)     Sbr.    Norm.    IU.  177—180.  —  Pictish  Chron. 


stult  að  því,  að  draga  saman  sættir  með  Englakonungi  og 
Skotakonungii).  Annars  voru  landvarnir  í  bezta  lagi  á  dög- 
um  Játgeirs,  og  er  mælt,  að  hann  hafi  á  hverju  sumri  haft 
úti  3600  herskip,  1200  frá  Norður-Englandi,  1200  frá  austur- 
fylkjunum,  og  1200  frá  vesturhluta  landsins,  og  látið  þau  fara 
með  ströndum  ríkisins  þannig,  að  hver  ílotadeild  tók  við  af 
annari  og  skipaliðinu  varð  kunnugt  um  allar  leiðir  og  lend- 
ingar,  enda  virðast  engir  vikingar  hafa  herjað  á  England  með- 
an  hann  lifði^).  ilann  refsaði  harðlega  fyrir  rán  innanlands 
og  efldi  friðsamleg  stöif  og  hagsæld  þegna  sinna  í  öllum  grein- 
um,  enda  er  Jórvík  lýst  svo  í  einu  samtíðarriti,  að  þar  hafi 
þá  verið  yfir  30,000  ibúa,  mikil  auðæfi  saman  komin  og  verzi- 
un  við  ýmsar  þjóðir,  en  mest  við  Dani. 

Á  dögum  Játgeirs  liafa  ýmsir  hinna  æðstu  manna  ensku 
kirkjunnar  verið  af  dönskum  ættum,  og  er  það  sagt  með  ber- 
um  orðum  um  Odo  erkibiskup*  í  Kantaraborg  (Ganterbury), 
að  faðir  hans  haíi  verið  einn  af  köppum  þeim,  er  komu  til 
Englands  með  Ingvari  og  Ubba  („Loðbrókarsonum").  Oskytel 
(Áskell)  erkibiskup  í  Jórvík  (955 — 70)  eftirmaður  Wulfstans, 
er  fyr  var  getið,  virðist  líka  hafa  verið  danskur  að  ætt  og 
uppruna,  og  Osvald  (Ásvaldr)  eftirmaður  hans,  er  talinn  skyld- 
ur  honum  og  bróðursonur  Odós.  Um  veraldlega  valdsmenn 
er  eigi  jafnkunnugt,  en  líklegt  þykir,  að  ýmsir  þeirra  hafi 
llka  verið  nákomnir  Austmönnum^),  og  til  þess  bendir  meðal 
annars  Valþjófs-nafnið  í  jarlsættinni  á  Norðimbralandi,  að  sú 
ætt  hafi  verið  venzluð  víkingum  (helzt  frá  Noregi,  því  að  nafn 
þetta  hefir  eigi  fundist  annarsstaðar  á  Norðurlöndum)*). 

Svo  góðan  orðstír  sem  Játgeirr  hefir  getið  sér  í  sögu  Eng- 
lands  fyrir  farsæla  og  frægilega  ríkisstjórn,  þá  finna  sagna- 
menn  honum  samt  það  til  foráttu,  að  hann  hafi  haft  of  mikl- 
ar  mætur  á  útlendum  mönnum,  og  hleypt  misindismönnum 
inn    i    ríki   sitt,  sem    orðið    hafi  landsmönnum  til  tjóns,  með 


1)  Norm.  III,  179-81.  2)  Norm.  III.  183.  Síðari  sagnir  (Math- 
æus  frá  Westrainster)  telja  skipin  4,800  o:  1200  \\v  hverri  hðfuðátt.  3) 
Sbr.  Norm.  Ilt.  181 — 8á.  Meðal  Austmanna  mun  mega  telja  Þórð 
Gunnarsson  (jarl?  „Þored  Gunneres  sunu"),  er  virðist  loks  hafa  orðið 
jarl  i  Jórvlk  (eftir  Oslac,  um  979 — 93,  shr.  Freeman  1.  645  —6),  en  var 
liðsforingi  966  (Norm.  III.  194  n.  I).        4)     Sbr.  Ark.  VI.  225—36. 


því  að  þeir  hafi  tekið  ruddaskap  eftir  Þjóðverjum,  kveifarhátt 
eftir  Flæmingium  og  óhóf  í  drykk  eftir  Dönum,  og  er  jafn- 
vel  sveigt  að  þessu  í  samtiðar-árbókum  (A.  S.  Ghron)i).  Það 
hefir  h'ka  verið  sannlega  um  hann  sagt,  að  hann  hafi  gjört 
sér  meira  far  um  að  tryggja  veldi  sitt,  en  að  auka  það.  En 
til  þess  að  friða  landið  fyrir  árásum  grannþjóðanna,  hefir 
hann  bæði  aukið  herafla  sinn  og  þröngvað  þeim  til  hlýðni  við 
sig,  og  kom  það  einkum  fram  við  Breta  í  Wales.  I  viðskift- 
um  sínum  við  þá  naut  hann  fuUtingis  Norðmanna  frá  Suð- 
ureyjum,  en  þótt  þeir  viðurkendu  h'ka  yfirráð  hans,  þá  varð 
þetta  samband  við  þá  ensku  þjóðinni  til  óliðs  síðar  meir. 
Sögur  um  þetta  eru  annars  fáar  og  sundurlausar.  Árbækur 
Breta  („Annales  Gambriæ"  og  „Brut  y  Tywysogion")  eru 
enn  stuttorðari  og  ófullkomnari  en  írsku  árbækurnar,  en  fyllri 
frásagnir  eru  í  Bretasögum  þeim,  sem  kendar  eru  við  Gara- 
doc  frá  Llancarvan  (frá  12.'öld),  einkum  þykir  frumrit  hans 
(„the  Gwentian  Ghronicle")  merkilegt  að  mörgu,  þótt  sumt  sé 
þar  miður  ábyggilegt.  Wales  eða  Bretland  hið  forna  skiftist 
í  mörg  ríki,  smærri  og  stærri,  eins  og  títt  var  með  Keltum. 
.Aðalhlutarnir  voru  þrír:  Norður-  Mið-  og  Suður-Wales,  en 
þeir  skiftust  aftur  í  smærri  hluta,  og  Suður-Wales  í  sex  smá- 
ríki2).  Um  miðja  9.  öld  var  Rodri  (Rhodri)  Mawr  (Roðrekr 
mikli)  yfirkonungur  í  Wales,  og  skifti  hann  landinu  í  þrjá 
hluta  meðal  sona  sinna,  með  þeim  fyrirmælum,  að  einn 
þeirra  væri  yfirkonungur,  en  um  þau  völd  deildu  einalt  kon- 
ungarnir  í  Norður-Wales  (Gwynedd)  og  Suður-Wales.  Eftir 
að  veldi  Englakonunga  tók  að  vaxa,  urðu  höfðingjar  frá  Wales 
stundum  að  játast  undir  yfirráð  þeirra,  og  er  þess  áður  getið 
um  tvo  Bretakonunga:  Howel  Dda  (o:  hinn  góða),  yfirkonung 
í    Wales    (t    nál.    948),    og  einn  af  undirkonungum  hans,  er 

1)  Norm.  IIÍ.  182.  2)  Þau  eru  nefnd  Ceredigion  (Cardigan), 
Dyfed  (nú  Pembroke),  Caermartlien  (þar  var  Dinevor,  höfuðborgin  í 
Suður-Wales),  Morganwc  (eða  Glamorgan),  Gwent  og  Brecheinioc  (Breck- 
nock).  Af  MiðWales  fara  fæstar  sögur,  en  það  skiftist  hka  í  fylki. 
Óngulsey  (fyrrum  Mon,  Monige)  lá  undir  norðurrikið,  og  var  höfuð- 
staður  þess  í  eynni.  Þar  mun  „Roðrekr  mikli"  hata  setið,  enda  œtl- 
aðist  hann  til,  að  konungur  i  norðurrikinu  væri  jafuan  yfirkonungur  i 
Wales, 


209 

Owen  hét  (frá  Gwent),  að  þeir  hafi  heitið  Aðalsteini  hoilustu 
á  fundinum  við  Ámót  (926  e.  927)  og  hafa  þeir  h'ka  (þá  eða 
síðar)  gengist  undir  skatt  til  hans,  en  óvíst  er,  að  skattgjald- 
ið  haíi  ávalt  haldist  eftir  daga  Aðalsteinsi).  Eftir  lát  Howels 
höfðu  komið  upp  deilur  milli  Owens  sonar  hans,  er  réð  fyrir 
Dyfed  (suðvesturhorninu  á  Wales),  og  konungs  þess  er  Morg- 
an  er  nefndur,  og  réð  fyrir  fylkinu  Glamorgan.  Eftir  að  Ját- 
geirr  var  kominn  til  ríkis,  gjörði  hann  um  mál  þeirra  og  kom 
á  sættum  (.^58?).  Síðar  er  mælt,  að  hann  hafi  farið  herferð 
til  Gwynedd  (962)  og  skipað  Öngulsey  Austmönnum,  er  hafa 
um  þær  mundir  verið  farnir  að  venja  komur  sínar  til  eyjar 
þessarar^)  og  stranda  Bretlands,  eins  og  sjá  má  af  árbókum 
Breta  og  Ira.  Þess  er  getið  í  írskum  árbókum,  að  „sonur 
Olafs"  og  skipalið  „Lögmanna"  (frá  Suðureyjum)  hafi  herjað 
austan  á  Irland ;  „Lögmenn"  hafi  haldið  til  Munster  til  að 
hefna  bróður  síns,  sem  er  nefndur  „Oin"  (Aun  e.  Auðun?)^) 
og  herjað  þar  víða,  en  beðið  ósigur  nálægt  Gork;  hins  veg- 
ar  hafi  „sonur  Olafs"  haft  með  sér  herfang  frá  Írlandi  til 
Bretlands  og  Öngulseyjar  (árið  962).  Þetta  bendir  til  þess, 
að  Austmenn  hafi  þá  haft  vígstöðvar  í  Ongulsey,  og  er  Uk- 
legt,  að  Játgeirr  hafi  stutt  þá  gegn  Bretum,  sem  voru  jafnan 
ótryggir  Englum  og  óeirðargjarnir*).  Nokkru  eftir  þetta  kom 
Játgeirr  til  Caerleon  í  Suður-Wales,  og  samdist  þá  með  hon- 
um  og  þeim  Morgan  og  Owen  um  lýðskyldu  þeirra,  en  Owen 
var  þá  kallaður  yfirkonungur  í  Wales,  og  er  mælt,  að  hann 
hafi  gengist  undir  sama  skattgjald,  og  faðir  hans  (Howel 
góði),  hafði  heitið  Aðalsteini.  Þaðan  hélt  Játgeirr  norður  til 
Gwynedd,  og  stefudi  til  sín  Jago,  er  þá  var  þar  konungur, 
og  er  mælt  að  hann  hafi  samið  svo  við  hann  um  skattgjald, 
að  hann  færði  sér  300  úlfahöfuð  ári  hverju,  enda  mætti  hann 
veiða    úlfa    hvar    sem    hann    vildi  á  Bretlandi  (hinu  mikla?). 

1)  Sbr.  Norm.  III.  71.  n.  6.  og  191—93.  2)  Eftir  að  húnkomst 
á  vald  Engla,  fekk  hún  nafnið  Anglesey  (lat.  Anglorum  insula).  3) 
Sbr.  h.  a.  fr.  Ib6.  bls.  4)  Sagnarit  Breta  telja  það  upphaf  óaldar 
i  landi  þeirra,  er  Austmenn  settust  í  Öngulsey,  enda  var  þar  mjög  her- 
skátt  lengi  siðan,  og  varð  það  þá  altitt,  að  höfðingjar  Breta  blinduðu 
frændur  sína  og  fylgismenn  þeirra  (sbr.  Norm.  III.  192,  195  og  218 — 
222). 

14 


2lÖ 

Þelta  skattgjald  er  sagt  að  haldist  haíi  nær  hálta  öld  (45  ár), 
og  haíi  þá  úlfum  verið  gjöreytt,  en  skattinum  breytt  í  gull  og 
silfur  og  nautgripi,  sem  fyr  hafði  verið.  —  Eftir  að  Aust- 
menn  og  Irar  voru  seztir  að  í  Öngulsey,  reis  brátt  ófriður 
milli  þeirra  og  Breta^),  og  tókst  Bretum  með  harðfengi  að 
bægja  þessum  aðkomumönnum  frá  meginlandinu,  en  með  því 
að  höfðingjar  Breta  urðu  ekki  samtaka,  heldur  börðust  hver 
við  annan,  og  Englakonungur  varð  til  þess  að  skakka  leik- 
inn  milli  þeirra  (966—68),  þá  mistu  þeir  Öngulsey,  sem  Engl- 
ar  tóku  fyrst  undir  sig,  en  þó  leyfði  Játgeirr  þar  síðan  lands- 
vist  Austmiinnum  frá  Suðureyjum,  er  sóttu  þangað  undir  for- 
ustu  þeirra  Haraldssona,  „Maccus"  (Ma?núsareða  Markúsar'?)^) 
og  Goðröðar,  sem  taldir  eru  konungar  í  Mön  og  öðrum  eyjum. 
Af  þessu  sést,  að  Játgeirr  heíir  eflt  riki  sitt  á  Bretlandi  með 
þvi  að  halda  vináttu  við  víkinga  og  hvetja  þá  til  að  herja  á 
Breta  og  setjast  að  í  löndum  þeirra,  en  þetta  varð  háskalegt 
fyrir  ríki  Engla,  er  fram  liðu  stundir  og  Austmenn  voru  búnir 
að  ná  föstum  tökum  á  vesturströndum  Bretlands  hins  mikla. 
Á  dögum  Aðalráðs  Játgeirssonar  eru  Austmennn  orðnir  svo 
ríkir  á  Kumbralandi,  að  honum  stendur  geigur  af,  og  viking- 
ar  frá  Norðurlöndum,  sem  koma  í  Irlandshaf,  eiga  þá  frið- 
land  í  bygðum  Austmanna  um  þær  slóðir,  og  hægt  með  að 
ræna  frá  Bretum  (í  Wales),  sem  orðnir  eru  lamaðir  af  lang- 
vinnum  ófriði,  svo  að  lítið  verður  úr  vörn  þeirra  gegn  hern- 
aði  víkinga^). 

Þá  er  Játgeirr  hafði  haft  einvald  um  14  ár  og  var  nær 
þrítugur  að  aldri  (973),  var  hann  krýndur  með  mikilli  viðhöfn 
í  Bath,  og  hefir  sú  athöfn  ef  til  vill  átt  að  vera  tákn  veldis 
hans  og  sýna  yfirráð  hans  yfir  öllum  þjóðum  Bretlands  hins 
mikla.  Dunstan  erkibiskup  í  Kantaraborg,  skörungur  mikill 
og  aldavinur  konungs,  smurði  hann  og  vígði  undir  kórónu, 
eftir    að    konungur    hafði    heitið    að    vernda  kristilega  kirkju, 


1)  Brezk  saguarit  kulla  þessa  landnámsmenn  íra,  og  bendir  það 
þess,  að  Austmenn  hafi  haft  íra  raeð  sér  þangið.  Þeir  drápu  einn  af 
konungsættinni  í  Gwynedd  (Rhodri),  og  frá  þeira  ófriði  hefir  ef  til  vill 
stafað  herför  Þórðar  Gunnarssonar  til  Veslraara  („Westraoringaland" 
A,  S.  Chr.  árið  966).  2)  Hann  er  kallaður  „Mark"  i  „Brut"  árið 
969.    (Norm.  III.  196,  n.  l).        3)    Norm.  III.  184-197  (um  Wales). 


halda  uppi  friði  en  hefta  rangindi,  og  dæma  alla  með  mildi 
og  réttvísi.  Eftir  krýninguna  fór  fram  mikil  flotasýning,  og 
sigldi  konungur  til  borgarinnar  Ghester.  Komu  þar  til  móts 
við  hann  margir  undirkonungar  hans  og  hétu  honum  hollustu 
og  liðveizlu  sinni  á  sjó  og  landi.  Síðan  er  mælt  að  Játgeirr 
liafi  stigið  á  bát  og  sezt  við  stýrið,  en  hinir  konungarnir  róið 
bátnum  upp  eftir  ánni  Dee  að  klaustri  nokkru,  og  aðrir  höfð- 
ingjar  komið  á  eftir  á  bátum  sínum.  Var  síðan  haldin  guðs- 
þjónusta  og  eftir  það  héldu  menn  aftur  á  bátunum  til  Ghester. 
Sumir  hafa  viljað  rengja  þessa  frásögn,  en  eigi  virðist  næg 
ástæða  til  þess.  Samtiðar-árbækur  (A.  S.  Ghron.)  geta  aðeins 
6  konunga,  er  hafi  þá  heitið  Játgeiri  hollustu,  en  Florentius 
sagnaritari  frá  Worcester  nafngreinir  átta  konunga^),  og  getur 
um  bátaferðina  á  Dee-fljótinu,  og  virðist  frásögn  hans  als 
eigi  ólíkleg,  þá  er  þess  er  gætt,  að  Játgeirr  var  ofláti  mikill 
og  áburðarmaður,  eins  og  fornsögurnar  komast  að  orði,  eða 
mjög  gefinn  fyrir  skraut  og  viðhöfn,  enda  má  sanna  það  af 
öðrum  rökuni  nm  flesta  þessara  konunga,  að  þeir  hafa  verið  uppi 
um  þessar  mundir^).  Fyrst  og  fremst  er  það  víst,  að  Kenneth 
(III.)3)  Skotakonungur  var  þá  fyrir  nokkru  kominn  til  rikis  á 
Skotlandi,  og  hafði  hann  fyrst  heimsótt  England  með  ófriði, 
en  nú  hefir  hann  vlst  verið  búinn  að  ná  sættum  við  Engla- 
konung,  og  með  því  að  hann  virðist  hafa  tekið  Edinborg  og 
Lothian  í  lén  af  honum,  var  það  ekki  nema  eðlilegt,  að  liann 
væri  staddur  við  þessa  hátíðlegu  athöfn  og  veitti  Játgeiri  þar 
lotningu  ásamt  höfðingjum  Norður-Breta,  sem  Skotar  höfðu 
líka  átt  ófrið  við,  er  Kenneth  kom  til  ríkis.  Malcolm  Kumbra- 
konungur  hlýtur  að  vera  sami  höfðingi  og  nefndur  er  í  ár- 
bókum  Tighernachs,  þar  sem  getið  er  um  lát  hans  árið  997 : 
„Maelcolaim  mac  DomnalP  (o:  Malcolm  Donalds  e.  Dufnalls- 
son)  Norður-Bretakonungur*),  og  þar  sem  „Dufnall"  er  einn 
meðal  konunga  þessara,  þá  er  ekkí  annað  líklegra,  en  að  hann 


1)  „Subreguli  ejus  octo  Kynath  scil.  rex  Scotorum,  Malcolm  rex 
Cumbrorum,  Maccus  plurimarum  rex  insularum,  et  alii  quinque  Dufnall, 
Siterth,  Huwall,  Jacob,  Juchill"  (Mon.  Hist.  Brit.  I.  578,  sbr.  A.  S. 
Chron.  972,  M.  h.  Br.  I.  394).  2)  Sbr.  Norm.  III.  197—204.  3) 
Sé  svo  talið,  er  Kenneth  I.  einn  af  Piktakonungum  (fyrir  850)  eins  og 
Konstantín  I.  (f  820).         4)     Sbr.  Norm    200-201  n 

14* 


2i2 

sé  sami  maður  og  Donald  faðir  þessa  Malcolms,  er  verið  hefir 
konuugur  í  Strathclyde,  og  geta  bæði  írskar  og  brezkar  ár- 
bækur  þess,  að  hann  hafi  farið  pílagrímsför  til  Róms  og  dáið 
þar  (975)1) ;  hlýtur  það  því  að  vera  skakt  i  síðari  sagnarit- 
um  (Mathæus  frá  Westm.)  að  telja  „Dufnall"  „rex  Demetiæ" 
(o:  konung  í  Dyfed  í  Wales,  enda  er  nafnið  ekki  þarlent). 
Meðal  konunga  þeirra,  er  Florentius  getur  eigi  um  hvar  áttu 
heima,  virðist  auðsætt  að  Howel  („Huwall")  sé  konuiigur  sá 
í  Gwynedd  (Norður-Wales)  með  þessu  nafni,  er  Englar  höfðu 
áður  (968?)  veitt  lið  gegn  Jago,  föðurbróður  hans,  enda  er 
Howel  kallaður  konungur  í  Wales  („rex  Walliæ"),  og  sumir 
telja  þá  „Siferth"  og  „Jacob"  líka  þaðan,  enda  er  eigi  óhugs- 
anlegt,  að  Jacob  gæti  verið  sami  maður  og  Jago,  þótt  Játgeirr 
hefði  áður  leikið  menn  hans  hart.  Hins  vegar  kallar  Math- 
æus  frá  Westminster  Jacob  „rex  Galwalliæ"  o:  konung  í 
Galloway,  og  má  það  vel  rétt  vera,  þótt  engin  vissa  sé  fyrir 
því.  „Siferth"  kalla  sumir  konung  í  Wales,  en  nafnið  bendir 
eigi  til  þess,  að  hann  hafi  verið  þar  innlendur,  heldur  virðist 
auðsætt,  að  það  sé  norræna  nafnið  Sigfröðr,  og  liklegast  að 
höfðingi  þessi  hafi  ráðið  fyrir  Austmönnum  í  löndum  Breta 
(annaðhvort  í  Wales  eða  Kumbralandi  eða  ef  til  vill  fyrir  norð- 
an  Solwayfjörð  nálægt  Galloway,  þar  sem  örnefnið  Þingvöllr 
(Tinwald  við  Dumfries)  minnir  á  norræna  landnámsmenn^). 
Undir  bréfi  frá  dögum  Játráðs  (955)  standa  nöfnin :  „Morcant 
regulus  et  Owen,  Syferð  et  Jacob,  Eadmund  dux  et  Æðel- 
mund" ,  og  sýnir  það  að  þá  hefir  verið  uppi  höfðingi,  Sigfröðr 
að  nafni,  sem  jálað  heíir  yíirráð  Englakonungs,  ásamt  .Takobi 
nokkrum  og  tveimur  höfðingjum  með  brezkum  nöfnum,  sem 
minna  á  Morgan  undirkonung  í  Suður-Wales  (Glamorgan) 
og  Owen  son  hans  (eða  Owen  konung  i  Dyfed)^)  —  „Juchill^ 

1)  Ann.  Uit.  hli;  iirut  974  ^Danwallawn,  konungur  i  Slrathclyde) 
Tighernach  975  (Domnall  mac  Eoain  o :  Donald  Owensson,  sbr.  Skene: 
Chronicles  :  77.  og  124.  bls.).  Donald  þessi  hefir  likl.  verið  sonur  Ow- 
ens  Kumbrakonungs  Donaldssonar,  er  barðist  við  Brunanborg,  en  Don- 
ald  eldri  var  bróðir  Konstantíns  Skotakonungs,  sera  t'yr  var  sagt  (201 
li,  a.  fr.).  Þessir  konungar  Norður-Breta  liata  þvi  allir  verið  af  Kenn- 
eths-ættinni  skozku,  og  sömu  ættar  niun  enn  hufa  verið  Eogan  (Owen) 
bandamaður  Skota  gegn  Englum  árið  1018.  2)  Sbr.  Norm.  IV.  179. 
3)    Það    er  misgáningur   i    ritgjörð  minni  um  Eirik  blóðöx  (Tim.  Bmf. 


213 

kallar  Mathæns:  „Jiikil  rex  Westimariæ"  o:  konung  á  Vest- 
mörum  (á  fe.  Westmoringaland,  nú  Westmoreland),  en  eigi  er 
þess  höfðingja  getið  annarsstaðar.  Samt  eru  næg  rök  til 
þess,  að  í  þeim  landshluta  heíir  verið  margt  af  Austmönnum, 
og  má  vel  vera,  að  þeir  hafi  haft  yfir  sér  austrænan  höfð- 
ingja,  er  Jökull  hafi  heifið,  enda  höfum  vér  sögur  af  því,  að 
það  nafn  hafi  gengið  í  jarlsætt  frá  Gautlandi^),  og  nafn  lands- 
ins  minnir  á  örnefni  úr  Víkinni  í  Noregi  (Vestmarar  við  Gren 
mar  eins  og  Westmoreland  við  Morecambe-fjörð).  —  Þá  er  loks 
að  geta  konungsins  frá  Suðureyjum,  sem  nefndur  er  „Macc- 
us".  Florentius  telur  hann  „konung  yfir  mörgum  eyjum" 
(„plurimarum  rex  insularum"),  Mathæus  „Manarkonung  og 
margra  eyja"  („Maco  rex  Monæ  et  plurimarum  insularum") 
og  Vilhjálmr  frá  Malmesbury  kallar  hann  víkingahöfðingja 
(„Maccusius  archipirata").  Nafn  hans  er  óvanalegt  og  hafa 
sumir  ætlað,  að  það  væri  dregið  af  keltneska  orðinu  „mac" 
o:  sonur,  en  hvernig  sem  á  nafninu  stendur,  þá  finst  það 
bæði  í  bréfum  og  kvæðum  frá  10.— 11.  öld  (Maccos,  Macwy, 
Maccus)  og  kemur  jafnvePfram  á  Englandi,  en  er  þó  eink- 
um  tengt  við  Öngulsey.  Maccas  (Maccne)  Olafsson,  bana- 
maður  Eiríks  blóðöxar,  er  nefndur  hér  að  framan;  kalla  ensk 
rit  hann  „consul"  o:  jarl^),  og  það  er  víst,  að  herkonungur 
með  þessu  nafni,  er  var  Haraldsson,  herjaði  bæði  á  Öngulsey 
og  írland  um  þessar  mundir,  hvort  sem  hann  heíir  í  raun 
réttri  heitið  Markús  eða  Magnús^)  eða  naínið  er  af  enn  öðr- 
um  rótum  runnið.  Vafalaust  hefir  þessi  konungur  verið  af 
norrænum    ættum^),  og   fuU   líkindi  eru  til  þess,  að  þeir  Sig- 


XVI.  ib8.  n.  1.)  að  setja  Owen  þann,  sem  nefndur  er  árið  955  í  sam- 
band  við  Owen  'Kumbrakonung,  er  mun  hvergi  nefndur  eftir  Brunan- 
borgarorustu,  Steenstrup  vill  setja  Morcant  í  stað  Malcolms  Kumbra- 
konungs  á  konungamótinu  973,  en  þar  sera  nafnið  er  annað,  og  „Mor- 
cant"  annars  ókunnur,  virðist  liklegra  það  sem  hér  er  getið  til,  að  hann 
sé  sami  raaður  og  Morgan  vinur  Játgeirs  (Norm.  III.  191—2,  194 — 5). 
1)  Ldn.  III.  2;  Vatnsd.  2)  Norra.  III  89  n.  1.  3)  Brezkar  ár- 
bækur  nefna  hann  „Mark",  en  „Maghnus"  er  hann  nefndur  í  irskum 
árbókum  97á  (F.  M.),  en  það  getur  að  vísu  verið  „leiðrétting"  eða  af- 
bökun  lærðra  manna  (sbr.  Norm  III.  203  n.  2).  4)  Af  nafninu  er 
helzt   að   ráða,  að   Maccus   Ólafsson    og  Maccus  Haraldsson  hafi  verið 


214 

fröðr  (eða  Sigurðr?)  og  Jökull  (eða  Jókell?)  hafi  verið  það 
líka.  Hér  koma  þá  fram  höfðingjar  úr  þeim  bygðum  Aust- 
manna  á  Vesturlöndum,  er  vér  þekkjum  annars  h'tið  til,  og 
er  frásögnin  um  konungsförina  á  Dee  merkileg  að  því  leyti, 
sem  hún  sýnir  vald  Játgeirs  yfir  Bretum  og  Austinönnum  á 
austurströnd  írlandshafs  og  í  Suðureyjum  og  bendir  jafnframt 
til  þess,  að  þótt  Austmanna-ríkin  á  Austur-Öngli  og  Norð- 
imbralandi  væri  liðin  undir  lok,  hafi  þó  enn  haldist  norræn 
smáríki  á  landamærum  Englands  og  Skotlands  vestur  við  sjó, 
en  um  þau  er  annars  fátt  kunnugt,  nema  helst  um  ríkið  í 
Mön  og  Suðureyjum,  er  hélzt  langt  fram  eftir  öldum,  sem  enn 
mun  sagt  verða.  Með  því  að  allar  líkur  lúta  að  því,  að  flest- 
ir  þeirra  konunga,  er  nú  var  getið,  hafi  verið  á  h'fi  þá  er 
Játgeirr  var  krýndur,  þá  er  ekkert  því  til  fyrirstöðu,  að  aUir 
þeir  átta,  sem  til  þess  eru  nefndir,  hafi  verið  staddir  á  þess- 
um  höfðingjafundi  og  róið  báti  Játgeirs,  sem  sagan  segir, 
enda  er  þess  getið  í  áreiðanlegu  samtíðarriti,  að  hann  hafi 
borið  ægishjálm  yfir  mörgum  konungum  af  ýmsumþjóðum,  með- 
al  annara  höfðingjum  eyjanna  (Suðureyja).  Það  hafa  lika  geng- 
ið  munnmæli  í  Wales  um  róðurinn  á  Dee,  og  styrkja  þau 
óbeinhnis  sannindi  ensku  sögunnar,  þótt  þau  sé  nokkrum  vafa 
bundin.  Þau  hljóða  á  þá  leið,  að  einn  af  brezku  smákonung- 
unum  (höfðinginn  í  Cardigan,  Gwaethvoed  að  nafni),  hafi  færst 
undan  að  hlýða  því  boði  Játgeirs,  að  koma  til  Dee  og  róa 
báti  hans,  með  þeim  ummælum,  að  hann  kynni  eigi  að  róa, 
og  þótt  hann  kynni  það,  vildi  hann  eigi  gjöra  það  nema  til 
að  bjarga  mannslífi,  en  það  mundi  hann  jafnt  gjöra,  hvort 
sem  maðurinn  væri  konungur  eða  þegn.  Nú  var  hann  beð- 
inn  um  svar,  sem  flytja  mætti  Englakonungi  og  svaraði  þá: 
„Segðu  honum,  að  hann  megi  hræðast  þann,  sem  hræðist 
eigi  dauðann".  Þetta  hreystisvar  Gwaethvoeds  er  alt  til  vorra 
daga  orðtak  þeirra,  er  telja  ætt  sína  til  hans,  þótt  verið  geti, 
að  það  sé  ekki  annað  en  skáldskapur. 


frœndur,  enda  fylgja  „Lögmenn  frá  eyjunum"  bæði  „Ólafs  syni"  (Ólafi? 
árið  962)  og  „Haralds  syni"  (Maccusi,  árið  972?  sbr.  Norm.  III.  131),  192, 
213),  og  ívarr  Hlymrekskonungur  á  viðskifti  beeði  við  Ólaf  Ólafsson  og 
Maccus  Haraldsdon, 


215 

Játgeirr  konungur  lifði  eigi  nema  tvö  ár  eftir  þessi  tíð- 
indi,  og  var  þá  tæpra  32  ára,  er  hann  andaðist  (975).  Fór 
þá  ríki  hans  brátt  hnignandi,  þótt  friður  héldist  enn  um  daga 
Játvarðs  unga,  sonar  hans  (875-78). 

Við  lok  þessa  tímabils  er  liðin  heil  öld,  siðan  Danaher 
samdi  frið  við  Englakonnng  eg  settist  að  í  Englandi,  en  þótt 
Danalög  væri  nú  einn  hluti  enska  ríkisins,  og  niðjar  víking- 
anna  orðnir  þegnar  Englakonungs,  sumir  í  hárri  stöðu  og 
miklum  metum,  þá  höfðu  þjóðirnar  ekki  enn  runnið  saman, 
og  var  því  við  búið,  að  Austmenn  mundu  enn  slást  í  lið  með 
frændum  sínum,  ef  á  reyndi,  enda  átti  ríki  Dana  enn  eftir 
að  ganga  yfir  Englaud.  Sambandið  milli  Danalaga  og  Norð- 
urlanda  hefir  að  vísu  aldrei  slitnað  á  víkinga-öldinni,  en  vik- 
ingaferðir  til  Englands  hafa  verið  fremur  litlar  um  alt  þetta 
skeið,  með  því  að  góðar  varnir  voru  fyrir.  Hafa  víkingar 
þeir,  er  sóttu  þangað  um  þessar  mundir,  ýmist  gengið  í  lið 
með  Englakonungum,  sem  dæmi  þeirra  Þórólfs  og  Egils  sýna, 
og  fleiri  merki  má  sjá  til,  eða  fylt  flokk  hinna  norrænu  her- 
konunga  á  Norðimbralandi,  meðan  til  vanst. 

Vikingarnir  í  Danalögum  hafa  eflaust  haft  mikilvæg  áhrif 
á  þjóðerni,  skipblag  og  réttarfar  Englendinga,  þá  er  fram  liðu 
stundir,  enda  munu  dönsk  og  norræn  lög  lengi  hafa  gilt  í 
þeim  hluta  landsins.  Með  þeim  fluttist  inn  i  landið  margt 
frjálsborinna  bænda,  sem  var  sjálístæðara  en  þorri  hins  enska 
bændalýðs,  er  sat  á  leigulöndum  og  átti  við  ófrelsi  að  búa^). 
Ný  skifting  landsins  í  þingsóknir  (vvapentac,  sbr.  vápnatak  í 
Hrk.)  og  skipun  dómnefnda  o.  fl.  mun  líka  eiga  rót  sína  að 
rekja  til  landnámsins  frá  Norðurlöndum.  Erin  finnast  ýmsar 
minjar  af  „danskri  tungu"  í  máli  Englendinga,  og  einkanlega 
í  örnefnum  norðan  og  austan  á  Englandi. 

Litlar  frásagnir  ganga  af  hernaði  víkinga  á  Skotlandi 
á  þessu  tímabili,  enda  er  fátt  kunnugt  um  sögu  Skotlands 
yfirleitt  á  víkinga-öldinni,  nema  það  sem  snertir  viðskifti  Skota 
og    Engla,  og    minst    hefir  verið  á  hér  að  framan.     Þótt  vér 


1)  Sbr,  Norm.  IV.  100—107.  Steenstrup  kemst  að  þeirri  niður- 
slöðu,  að  mannfrelsi  haíi  meira  verið  í  bygðura  heiðnu  vikinganna  en 
með  kristnum  þegnum  Englakonunga. 


216 

þekkjum  nöfn  Skotakonunga  at  Kenneths-ætt  og  ríkisár  þeirra 
nokkurn  veginn,  þá  er  lítið  frá  þeim  sagt,  sem  áreiðanlegt 
megi  teljast,  en  margt  bendir  þó  til  þess,  að  ríki  þeira  hafi 
oft  ekki  náð  lengra  en  til  Myrkvafjarðar  (Firth  of  Forth) 
og  árinnar  Spey,  en  norður-  og  vesturhluti  Skotlands  lotið 
ýmsum  höfðingjm,  er  ýmist'haíi  játað  yfirráð  Skotakonunga 
að  nafninu  til,  eða  verið  þeim  óháðir  með  öllui).  Saga  þess- 
ara  smáríkja  er  mest-öU  myrkri  hulin,  og  óvíst  hversu  vítt 
hefir  staðið  bygð  Austmanna  um  strendur  Skotlands,  en  svo 
mikið  er  víst  um  ríki  Norður-Breta  i  Strathclyde  (og  Kumbra- 
landi?)  að  þar  hafa  jafnan  verið  sérstakir  konungar,  og  Gall- 
oway  heíir  verið  (eitt  eða  fleiri)  smáríki  út  af  fyrir  sig  (stund- 
um  tengt  við  Suðureyjar).  I  Mýræíi  eða  Mæræíi  (Moreb, 
Moray)  fyrir  norðan  Spey  virðast  einatt  hafa  ráðið  ríkjum 
sérstakir  skozkir  höfðingjar  (jarlar),  stundum  óháðir  Skota- 
konungum^),  en  þar  fyrir  norðan  hafa  Orkneyjajarlar  iöngum 
ráðið  mestu,  eins  og  segir  í  sögum  vorum.  Þó  er  þar  einu 
sinni  (um  aldamótin  900?)  getið  um  sérstakan  jarl  á  Kata- 
nesi  með  skozku  nafni  (Dungað  =  Duncan^),  að  vísu  í  sam- 
bandi  við  Orkneyjar,  og  eflaust  munu  Skotakonungar  sjálfir 
hafa  talið  alt  meginlandið  norður  að  Petlandsíirði  til  ríkis 
síns.  Ríki  Kenneths-ættarinrjar  er  kallað  i  írskum  árbókum 
Alba  (eða  Alban),  og  konungar  Skota  (t.  d.  Donaid  og  Kon- 
stantín  á  9.— 10.  öld)  „ri  Alban",  en  sama  nafni  eru  þar  líka 
kallaðir  höfðingjar  frá  Moray  (t.  d.  Finnlaich  og  Maikolm  á 
11.  öld),  og  er  það  vottur  þess,  að  lönd  þeirra  á  Norður-Skot- 
landí  hafi  taiist  tíl  Skotarikis. 

Hér  að  framan  hefir  verið  minst  á  tvœr  herferðir  vikinga 
til  Skotlands  á  öndverðum  dögum  Konstantíns  (III.)  Skota- 
konungs  (901—942),  og  er  þess  getið,  að  herkonungar  af 
Ivars  ætt  hafi  verið  fyrir  þeim  báðum,  og  árið  904  hafi  fallið 
fyrir  þeim  konungur  (Suður-)Pikta,  sem  Aedh  (Ead)  er  nefnd- 
ur*).    Má  ætla  að  hann  hafi  verið  af  Kenneths-ætt,  og  annað- 


1)  Norm.  III.  20  J— 6,  396,  sbr.  1/7  n.  3.  2)  Sú  hefir  verið  rik- 
ust  œtt  á  Norður-Skotlandi,  er  kend  var  við  Moray,  og  taldist  koniin 
frá  fornkonungum  Skota  (Skene:  Chronicles  317.  bls.  nm.),  og  eftir  því 
engu  ótignari  en  Kenneths-œttin.  3)  Hkr.  Ól.  s.  h.  99.  k.  4)  Norm, 
III.  206  sbr.  13—16,  58—59. 


217 

hvort  ráðið  ríki  á  undan  Konstantín  eða  öUii  heldur  með  hon- 
um,  þótt  hann  sé  annars  eigi  talinn  með  Skotakonungum, 
heldur  Konstantín  látinn  vera  eflirmaður  Donalds  (889 — 900). 
Sumir  nefna  „Catel"  sem  bandamann  Ivars-niðja  í  herförinni 
904,  og  horfir  beinast  við,  að  hann  sé  sami  maður  og  Cadell 
Vestur-Bretakonungur,  er  hafði  þá  fyrir  skemstu  (902?)  varið 
Öngulsey  fyrir  Ingimundi  frá  Dyflinni,  en  átti  annars  ríki  í 
Suður-Wales.  Árið  918  börðust  Engiar  frá  Norðimbralandi 
(Bernikju)  með  Skotum  gegn  víkingum  við  Tynemoor,  sem 
fyr  var  sagt^)  en  eftir  það  geta  árhækur  ekkert  um  herferðir 
víkinga  til  Skotlands,  fyr  en  á  dögum  Indulfs  (954—62),  en 
])á  segir  Piktakronika^),  að  „Sumarliðar"  á  skipum  (o:  sumar- 
víkingar)  hafi  beðið  ósigur  (fyrir  Skotum)  austanvert  á  Skot- 
landi  (nálægt  Aberdeen).  Steenstrup  heldur^),  að  þessir  vík- 
ingar  hafi  verið  synir  Eiríks  blóðöxar,  og  komið  frá  Orkneyj- 
um,  með  því  að  Snorri  segir,  að  þeir  haíi  herjað  þaðan  um 
Skotland  og  írland*),  en  árið  954  munu  þeir  hafa  verið  farnir 
austur  til  Danmerkur,  og  jafnvel  teknir  að  berjast  til  ríkis  í 
Noregi,  og  má  þó  vera,  að  þeir  hafi  enn  herjað  vestur  um  haf  á 
þeim  árum  (eða  eftir  að  þeir  komust  til  ríkis  í  Noregi)^), 
þótt  Snorri  geti  þá  að  eins  um  hernað  þeirra  í  Austurveg  og 
norður  í  Víkina  í  Noregi^).  Loks  geta  vestræn  rit  þess,  að 
Indulf  Skotakonungur  hafi  fallið  fyrir  Norðmönnum  (árið  9ö2)''). 
En  þótt  fátt  sé  í  letur  fært  í  þeim  ritum  um  hernað  Aust- 
manna  á  Skotlandi,  þá  eru  margar  bendingar  um  það  í  sög- 
um  vorum,  að  jafnan  hafi  verið  herskátt  og  agasamt  á  Skot- 
landi  á  þessu  tímabili.  Þar  getur  um  hernað  Eiríks  blóðöx- 
ar  um  Skotland  (og  enn  fremur  um  „Bretland,  írland  og 
Valland")  nálægt  910 — 20  (áður  en  hann  kvæntist  og  tók  við 


1)  Herferðunum  904  og  918  virðist  vera  slengl:  saman  í  írsku 
árbókarbroti  (Skene;  401—407  bls.),  er  getur  þess,  að  „ívarr  konungr" 
(o:  ívarr  í  Hlymrek?)  hafi  þá  verið  ungur.  2)  Skene  10.  bls.  „Classi 
Somarlidiorum  occisi  sunt  in  Buchain".  3)  Norm.  III.  208.  4) 
Hkr.  H.  góð.  5.  k.  5)  Sbr.  frásögn  Korm.  um  hernað  Haralds  grá- 
feldar  á  írlandi  [h.  a.  fr.  166-7  n.).  6)  Hkr.  H.  góð.  10.  20.  22.  k.  7) 
Sbr.  Skene:  22.  (29.)  151.  bls.  Nafnið  er  oft  ritað  Illolb,  Illiulb,  Illu- 
ilb,  Ildoilb,  og  hefir  konungur  þessi  ef  til  vill  heitið  norrænu  nafni 
(Hildólfr). 


218 

ríki  í  Noregi,  en  eftir  að  hann  hafði  herjað  „í  Austrveg,  ok 
þá  siiðr  um  Danmörk  ok  um  Frísland  ok  Saxland",  og  mnn 
þetta  úr  kvæði  Glúms  Geirasonar  um  Eirík,  sem  nú  er  týnt 
að  mestu)^).  Síðan  herjaði  hann  enn  á  Skotland,  eftir  að 
hann  varð  að  flýja  land  fyrir  Hákoni  bróður  sínum  (um  935 
— 37)2).  Sömuleiðis  er  getið  um  hernað  Tryggva  konungs 
Oiafssonar  „um  írland  ok  Skotiand",  áður  en  Hákon  góði 
setti  hann  yfir  Víkina  til  landvarnar  (952?)^).  Landnámabók 
(II.  11.)  getur  þess  um  Heiga  Ottarsson,  Bjarnarsonar  hins 
austræna,  landnámsmanns  við  Breiðafjörð,  að  hann  „herjaði 
á  Skotland  ok  fekk  þar  at  hertangi  Niðbjörgu,  dóttur  Bjólans 
konungs  ok  Kaðlinar,  dóttur  Göngu-Hrólfs".  Þessi  „Bjólan 
konungr"  hefir  eflaust  verið  af  þeirri  skozku  höfðingja-ætt, 
er  réð  fyrir  Applecross  (í  Ross)  vestan  á  Skotlandi  nálægt  Suð- 
ureyjum,  og  nefndist  O'BeoIan*),  enda  mun  farleið  norrænna 
víkinga  hafa  einkum  verið  um  þær  slóðir,  og  má  ætla  að 
Helgi  hafi  verið  þar  í  vikingu  nálægt  930—40,  (ef  til  vill  með 
Eiríki  blóðöx),  eftir  aldri  sona  hans  og  Niðbjargar  (Osvífrs 
hins  spaka  og  Einars  skálaglams)  og  átt  þá  helzt  friðland  í 
Orkneyjum. 

Saga  Orkneyjajarla  kemur  einkum  við  sögu  víkingaferða 
til  Skotlands  og  Suðureyja.  Eins  og  áður  var  á  vikið,  virðist 
Torf-Einarr  ]arl  hafa  átt  eitthvert  riki  á  Skotlandi,  eða  að 
minsta  kosti  friðland,  þá  er  hann  varð  að  flýja  úr  eyjunum, 
og  á  hans  dögum  virðist  hafa  verið  skozkur  jarl  á  Katanesi, 
Duncan  eða  Donnchadh  (Dungaðr)  að  nafni^),  og  hefir  hann 
átt  Gróu,  dóttur  Þorsteins  rauðs,  en  Grelöð  dóttir  þeirra  gifzt 
Þorfinni  jarli  hausakljúf  syni  Torf-Einars.  Þetta  bendir  á 
stöðug  viðskifti  Orkneyinga  og  Katnesinga  um  þessar  mundir, 
og  hafa  Orkneyjajarlar  líklega  aldrei  slept  tilkalli  því  til  Kataness 
og  Suðurlands,  er  þeir  höfðu  eignast  á  dögum  Sigurðar  jarls 
hins  ríka  Eysteinssonar,  og  þólt  sambandið  milli  landa  þess- 
ara    og    Orkneyja    kunni   að    hafa   slitnað  um  stund  eftir  lát 

1)  Hkr.  H.  hárf.  34.  k.,  sbr.  Krit.  Bidr.  I.  19.  2)  Hkr.  H.  góð. 
3.  k.  3)  S.  st.  9.  k.  4)  Krit.  Bidr.  I.  174.  5)  Árið  976  geta 
irskar  árbækur  utn  skozkan  j  arl,  Donnchadh  mac  Morgaind  að  nafni, 
og  gat  hann  verið  sömu  ættar  (Skene ;  Chronicles  77,  bls.  eftir  drbókura 
Tighernacs). 


219 

hans,  hefir  það  komist  á  aftur  um  daga  Einars  jarls  og  nán- 
ustu  niðja  hans.  Eiríkr  blóðöx  og  synir  hans  tóku  undir  sig 
Orkneyjar  og  Hjalttand,  er  þeir  voru  fyrir  vestan  haf,  og  fóru 
þaðan  í  víking.  Féllu  með  Eiríki  tveir  af  sonum  Torf-Einars 
Arnkell  og  Erlendr,  en  elzti  sonur  Þorfinns  jarls,  Einarssonar, 
er  Arnfinnr  hét,  gekk  að  eiga  Ragnhildi,  dóttur  Eiríks  blóð- 
öxar  og  Gunnhildar.  Hún  varð  jarlsættinni  í  Orkneyjum  hin 
mesta  meinvættur,  og  er  mælt  að  hún  hafi  ráðið  bana  þeim 
bræðrum  Arnfinni  og  Hávarði  ársæla,  Þorfinnssonum,  og 
tveimur  systursonum  þeirra,  er  hvortveggja  hét  Einarr.  Gift- 
ist  hún  loks  Ljóti,  þriðja  syni  Þorfinns  jarls,  er  gjörðist  þá 
jarl  yfir  eyjunum,  og  var  hann  „hinn  mesti  hermaðr".  Skúli 
bróðir  hans  hélt  Katanes  af  Skotakonungi  og  efldist  þaðan 
að  liði,  fór  síðan  út  í  Orkneyjar  og  barðist  til  ríkis  við  Ljót 
bróður  sinn,  en  beið  ósigur  og  flýði  yfir  á  Nes;  aðra  orustu 
áttu  þeir  bræður  „í  Dölum  á  Katanesi" ;  þar  féll  Skúli  jarl, 
en  Ljótr  jarl  lagði  undir  sig  alt  Katanes.  Hina  siðustu  or- 
ustu  'átti  Ljótr  við  jarl  þann  skozkan,  er  „Magbjóðr"  er 
nefndur,  og  hefir  að  líkindum  heitið  Macbeth,  og  er  mælt,  að 
Ljótr  hafi  haft  hálfu  minna  lið,  en  gengið  svo  fast  fram  að 
Skotar  flýðu,  hafði  hann  sigur,  en  fekk  þó  sár  þau,  er 
hann  leiddu  til  bana.  Eigi  er  getið  barna  Ragnhildar  né  neins 
þeirra  Þorfinnssona,  er  hún  var  gift.  Atburðir  þessir  hafa 
liklega  gjörst  nálægt  960 — 70i).  Þá  voru  óeirðir  innanlands 
með  Skotakonungum  af  Kenneths-ætt,  er  þeir  Dubh  og  Guilen 
(Svartr  og  HvelprP)  börðust  um  völdin,  og  synir  Eiriks  blóð- 
öxar  höfðu  þá  nóg  að  starfa  í  Noregi,  svo  að  Orkneyjajarlar 
og  höfðingjar  á  Skotlandi  norðanverðu  hafa  mátt  leika  hverir 
við  aðra  að  vild  sinni.     Þess  hefi  verið  til  getið^),  að  „Marg- 

1)  Sbr.  Fms  I.  198— ]it9  og  Hkr.  Ól.  s.  Tr.  16.  k.,  er  víkiir  sög- 
unni  eflir  fall  Haralds  gráfeldar  (um  970)  til  Orkneyja  með  þessum  orð- 
um:  „Þar  váru  áðr  jarlar,  synir  Þorfinns  hausakljúfs,  Hlöðver  ok 
Arnfinnr,  Ljótr  ok  Skúli",  og  mun  það  réttara  en  hitt,  sem  stendur  í 
Hkr.  Ól.  s.  h.  99.  k :  „Á  dögum  Þorfinns  jarls  ofarliga  kómu  af  Nor- 
egi  synir  Blóðöxar,  þá  er  þeir  höfðu  flýit  fyi'ir  Hákoni  jarli".  Hefði 
Þorfinnr  iarl  lifað  svo  lengi,  virðist  tíminn  of  naumur  fyrir  ríkisstjórn 
þeirra  bræðra  og  tíðindi  þau  hin  mikUi,  er  þá  gjörðust.  2)  Þeir  eru 
nefndir  Niger  og  Caniculus  í  hiuni  l&tnesku  Piktakroniku.  3)  Norra. 
III.  208.  n.  3. 


220 

bjóðr"  væri  sami  maður  og  „Maelbrigda"  bróðir  Finnleiks,  er 
berst  síðar  við  Orkneyinga,  en  bæði  virðist  þessi  bróðir  Finn- 
leiks  koma  of  snemma  til  sögunnar  með  þeim  hætti,  og  svo 
er  ólíklegt,  að  Maelbrigda  væri  á  þessum  stað  orðið  að  „Marg- 
bjóðr",  þar  sem  miklu  fyr  í  sögu  Orkneyinga  er  getið  um 
Melbrigða  jarl  („tönn").  Hins  vegar  bendir  nafn  þetta  með 
fleiru  til  þess,  að  þessir  skozku  jarlar  hafi  flestir  verið  sömu 
ættar. 

Eftir  fráfall  Ljóts  jarls  tók  við  ríki  í  Orkneyjum  Hlöðver, 
bróðir  hans,  lifði  hann  lengst  þeirra  Þorfinnssona  og  réð  þá 
einn  löndum  (um  970—80)  „ok  var  mikill  höfðingi".  Hann 
átti  Eðnu,  dóttur  Kjarvals  Irakonungs,  þeirra  son  var  Sig- 
urðr  digri,  er  jarldóm  tók  eftir  föður  sinn^).  Þessi  Kjarvalr 
er  líklega  annaðhvort  Cearbhall  konungur  i  Leinster  (f  908)^), 
eða  Gearbhall  konungsefni  í  Leinster,  er  fyr  var  getið  að  féll 
í  herferð  með  Ólafi  kváran  um  966,  og  hefir  Eðna  þá  getað 
verið  systir  hans  eða  frændkona,  enda  kemur  síðar  fram  sam- 
band  milli  Sigurðar  jarls  og  höfðingja  frá  Leinsler.  Varla 
munu  Gunnhildarsynir  hafa  haldist  lengi  við  i  Orkneyjum, 
eftir  að  þeir  mistu  ríki  í  Noregi,  því  að  sögur  vorar  benda 
til  þess,  að  Hákon  jarl  hinn  ríki  hafi  látið  heimta  skalt  af 
eyjunum  (eða  að  minsta  kosti  Suðureyjum)^),  og  má  vera  að 
Hlöðver  jarl  hafi  vingast  við  hann,  til  að  losna  við  yfirgang 
Gunnhildarsona,  en  meðan  þeir  sátu  í  Orkneyjum  á  vetrum, 
hafa  þeir  sjálfsagt  haldið  fornum  vana,  að  herja  á  sumrum 
um  Skotland  og  írland  (og  Suðureyjar),  og  er  það  sagt  um 
Goðröð  konung  Eiríksson,  er  hfði  lengst  þeirra  bræðra,  að 
hann  hafi  verið  í  hernaði  í  Vesturlöndum,  unz  hann  hélt  til 
Noregs  (árið  999)  og  féll  þar^).  „Hlöðver  varð  sóttdauðr, 
ok  ier  hann  heygðr  í  Höfn  á  Katanesi"'^).  Bendir  það  til 
þess,  að  hann  hafi  átt  ríkis  að  gæta  fyrir  sunnan  Petlands- 
fjörð. 

1)  Fms.  I.  199.  2)  Norm  III.  111-12  sbr.  145.  Það  virðist 
auðsœtt,  að  nöfnin  Kjarvalr  og  Kormlöð  ^Gorralailh)  hafi  gengið  i  kon- 
ungsœttinni  i  Leinstcr,  og  sennilegt,  að  Eðna  hafi  verið  þeirrar  ættar. 
Hefir  þá  Sigtryggr  silkiskegg  leitað  til  frænda  sins,  er  hann  fór  að 
biðja  Sigurð  jarl  liðs.  3)  Flóam.,  sjá  siðar.  4)  Hkr.  Ól.  s.  Tr. 
94.  k.       5)    Orkn.  11.  k.  (útg.  G.  V,  14.  bls.). 


Suðureyjar  koma  oft  við  sögu  Orkneyja,  þótt  fremur  sjald 
an  sé  þeirra  getið  í  sögum  vorum  á  þessu  tíniabili,  eða  frá 
því  að  Haraldr  hárfagri  hafði  herjað  suður  til  Manar,  og  land- 
námsmenn  horfið  af  þeim  slóðum  til  íslands.  Eyjar  þessar 
hafa  auðvitað  verið  víkingabæli  um  langan  aldur,  eigi  síður 
en  Orkneyjar  og  Hjaltland,  og  munu  ættmenn  Ívars  frá  Dyfl- 
inni  hafa  oft  og  einatt  haft  þar  vetursetu,  eftir  að  þeir  urðu 
að  hverfa  frá  Irlandii).  Ingimundr  frá  Dyflinni  hélt  fyrst 
þaðan  til  Öngulseyjar  (901—2),  en  náði  þar  eigi  að  staðfest- 
ast,  því  að  hann  beið  ósigur  fyrir  Gadell  (Vestur-)  Bretakon- 
ungi,  er  hefir  Hklega  komið  til  eyjarinnar  með  skipafiði  frá  ríki 
sínu  í  Suður-Wales.  Það  eru  nokkrar  líkur  til  þess,  svo  sem 
fyr  var  getið,  að  þessi  Cadell  (f  909)  hafi  gjörst  eftir  þetta 
bandamaður  herkonunga  af  Ivars  ætt,  er  komu  með  miklu 
skipaliði  austan  að  Skotlandi  árið  904,  því  að  írskar  árbæk- 
ur  nefna  „Gatel"  meðal  höíðingja  þeirra,  er  „Ead  Piktakon- 
ungur"  hafi  fallið  fyrir  á  þessu  ári^).  Árið  914  er  getið  um 
orustu  Rögnvalds  ívarssonar  við  Öngulsey,  en  annars  segja 
árbækur  fátt  af  Suðureyjum  eða  höfðingjum  þeirra,  og  er 
óvíst,  hvort  þar  hafa  verið  mörg  ríki  eða  fá  um  þessar  mund- 
ir^).  I  Brunanborgarorustu  (937)  er  getið  um  Geliachan  Eyja- 
konung,  sem  virðist  haía  verið  keltneskrar  ættar  eða  kyn- 
blendingur  og  eftir  það  koma  fram  ýmsir  höfðingjar  í  eyj- 
unum,  sem  allar  likur  benda  til  að  verið  hafi  niðjar 
ívars  í  Dyflinni  (f  873).  Árið  942  fer  Mýrkjartan  (Muir- 
cheartach)  konungur  („í  skinnfeldi")  herför  til  eyjanna,  sem 
fyr  var  á  minst.  Þá  er  þess  getið,  að  „sonur  Rögnvalds" 
hafi  herjað  á  Ulster  í  hefndarskyni,  en  orðið  að  vörmu  spori 
eftir  heimkomuna  að  flýja  þangað  aftur  úr  eyjunum  undan 
víkingum  og  faflið  þá  fyrir  konunginum  í  Ulster  (8  dögum 
eítir  að  hann  hafði  herjað  þar).  Annars  er  alt  ókunnugt  um 
þenna  „Rögnvalds  son",  og  óvist,  hvort  hann  hefir  heitið 
Haraldr    eða    öðru    nafni,  eða    hvort    faðir    hans    hefir  verið 


1)  Sbr.  Krit.  Bidr.  I.  171—2.  2)  Norra.  III.  20»  n.  1.  3)  Það 
virðist  mega  ráða  aí'  hinni  írsku  sögu  Cellachans  (§  44)  sem  fyr  var  á 
minst,  að  Eiríkr  blóðöx  hafi  uni  stund  átt  riki  í  Suðureyjum,  og  ætlar 
A.  Bugge  (A.  n.  O.  1910;  að  synir  hans  hafi  haft  það  eftir  hana. 


^2á 

Rögnvaldr  sá,  er  barðist  við  Öngulsey  914,  eða  annar  her- 
konungur  með  því  nafni,  en  eigi  er  ólíklegt  að  sumir  konunga 
þeirra,  er  féllu  (á  Steinsmýri)  með  Eiríki  blóðöx  árið  954, 
hafi  verið  náfrændur  þessara  feðga,  því  að  einn  þeirra  hét 
Rögnvaldr,  og  Snorri  segir,  að  margir  víkingar  og  herkonung- 
ar  í  Suðureyjum  haíi  ráðist  til  Hðs  með  Eiríki  konungii).  Um 
970  koma  til  sögunnar  tveir  herkonungar  frá  Suðureyjum, 
„Maccus"  (Magnús?)  og  Goðröðr  Haraldssynir,  og  leitast  þeir 
við  að  vinna  Öngulsey  undan  Bretum,  sem  fyr  var  frá  sagt. 
Nokkru  áður  (um  962)  er  getið  um  hernað  „sonar  Olafs"  og 
„Lögmanna"  frá  Suðureyjum  um  Öngulsey  og  Írland,  og  eftir 
það  kemur  Olafr  Olafsson  fram  sem  bandamaður  ívars  kon- 
ungs  í  Hlymrek,  er  þeir  herja  á  Vestur-Bretland.  „Maccus" 
Haraldsson  heíir  líka  „Lögmenn"  í  för  með  sér,  er  hann  kem- 
ur  til  Hlymreks  eftir  970,  og  virðist  eitlhvert  samband  hafa 
verið  milH  herkonunga  úr  Suðureyjum  og  konungsættarinnar 
í  Hlymrek,  endi  ganga  sömu  ættnöfn  með  báðum  (Haraldr, 
Olafr,  Ivarr,  Rögnvaldr?  Svarthöfuð?)^).  „Maccus"  var  stadd- 
ur  á  konungamótinu  á  Dee-fljóti,  og  er  þá  talinn  konungur 
margra  eyja,  virðist  því  riki  hans  hafa  náð  lengra  en  til 
Manar,  er  Goðröðr  bróðir  hans  réð  síðan  fyrir,  og  Öngulseyj- 
ar,  er  þeir  bræður  munu  hafa  haldið  af  Játgeiri  Englakon- 
ungi.  Oljóst  er  um  ríki  „Lögmannanna"  eða  verksvið  þeirra, 
en  þeir  hafa  vel  getað  verið  nokkurskonar  valdsmenn  víða 
um  Suðureyjar  og  vesturstrendur  Skotlands,  þar  sem  Aust- 
raenn  'bjuggu,  og  ef  til  vill  flestir  játað  yfirráð  konungsins  í 
Mön  og  goldið  skatt  til  hans,  en  sjálfsagt  hsfir  mikið  að  þeim 
kveðið,  og  víst  er,  að  eftir  þetta  kemur  „Lögmaðr"  fram  sem 
ættgengt  eiginnafn  með  höfðingium  í  Suðureyjum  (Olafr  Lög- 
mannsson  Goðröðarsonar  nefndur  í  Brjánsorustu  1014). 


1)  Sbr.  h.  a.  fr.  204.  Enskt  miðaldarit  (Matthæus  frá  Westm ) 
segir,  að  með  Eiriki  hafi  tallið  sonur  hans  („Henricus"  =  Hárekr)  og 
bróðir  (Reginaldus  =  Rögnvaldr),  en  Snorri  telur  Hárek  Goðþorrasson 
og  Rögnvaldr  liefir  varla  getað  verið  bróðir  Eiriks.  2)  Sbr.  Norm. 
III.  213.  Synir  ívars  i  Hlymrek  eru  nefndir  Haraldr  og  Ólafr  (að 
auknefni  Cuallaid),  en  einn  (hinn  elzli?)  írsku  nafni  (Dubhcenn  d: 
Svarthöfuð),  og  gat  aðalnafn  hans  verið  Bögnvaldr  (Sbr.  Svarthöfuð 
Eyjajarl  i  Norsk  SagHfortælling  4.— H). 


Lítið  verður  vart  við  yíirráð  Noregskonunga  yíir  Suður- 
eyjuni  um  þessar  mundir.  Þótt  Haraldr  hárfagri  hefði  fyrr- 
um  herjað  „alt  í  Suðreyjar",  og  „vestr  í  Mön"  og  lagt 
eyjar  undir  sig,  þar  sem  hann  kom,  þá  hafa  Oikneyjajariar 
þeir,  er  komu  eftir  Sigurð  Eysteinsson  hinn  ríka,  varla  náð 
neinum  tökum  á  Suðureyjum,  enda  höfðu  þeir  við  öðru  að 
snúast  og  ærið  að  vinna  heima  fyrir  og  á  Skotlandi,  en  Suð- 
ureyjar  sumar  býsna  nærri  herkonungum  frá  Irlandi,  og  um 
Noregskonunga  eflir  daga  Haralds  hárfagra  má  vist  með 
sanni  segja  yíirleitt,  að  þeir  hafa  h'tt  getað  sint  þessum  lönd- 
um  fyrir  vestan  haf,  nema  þá  er  þeir  fóru  sjálfir  vestur,  svo 
sem  Eiríkr  blóðöx  og  synir  hans.  Eftir  að  Hákon  jarl  ríki 
hafði  náð  völdum  í  Noregi  og  Gunnhildarsynir  voru  stokknir 
úr  landi  (um  970),  höfum  vér  sögur  af  því,  að*hann  hafi  kall- 
að  eftir  skatti  af  Suðureyjum,  og  Þorgilsi  Islendingi  (örrabeins- 
stjúp)  hafi  orðið  þess  auðið,  að  heimta  hann  með  harðfengi 
sinui  og  styrk  Ólafs  jarls  á  Katanesii).  Þess  er  eigi  gelið,  hver 
haíi  þá  verið  jarl  i  Orkneyjum,  en  líklega  hefir  það  verið 
Hlöðver,  fremur  en  Sigurðr  digri,  sonur  hans,  sem  Eyrb.  (29. 
k.)  segir,  að  herjað  hafi  „til  Suðreyja  ok  alt  vestr  í  Mön" 
skömmu  eftir  980.  Benda  slikar  frásagnir  helzt  til  þess,  að 
Suðureyjar  haíi  eigi  lotið  Orkneyjajörlum   á  arunum  970  —  80. 

Eftir  ósigur  víkinga  við  Brunanborg  (937)  var  við  því  að 
búast,  að  þeir  leituðu  fyrir  sér  á  öðrum  stöðvum  fyrir  vestan 
haf,  enda  er  þeirra  síðan  oft  getið  í  Irlandshaíi,  við  eyjar  og 
um  strendur  Vestur-Bretlands  og  Skotlands  og  jafnvel  fyrir 
sunnan  sæ.  Þess  er  getið  hér  að  framan  (168 — 69)  að  vík- 
ingar  komu  til  Vallands  árið  943,  en  óvíst  er,  hvort  þeir  hafa 
komið  frá  Bretlandseyjum  eða  beint  frá  Norðurlöndum.  Nokkr- 
ar  víkingasveitir  hafa  að  líkindum  orðið  eftir  á  Fríslandi  og 
Flæmingjalandi,  þá  er  meginþorri  víkinga  hvarf  af  þeim  slóð- 

1)  Flóaiu.  15. — 16.  k.  Þessa  Olafs  jarls  mun  hvergi  getið  anuars- 
staðar,  nema  ef  hann  er  sami  maður  og  ;,Amlaim  mac  llluilb  (Ailuilbh) 
ri  Albain"  (Olafr  Hildólfsson  Skotakonungs),  er  irskar  árbækur  telja  að 
fallið  hafi  árið  977  (Skene:  Chron.  77,  365).  Hann  mun  hafa  verið  bróðir 
Cuilens  (Hvelps)  Skotakonungs  ("f  971),  og  má  hugsa  sér,  að  það  hafi 
stafað  frá  mægðum  við  þá  frændur,  að  sonur  Sigurðar  jarls  digra  hét 
„Hvelpr  eða  Hundi"  (sbr.  Fms.  I.  200—202). 


um  og  dróst  að  Signu  (og  Leiru),  eða  hvarflað  aftur  austur, 
að  minsta  kosti  er  getið  um  danska  vikinga  nálægt  Utrekt  i 
upphafi  10.  aldar  (um  899 — 917),  og  hafa  þeir  að  h'kindum 
einnig  herjað  á  (Neðri-)  Lothringen,  unz  það  land  komst  undir 
Hinrik  L  Saxakonung.  Enn  fremur  er  þess  getið,  að  danskur 
höfðingi,  Sigfröðr  að  nafni  („Sifridus  Dacus"),  er  virðist  hafa 
ráðið  fyrir  einhverjum  hluta  af  „hernum  mikla"  (er  staðfest- 
ist  í  Norðmandí)  hafi  náð  með  kænsku  borginni  Guines  í 
Flandri  (um  928),  og  fengið  þar  síðan  ríki  í  lén  af  Arnúlfi 
greifa  (918 — 65),  að  sumra  sögn  fyrir  tilstilli  Knúts,  bróður 
Danakonungs  (o :  Knúts  Dana-ástar)i).  Tvimæli  geta  leikið  á 
því,  hvort  víkingar  frá  þessum  stöðvum  hafa  herjað  til  Bret- 
landseyja  á  öndverðri  10.  öld,  eða  tekið  þátt  í  heríerðum  vík- 
inga  frá  Leiru  910 — 33  (sem  Steenstrup  hyggur)^),  eða  slegist 
í  lið  með  Sigtryggi  herkonungi  (frá  Suður-Jótlandi)  og  komið 
til  Vallands  943,  en  svo  mikið  má  telja  víst,  að  Danir  og 
Norðmenn  hafi  oft  og  einatt  á  þessu  tímabili  verið  banda- 
menn  fyrir  vestan  og  sunnan  haf.  Sagnarit  frá  Norðmandí 
(Dudo)  getur  um  Dani,  Norðmenn  og  jafnvel  íra  (ásamt  Skot- 
um?  0.  fl.)  í  víkingaher  þeim.  er  var  á  Vallandi  milli  980  og 
970,  og  fór  þaðan  til  Spánar.  Þvi  nær  heil  öld  var  liðin, 
síðan  vikingar  höfðu  heimsólt  Spán  með  ófriði,  en  árið  951 
er  getið  um  komu  þeirra  til  Galicíu^),  og  virðist  þá  lítið  hafa 
kveðið  að  hernaði  þeirra,  en  þó  er  mælt  að  Santiago  (de 
Compostella)  hafi  verið  víggirt  fyrir  þær  sakir  árið  961,  enda 
var  þess  þá  eigi  langt  að  bíða,  að  víkingar  gjörðu  meiri  ó- 
spektir  þar  í  landi.  Nálægt  962—63  hafði  Ríkarðr  (I.)  Rúðu- 
jarl  (eða  hertogi  í  Norðmandí)  fengið  til  liðs  við  sig  „danskan" 
víkingaher  af  ýmsum  þjóðum,  sem  fyr  var  á  minst  og  má 
ætla,  að  lið  þetta  hafi  helzt  dregist  saman  úr  hinum  mörgu 
vikingabælum  fyrir  vestan  haf.  Þá  er  Ríkarðr  hafði  rétt  hlut 
sinn  og  óvinir  hans  báðust  friðar,  vildu  víkingar  þessir  halda 

1)  Sbr.  Norm.  I  236—37.  N.  hist.  Tidskr.  2.  R.  II.  B  158.-81. 
bls.  2)  Norm,  III.  98.  3)  Vel  má  vera,  að  Eiríkr  blóðöx  haíi 
verið  fyrir  þeim  vikingum,  og  þaðan  stafi  sú  missögn  i  „Ágr."  og  „Hist. 
Norw  "  að  hann  hafi  fallið  á  Spáni  (Sbr.  Tim.  Bmf.  XVI.  201.  bls.). 
Hafi  Gunnrí)ðr  sá,  er  féll  á  Spáiii  nær  tveim  tugum  ára  siðar,  verið 
frændi  Eiriks,  gat  það  líka  orðið  tilefni  til  missagaar  þessarar. 


^25 

áfram  hernaði,  og  buðu  Rikarði  að  vinna  Frakkland  (alt?) 
honum  til  handa,  en  loks  gat  hann  fengið  suma  þeirra  til  að 
láta  skírast,  en  hinir  fengu  leiðsögumenn  frá  Goutances  vestan 
til  í  Norðmandí,  sem  vísuðu  þeim  til  Spánari).  Líklega  hafa 
ýmsir  hergjarnir  menn  norðan  af  Vallandi  slegisl  í  lið  með 
víkingum,  því  að  spænsk  rit  telja  „Flæmíngja"  meðal  þeirra, 
er  rekið  haíi  hernað  á  Spáni  árið  964.  Annars  eru  fremur 
óglöggar  og  sundurleitar  frásagnir  um  víkinga  þessa,  og  virð- 
ast  þeir  hafa  komið  í  hópum  smám  saman,  en  eigi  allir  í 
einu,  Mælt  er  að  þeir  hafi  unnið  18  staði,  rænt  og  brent 
bygðina,  og  sigrað  landsmenn  í  orustu,  og  hafi  þá  verið  svart- 
ir  menn  meðal  hinna  föllnu.  Spænsk  rit,  er  geta  um  hernað 
víkinga  964,  segja  að  biskupinn  frá  Santiago  og  greifar  í 
Galicíu  hafi  loks  rekið  þá  af  höndum  sér.  Serkneskt  sagna- 
rit^)  segir,  að  víkingar  af  28  skipum  hafi  herjað  á  ýmsum 
stöðum  árið  966,  barist  við  Serki  nálægt  Lissabon  og  mann- 
fall  orðið  af  beggja  liði,  en  síðan  hafi  serkneskt  skipalið  rekið 
vikinga  á  flótta,  og  hafi  þeir  þó  enn  verið  á  sveimi  um  hríð 
með  ströndum  fram,  en  kalífinn  í  Gordóvu  (Hakani  IL  961  — 
76)  hafi  boðið  að  smíða  skip  sem  líkust  víkingaskipunum,  svo 
að  víkingar  vöruðust  þau  síður.  óvíst  er  hvort  orustan  við 
Lissabon  hefir  verið  hin  sama  og  sú,  er  svartir  menn  (frá 
Afríku)  féllu  í  (þeir  gátu  líka  verið  meðal  kristinna  manna, 
þótt  það  sé  ólíklegra)^).  Skömmu  síðar  fengu  víkingar  færi 
á  að  nota  sér  óeirðir  þær,  er  komu  upp  í  Galiciu  eftir  frá- 
fall  konungs  (Sancho  digra?  f  966).  Lenti  þar  þá  allmikill 
víkingafloti  (100  skip)  er  „Gundered"  (Gunnröðr  =  Guðröðr) 
réð  fyrir,  og  segja  sumir,  að  Frakkar  (a:  frakkneskir  Norð- 
menningar)  væri  með  honum,  sem  bendir  til  þess  að  alt  sé 
sami  herinn  (frá  Vallandi),  og  hafi  ýmist  gengið  saman  eða 
fengið  liðsauka.  Þessir  víkingar  eyddu  borgum  og  þorpum 
og    héldu    til  höfuðstaðarins  Santiago.     Biskupinn  barðist  við 


1)  Vera  kann  að  Vallendingar  (Norðmenningar)  hafi  ætlast  til,  að 
hernaður  vikinga  kærai  niður  á  Serkjum  á  „Spáni  hinum  heiðna",  þótt 
„Spánn  hinn  kristni"  lægi  nœr  og  yrði  þvi  fyrst  fyrir  víkingahernum. 
2)  Ibn  Adhari  (eftir  Arib  frá  10.  öld).  3)  A.  Fabricius:  Forbind- 
elserne  mellem  Norden  og  den  spanske  Halvö  i  ældre  Tider,  69.-75. 
bls.,  sbr.  Krit.  Bidr.  I.  156,  214. 

16 


þá,  en  féll  sjálfur  (um  vorið  968),  og  fóru  þeir  siðan  her* 
skildi  um  landið  suður  undir  Duero,  og  léttu  eigi  hernaði  fyr 
en  eftir  heilt  ár,  er  þeir  héldu  til  skipa  með  herfang  sitt,  en 
þá  vann  Gonzalo  greifi  sigur  á  þeim  skamt  frá  Ferrol.  Féll 
þar  Guðröðr  konungur  og  flest  lið  hans,  en  sumir  víkingar 
voru  handteknir  og  skip  þeírra  brend,  og  virðist  enginn  hafa 
undan  komist,  Lauk  svo  herhlaupi  þessu,  er  virðist  hafa  verið 
hin  mesta  og  hættulegasta  árás,  sem  víkingar  hafa  giört  á 
Spán  á  10.  öldinni,  enda  er  þeirra  mjög  sjaldan  getið  við 
Spánarstrendur  eftir  þetta^).  Af  þessu  yfirliti  yfir  vesturvík- 
ing  fram  til  980  má  sjá,  að  víkingaferðir  til  Frakklands  hætta 
að  mestu  leyti  eftir  að  „víkingaherinn  mikli"  hefir  tekið  sér 
bólfestu  við  Signu  (og  Leiru)^),  og  á  Englandi  rísa  svo  öfl- 
ugar  varnir  gegn  víkingum,  að  þeir  hætta  að  sækja  þangað, 
er  fram  líða  stundir,  og  þeir  hafa  beðið  lægra  hkit  í  Brunan- 
borgarorustu.  Hins  vegar  ná  þeir  föstum  tökum  á  nokkrum 
hafnarborgum  á  Irlandi,  og  í  Suðureyjum  og  vesturhluta 
Skotlands  stofna  þeir  ýms  smáríki,  sem  veitt  geta  aðkomn- 
um  víkingum  friðland,  enda  sækja  nú  víkingar  frá  Norður- 
löndum  helzt  þangað,  eða  fyrst  og  fremst  til  Orkneyja,  ef 
þeir  fara  í  vesturvíking,  og  herja  þaðan  suður  um  Irlandshaf 
og  getið  er  einstöku  sinnum  herferða  þeirra  til  Yallands  (948 
og  963),  og  jafnvel  alla  leið  suður  til  Spdnar  (951  og  964 
— 68),  sem  nú  var  sagt. 

I  útlendum  samtíðarritum  er  fátt  hermt  frá  Norðurlönd- 
um  sjálfum  á  þessu  tímabili,  og  er  lítið  annað  til  frásagnar 
um  aðalríkin  þrjú  (Danmörku,  Svíaríki,  Noreg),  en  það  sem 
finst  í  íslenzkum  sagnaritum^),  sem  stafa  að  mestu  frá  munn- 

1)  Fabricius:  75. — 85.  bls.  2)  Þar  sem  getið  er  um  hcrnað  Ei- 
riks  blóðöxar  um  Yálland  (H,  hárt.  34.  k),  má  œtla,  að  hann  hafi  verið 
þar  i  viking  um  sama  leyti,  og  Leiruvíkingar  gjörðu  óspektir  um  þær 
slóðir  (um  920,  Krit.  Bidr.  I.  137).  3)  Sbr.  Langfeðgatal  (S.R.D.  I.) 
Noregskonungasögur  (einkum  Hkr.  Snorra)  og  Herv.  XVL  k.  Kon- 
ungatöl  Dana  eru  nijög  a  reiki  alt  til  Gorms  ríka  ng  Þyri  drotningar, 
er  virðast  hafa  eignast  (mest-)  alla  Danmörku  eftir  langa  sundrung  inn- 
anlands.  FJest  þeirra  nefna  föður  Gorms  Haralcl  (í  stað  Hörða'Knúts), 
en  telja  á  undan  honum  Loða-Knút,  Svein  langfót,  Fróða  og  Gorra 
„enska",  sem  hafa  varla  haft  ríki  í  Danmörku  (ncma  Fróði,  er  reisli 
kirkju  í  Arósi).     Sbr.  Kril.  Bidi.  1.  51—8.     Ark.  XV.  166-81. 


^27 

mœlum  (og  kvæðum),  er  gengið  hafa  langa  æfi  raann  frá 
manni,  áður  en  þau  voru  færð  í  letur.  Margra  Danakonunga 
frá  9.  öld  er  getið  í  árbókum  Frakka  (og  Þjóðverja),  sem  fyr 
var  sagt,  og  nokkurra  Svíakonunga  frá  sama  tíma  (Bjarnar 
um  830,  Önundar  um  840,  Ólafs  eftir  850)  í  æíi  Ansgars, 
kristniboða  Dana  og  Svía  (f  865),  eftir  Rimbert  biskup  (f 
888),  en  eftir  873  verður  algjör  þögn  í  þýzkum  samtíðarrit- 
um  um  sögu  Dana  (og  Svía)  fram  yíir  930.  Því  síður  geta 
rit  þessi  um  konunga  í  Noregi,  eigi  einu  sinni  um  Harald 
hárfagra  (um  860 — 930),  og  Adam  frá  Brimum  heldur  jafn- 
vei  (um  1075),  að  Hákon  jarl  ríki  (f  995)  hafi  verið  fyrsti 
einvaldshöfðingi  („konungur")  í  Noregi,  enda  kann  Iiann  fátt 
áreiðanlegt  að  segja  af  konungum  Dana  og  Svía  um  lok  9. 
og  upphaf  10.  aldar,  og  verður  þó  að  taka  til  greina  frásögn 
hans  um  þetta  efni,  sem  höfð  er  eftir  Sveini  Danakonungi 
Úifssyni  (t  1076).  Af  henni  er  helzt  að  ráða,  að  deilur 
hafi  verið  uni  ríkiserfðir  í  Svíaríki  um  eða  eftir  daga  Ansgars 
og  fram  á  10.  öld,  því  að  hann  getur  um  tíð  konungaskifti, 
sem  orðið  hafi  kristninni  til  hnekkis,  og  minnist  á  konunga, 
sem  hann  nafngreinir  ekki,  milli  konunga  þeirra,  sem  æfi 
Ansgars  nefnir,  og  þeirra  feðga  Hriiigs  og  sona  hans  (Eiríks 
og  Eymundar),  er  hann  ætlar  að  Unni  erkibiskup  hafi  komið 
til  (um  935 — 36).  Nú  nefna  sögur  vorar  Eirík  konung  (IV.) 
Eymundarsoni)  um  það  leyti,  er  Haraldr  hárfagri  gekk  til  rík- 
is  í  Noregi  (um  870—80),  og  síðan  Björn  („hinn  gamla") 
son  hans,  sem  sagt  er  að  setið  hafi  að  ríkjum  í  50  ár,  og 
verið  faðir  Eiríks  sigursæla,  er  lifði  fram  á  síðasla  áratug  10. 
aidar.  Þótt  fáir  liðir  þyki  hér  koma  niður  á  öldina,  eru  dæmi 
til  annars  eins  í  Garðaríki  um  sömu  mundir  (Rurik  f  879  — 
ígor  —  Svjatoslav  f  972  um  þrítugt),  og  virðist  eigi  næg  á- 


1)  Eftir  Sviakonungatali  í  Herv.  XVI.  ætti  þessi  Eyraundr  að  vera 
sami  maður  og  Onundr  Sviakonungur,  sem  nefndur  er  í  æfi  Ansgars 
(um  840),  sbr,  Fms.  X.  198,  enda  er  þessum  nöfnum  stundum  blandað 
saman  og  Önundr  (III.  Jakob)  Ólafsson  kallaður  Emundr,  eins  og  bróð- 
[T  hans,  en  liklegra  er  þó,  að  hér  sé  um  2  samtiða  höfðingja  (bræður?) 
að  rœða,  og  óvíst  er  það,  að  sá  Ólafr  írá  Sviþjóð,  er  vann  Danmörk 
seint  á  9.  öld,  sé  sami  maður  og  Ólafr  (I.)  Svíakonungur,  er  œfi  Ansgars 
getur  um  (nál.  850),  þólt  P.  A.  Munch  hafi  œtlað,  að  svo  væri. 

16* 


m 

stæða  til  að  rengja  sögur  vorar  um  þetta  atriði  í  langfeðga- 
tali  Svíakonunga,  er  svo  góðar  stoðir  renna  undir,  sem  ræða 
Þorgnýs  lögmanns  á  Uppsalaþingi,  er  Snorri  hefir  skrásett. 
Engar  sögur  höfum  vér  af  því,  hvort  Eiríkr  Eymundarson 
hafi  þurft  að  berjast  til  ríkis,  t.  d.  við  Ólaf  (I.,  Bjarnarson?) 
eða  hvaða  samband  verið  hafi  milli  hans  og  Hrings,  en  nöfn- 
in  benda  til  þess,  að  alt  hafi  verið  sama  ættin,  og  hefði 
Hringr  vel  mátt  vera  sonur  annarshvors  þeirra  feðga,  Eiriks 
Eymundarsonar  eða  Bjarnar  „gamla",  og  ráðið  ríkjum  í  æsku 
bróðursona  sinna  eða  hálfbræðra  (Olafs  (II.),  föður  Sty.rbjarn- 
ar  (t  984),  og  Eiríks  (V.)  sigursæla)i). 

Um  Danaveldi  segir  Adam  frá  Brimum,  að  þar  hafi  eftir 
daga  Sigtröðar  (sem  nefndur  er  árið  873),  komið  til  rikis 
Helgi  nokkur,  en  síðan  hafi  ólafr  konungur  frá  Svíþjóð  lagt 
Danaveldi  undir  sig,  og  synir  hans  „Ghnob"  (Gnúpa)^)  og 
„Gurd"  (Gyrðr)  komið  til  ríkis  eftir  hann,  þá  „Sigerich"  (Sig- 
tryggr),  og  hafi  „Hardegon"  (Hörða-Knútr)  Sveinsson  rekið 
hann  frá  ríkjum.  Um  þessar  ríkjabyltingar  er  annars  alt  ó- 
kunnugt,  en  ætla  má  að  Sveinn  Ulfsson,  sem  var  fimti  mað- 
ur  frá  Hörða-Knúti,  hafi  vitað  rétt  deili  á  forfeðrum  sínum. 
Hitt  er  óvíst,  að  Adam  hafi  haft  alt  laukrétt  eltir  Sveini,  eða 
skilið  hann  rétt  í  öllum  greinum,  og  auðsætt  virðist,  að  Hörða- 
Knútr  og  Gormr  ríki,  sonur  hans,  hafi  verið  komnir  til  ríkis 
í  Danmörku  löngu  áður  en  Sigtryggr  fór  úr  landi  (um  940), 
og    verið    samtíða    sænsku    konungsætlinni,    þótt    Adam   láti 


1)  Sbr.  Tim  Bmf.  X.  125—37,  þar  sem  þessari  tilgálu  er  varpað 
fram  jafnframt  tilgátu  P.  A.  Munchs,  að  Hringr  hafi  veríð  sonur  Olafs 
þess,  er  eignaðist  riki  i  Danmörku  seint  á  9.  öld,  og  þykir  raér  það  nú 
eftir  atvikum  hklegast,  að  Hringr  hafi  verið  yngri  bróðir  Bjarnar,  son- 
ur  Eiriks  Eymundarsonar  (en  tæplega  sonur  Ingigerðar,  dóttur  Har- 
alds  hárfagra  (Fms.  X.  198)  og  Áshildar  íínnáfsdóttur?),  þar  sem  synir 
han  s  hétu  Eiríkr  og  Eymundr,  enda  kemur  það  bezt  heim  við  sögur 
vorar,  sem  telja  rikisár  Bjarnar  um  880—930  (882—932),  og  láta  Har- 
ald  hárfagra  (t  933)  andast  á  dögum  Ólafs  og  Eiriks  Bjarnarsona,  og 
hafa  þeir  bræður  eftir  því  átt  að  koma  harnungir  til  rikis,  þar  sem 
Eirikr  sigursœli  var  enn  i  herförum  um  990.  2)  Fms.  I.  116.  „Gnúpa" 
er  ótítt  nafn  i  konunga-ætlum  Norðnrlanda  og  ef  Hl  vill  auknefni  (sbr. 
Þórðr  gnúpa  i  Ldn.). 


229 

Knýtlinga  koma  til  rikis  á  eftir  hennii).  Dæmi  þetta  sýnir, 
að  herkonungar  hafa  brotist  til  ríkis  innan  Norðurlanda  eigi 
síður  en  í  vesturvíking  og  í  Austurvegi,  og  eins  hafa  víkingar 
stundum  herjað  um  Norðurlönd,  þá  er  færi  gafst,  jafnframt 
því  sem  þeir  ráku  hernað  annarsstaðar.  Segir  t.  d.  frá  því 
í  Egilssögu^),  að  þeir  bræður  Þórólfr  og  Egill  Skallagrímssynir 
hafi  rænt  og  brent  Lund  í  Danmörku  (um  920).  Einnig  er 
getið  hernaðar  Eiriks  blóðöxar  „suður  um  Danmörk"  á  undan 
hernaði  hans  um  Frísland  og  Saxland,  og  heíir  það  ef  til  vill 
verið  ríki  sænsku  konunganna  (Ólafs  og  sona  hans),  sem  hann 
herjaði  á,  en  eigi  ríki  Gorms,  er  virðist  hafa  verið  frændi 
hans^),  enda  segja  dönsk  munnmæli,  að  Skáni  hafi  um  hríð 
verið  skattland  Svía,  fráskila  danska  ríkinu  og  Þyri  drotning 
Gorms  unnið  það  aftur*).  Annars  finst  varla  getið  um  neinn 
ófrið  milli  Dana  og  Norðmanna  á  þessu  tímabili,  fyr  en  á 
dögum  Hákonar  góða  Noregskonungs  (935—61).  Þá  fer  hann 
herferð  suður  til  Danmerkur  til  að  friða  land  sitt  fyrir  dönsk- 
um  víkingum,  og  má  vera,  að  þá  hafi  synir  Eiríks  blóðöxar 
verið  komnir  vestan  um  haf  og  farnir  að  herja  í  Noreg,  þar 
sem  þeir  áttu  til  ríkis  að  telja^).  Kemur  það  brátt  fram  í 
þessum  ófriði,  sem  hefst  nú  milli  Danmerkur  og  Noregs  (eftir 
950),  að  þjóðirnar  eru  skoðaðar  sem  heildir  hvor  gagnvart 
annari,  jafnvel  Norðmenn,  sem  höfðu  þó  lengi  verið  tvístraðir 
milli  margra  höfðingja,  og  aldrei  komist  í  ríkisheild  fyr  en  á 
dögum  Haralds  hárfagra,  enda  sundrung  mikil  þar  í  landi 
löngu  eftir  þann  tíma.  Svo  kveður  Eyvindr  skáldaspillir  um 
Hákon:  „Hét  á  Háleygi  |  sem  á  Hólmrygi  |  jarla  einbani  | 
fór  til  orrostu ;  |  gótt  hafði  enn  göfgi  |  gengi  Nordmanna  \ 
ægir  Eydana  |  stóð  und  árhjálmi."  Hér  er  bent  á  sameigin- 
lega   vörn   Norðmanna   gegn    árásum    Dana^)  og  sama  hefir 


1)  Sbr.  G.  Storra  í  N.  h.  Tidskr.  IH.  R.  III.  B.  35i— 78.  Eflaust 
hafa  þeir  frændur  (Knýtlingar)  talið  sig  Skjöldunga-ættar  (ættmenn 
Haralds  hilditannar).  2)  Eg.  47.  k.  (F.  J.  146.  bls.).  3)  Ragn- 
hildr,  móðir  Eiríks,  mun  hafa  verið  Knýtlinga-ættar,  og  „Hist.  Norw." 
segir,  að  drotning  Eiríks  (Gunnhildr)  hafi  verið  dóttir  Gorms.  4) 
Norm.  I.  162,  sbr.  Krit.  Bidr.  I.  156.  n.  2.  5)  Sbr.  Tím.  Bmf.  XVJ. 
195 — 6  (Eiríkr  hefir  fyrst  flúið  til  Danmerkur,  og  farið  svo  þaðan  vest- 
ur  um  haf).        6)    Sbr.  Sars:    Udsigt^  I.  266, 


230 

niátt  segja  um  fleiri  þjóðir  um  þessar  mundir,  er  sameiginleg 
þörf  haíði  þokað  saman  í  eina  heild  til  varnar  gegn  erlendum 
ófriði.  Sh'k  dæmi  hafa  verið  sýnd  hér  að  framan  frá  Vestur- 
löndum,  einkanlega  Englandi,  og  jafnvel  Skotlandi  og  írlandi 
um  stundarsakir,  og  má  telja  þau  meðal  mikilvægra  afleiðinga 
víkingaferðanna.  Á  Saxlandi  eru  h'ka  landvarnir  orðnar  betri 
en  áður,  síðan  Hinrik  konungur  (I.  918—936)  tók  að  reisa 
borgir  og  varnarvirki  í  riki  sínu,  og  er  þess  getið  um  hann 
að  hann  hafi  sigrað  Gnúpu,  konung  Dana  (Suður-Jóta),  er 
hafði  farið  herferð  (á  sjó)  gegn  Fn'sum,  og  þröngvað  honum 
til  að  greiða  skatt  og  láta  skírast  (934)i).  Eftir  Hinrik  tók 
ríki  á  Saxlandi  Ottó  mikli,  sonur  hans,  og  varði  hann  líka 
ríki  sitt  harðfengilega,  svo  að  víkingum  mun  hafa  staðið  ógn 
af  honum,  enda  hefir  hann  eflaust  friðað  lönd  sín  að  mestu 
fyrir  þeim,  þótt  þeir  hafi  stundum  kunnað  að  höggva  þar 
strandhögg  á  ýmsum  stöðum.  I  Noregskonungasögum^)  er 
þess  getið  um  Eirík  blóðöx,  að  hann  hafi  herjað  um  Frísland 
og  Saxland,  eftir  að  hann  kom  úr  Austurvegi  (um  910 — 20),  og 
áður  en  hann  fór  vestur  um  haf.  Síðar  er  getið  um  herferðir 
þeirra  bræðra  Þórólfs  og  Egils  til  Fríslands  (um  924 — 5)^) 
og  Arinbjarnar  og  Egils  til  Saxlands  og  Fríslands  (um  940 — 
50?)*),  en  þær  ferðir  mátelja  til  strandhöggva  og  nesnáma,  og 
þau  tóku  víkingar  líka  á  Norðurlöndum,  þá  er  svo  bar  undir, 
þótt  konungar  bönnuðu  þau,  hver  í  sínu  ríki.  Nú  er  eigi 
orðið  árennilegt  fyrir  víkinga  að  sitja  lengi  með  mikinn  her 
í  löndum  óvina  sinna,  eins  og  fyr  hafði  tíðkast,  heldur  verða 
nú  víkingaferðir  ýmist  að  strandhöggum  og  nesnámum,  eða 
sjóorustum  við  aðra  víkinga,  eða  liðveizlu  við  útlenda  þjóð- 
höfðingja,  er  veita  víkingum  friðland  hjá  sér,  eða  taka  þá  á 
mála,  og  var  það  einkum  títt  í  Austurvegi,  sem  enn  mun  sagt 
verða. 

1)  Widukind  I.  40  (A.  934)  „Cum  aulem  omnes  in  circuitu  nati- 
ones  subjecisset,  Danos,  qui  navali  latrocinio  Fresones  incursabant, 
cum  exercitu  adiit  vicitque,  et  tributarios  faciens,  regem  eorum,  nomine 
Chnubam,  baptismum  percipere  fecit".  2)  Hkr.  H.  hárf.  34.  k.  3) 
Eg.  (F.  J.)  49.  k.  4)  S.  b.  69.  k.  —  Arinbjörn  hafði  3  langskip  og 
360  manns,  Eirikr  5  langskip,  er  hann  herjaði  fyrst  i  Austurveg,  Þór- 
ólfr  og  Egill  1  langskip. 


á3i 

Nú  vei'ður  Danaveldi  voldugasta  rikið  á  Norðurlöndum. 
Skömmu  eftir  að  Gnúpa  konungur  hafði  beðið  lægra  hlut  í 
viðureign  sinni  við  Saxakonung,  mun  hann  hafa  fallið  fyrir 
Gormi  Danakonungi,  sem  í  sögum  vorum  segir  (um  935)i). 
Danska  arfsögnin  segir  svo  frá  Gormi,  að  hann  hafi  verið 
manna  mestur  vexti,  en  aldrei  lagst  í  víking,  heldur  setið  alla 
æfi  heimci  í  ríki  sínu  (enda  kalla  sumir  hann  Gorm  heimskaY), 
en  Þyri  drotning  hans  (sem  kölluð  var  Danmarkarbót),  haíi 
verið  stórvitur  og  framkvæmdarsöm,  og  synir  þeirra  Knútr 
og  Haraldr  hafi  snemma  lagst  í  hernað;  hafi  Knútr  fallið  í 
vesturvíking^),  en  Haraldr  tekið  við  ríki  í  Danmörku  eftir 
föður  sinn  (um  936),  og  verið  ríkur  konungur  og  athafnamik- 
ill.  Má  víst  ætla,  að  hann  hafi  átt  drjúgan  þátt  í  eflingu  rík- 
isins  á  dögum  föður  síns*),  og  hefir  Sigtryggr  konungur  Gnúpu- 
son  líkiega  orðið  brátt  að  flýja  land  fyrir  honum,  en  Haraldr 
orðið  eftir  það  einvaldur  í  Danaveldi  frá  Gautelfi  til  Ægis- 
dyra.  Auðvitað  hefir  hann  bannað  þegnum  sínum  sem  öðr- 
um  allan  hernað  innanlands  um  alt  ríki  sitt,  eins  og  Haraldr 
hárfagri  hafði  áður  gjört  í  Noregi,  en  ýmsir  danskir  höfðingj- 
ar  farið  eftir  sem  áður  herferðir  til  annara  landa.  Sagnarit 
frá  Norðmandí  segja,  að  Haraldr  Danakonungur  hafi  veitt  lið 
Ríkarði  (I.)  Rúðujarli  eftir  víg  Vilhjálms  föður  hans,  en  þar 
mun  sögusögnin  hafa  blandað  Haraldi  Gormssyni  saman  við 
Harald  höfuðsmann  í  Bajok  (Bayeux)  og  Sigtrygg  konung 
(frá  Suður-Jótlandi),  sem  fyr  var  á  minst  (h.  a.  f.  169.  bls.). 
Það  fær  varla  heldur  staðist  tímans  vegna,  sem  getið  hefir 
verið  til,  að  þessi  Haraldr  í  Bajok  hafi  verið  sami  maður  og 
Haraldr  (Knútsson),  bróðursonur  Haralds  Gormssonar,  sem 
sögur   vorar  segja  að  hafi  lengi  verið  í  víking  og  fengið  þar 


1)  Ól.  s.  Tr.  63.  k.  (Fms.  I.  116).  Þýzkur  sagnaritari  frá  önd- 
verðri  11.  öld  (Thietmar)  lœtur  Hinrik  I.  sigra  Knút  Danakonung  (d: 
Knút  Gormsson?),  en  Adam  nefnir  þar  Grorm  Hörða-Knútsson  (eftir 
sögusögn  Dana,  sem  gleymt  hafa  Gnúpu,  er  fram  liðu  stundir).  2) 
Sbr.  Jómsv.-l.  k.  (Fms.  XI.  3.  bls.)  og  Sax.  IX.  469.  3)  Sbr.  Ól.  s. 
Tr.  64.  k.  (Fms.  I.  118)  og  Sax.  IX.  472.  4)  Rúnaletur  á  Jalangrs- 
steininum  stærra  segir,  að  Haraldr  Gormsson  hafi  unnið  sér  „Danmörk 
alla  ok  Noreg",  og  Knýtl.  (4.  k.Fms.  XI.  183)  lœtur  hann  ráða  riki  með 
fOður  sinum. 


of  lausafjár  og  verið  kallaður  Gull-Haraldr.  Haraldr  Gorms- 
son  virðist  haía  styrkt  Eirík  blóðöx  til  ríkis  á  Norðimbralandi 
(937  eða  948?),  ef  nokkuð  má  marka  frásögn  Adams  frá 
Brimum  um  það  atriði^),  og  siðan  styrkti  hann  sonu  Eiríks 
til  ríkis  í  Noregi,  enda  er  Haraldr  gráfeldr  Noregskonungur 
(961 — 70)  talinn  fóstursonur  hans.  Mun  Danakonungur  hafa 
œtlast  til,  að  þeir  Eiríks-synir  veitti  sér  lýðskyldu,  en  er  það 
brást,  og  Gull-Haraldr  frændi  hans  hóf  tilkall  til  ríkis  í  Dan- 
mörku,  réð  hann  bana  bæði  honum  og  Haraldi  gráfeld,  en 
rak  aðra  Eiríkssonu  úr  landi,  lagði  ríki  þeirra  undir  sig  og 
setti  þar  yfir  Hákon  Hlaðajarl  Sigurðarson.  Um  viðskifti  Dana 
og  Svía  um  þessar  mundir  er  alt  óljóst,  en  svo  virðist  sem 
Eiríkr  (V.,  Bjarnarson)  hafi  einn  ráðið  ríkjum  í  Sviþjóð  eftir 
dauða  Olafs  (II.)  bróður  síns  (um  960 — 65?),  og  má  ætla,  að 
honum  hafi  staðið  nokkur  stuggur  af  uppgangi  Danaveldis, 
þótt  eigi  sé  getið  um  neinn  ófrið  milli  landanna  á  þessu  tima- 
bili,  en  líklegt  þykir,  að  smákonungar  á  Upplöndum  í  Noregi 
hafi  haft  traust  af  Svíakonungi  gagnvart  Gunnhildarsonum 
og  Danakonungi.  Adam  frá  Brimum  getur  um  konung  einn 
í  Svíaríki  á  (ofanverðum)  dögum  Haralds  Gormssonar  (um 
970 — 80?),  er  hann  nefnir  Eymund  Eiríksson,  og  telur  banda- 
mann  Haralds  og  hliðhollan  kristnum  mönnnum,  en  annars 
vitum  vér  ekkert  um  hann,  nema  ef  hann  skyldi  vera  sami 
maður  og  sá  er  sagt  er  í  Styrbjarnar-þætti  (Fms.  V.  245 — 
51)  að  bændur  hafi  tekið  til  konungs  yfir  ríkishluta  bróður- 
sonar  Eiríks  sigursæla,  Bjarnar  Ólafssonar,  er  kallaður  var 
Styrbjörn  „af  harðfengi  sinni  og  styrjöld^^).  Mætti  og  geta 
til,    að   Eymundr  þessi  hefði  verið  sonur  Eiríks  Hringssonar, 


1)  Ef  til  vill  hafa  dönsk  munnmœli  gjört  skjólstæðinga  Haralds 
Gormssonar  (Eirík  blóðöx  og  Hákon  jarl  lika)  að  sonura  hans.  — 
Adam  fer  vilt  í  því,  að  telja  Eirik  Norðimbra-konung  son  Haralds  Dana- 
konungs,  og  eins  mun  það  skakt  hjá  Saxa  (X.  485)  að  Haraldr  hafi 
átt  son,  er  Hákon  hafi  heitið,  en  vel  má  vera  að  danskur  höfðingi, 
Hákon  að  nafni,  hafi  unnið  Sáraland  í  Austurvegi  á  dögum  Haralds 
sbr.  Norm.  1. 195  og  Krit.  Bidr.  I.  28).  „Hákonar  jarls^  er  getið  á  Eng- 
landi  1012.  2)  Þáttur  þessi  er  seint  fœrður  í  letur  og  mjög  ýktur 
og  þótt  hann  stafi  frá  sönnum  viðburðum,  er  bágt  að  henda  reiður  á 
einstökum  atvikum  (sbr.  Tím.  Bmf.  X.  116,  120,  128). 


233 

og  væri  við  hann  átt  í  einni  meðferð  Ólafs  sðgu  helga  (helgi- 
sögunni,  útg.  1849,  4,  bls.),  sem  nefnir  Eymund  (Emund) 
son  Eiríks  sigursæla  (er  varla  heíir  til  verið),  og  lætur  hann 
ráða  fyrir  Gautlandi  (með  móður  sinni).  Hvað  sem  þessum  til- 
gátum  h'ður,  þá  virðist  auðsætt,  að  kristnin  hafi  á  10.  öld 
verið  betur  þokkuð  með  Gautum  en  Upp-Svíum,  og  mun 
Eiríkr  sigursæli  hafa  haldið  fast  við  fornan  sið.  Snemma 
hefir  Haraldr  Gormsson  lent  í  styrjöld  við  Saxa,  nágranna 
sína  sunnanmegin,  og  h'klega  haft  um  stundarsakir  vald  yfir 
nokkrum  hluta  Holtsetalandsi),  að  minsta  kosti  er  stundum 
getið  um  ófrið  og  dylgjur  miUi  Dana  og  Saxa  (svo  sem  árið 
939).  Þó  breiddist  kristni  út  um  Danmörku  á  dögum  Har- 
alds;  voru  biskupsstólar  |)rír  settir  á  Jótlandi  (um  948),  og 
loks  kom  svo  að  hann  tók  sjálfur  við  kristni  (um  966  eða 
fyr).  Þó  lá  enn  við  friðslitum  milli  Dana  og  Saxa  árið  968, 
en  Haraldi  konungi  sýndist  þá  ráð  að  halda  vináttu  við  Ottó 
keisara  mikla,  og  sendi  honum  nokkru  síðar  vingjafir,  en  eítir 
fráfall  hans  (973)  reis  ófriður  milli  Ottós  (II.),  sonar  hans  og 
Haralds,  og  kom  þá  Hákon  jarl  til  liðs  við  Danakonung  með 
her  frá  Noregi  (974).  Lauk  svo  að  keisara  veitti  betur  og 
vann  hann  Danavirki,  svo  að  Danir  urðu  að  taka  friðarkost- 
um  hans,  en  mishermt  er  það  í  Ól.  s.  Tr.,  að  Ólatr  Tryggva- 
son  hafi  þá  verið  með  honum,  því  að  hann  var  þá  barn  að 
aldri  og  austur  í  Garðaríki^).  Hins  vegar  mun  það  rétt  hermt, 
að  Hákon  jarl  hafi  að  þessu  sinni  neyðst  til  að  taka  við 
kristni,  en  kastað  henni  aftur,  er  hann  hélt  heimleiðis,  og 
herjað  þá  um  ríki  Danakonungs.  Eftir  það  fór  Haraldr 
Gormsson  með  her  til  Noregs,  rænti  þar  víða  og  brendi,  en 
fekk  þó  eigi  þröngvað  Hákoni  né  landsmönuum  til  hlýðni  við 
sig,  og  galt  jarl  síðan  enga  skatta  Danakonungi^).  Fyrir  aust- 
an  Saxa  á  Holtsetaiandi  bjuggu  Vindur  eða  Slafar,  skiftust 
þeir  í  marga  þjóðflokka,  er  höfðu  ýmsa  höfðingja  yfir  sér, 
og  koma   upp  frá  þessu  meir  og  meir  við  sögu  Norðurlanda. 

1)  Sbr.  Knýtl.  1.  k.,  (Fms.  XI.  179.)  „Hann  eignaðist  Holtsetaland  i 
Saxlandi,  ok  hafði  hann  mikit  jarlsríki  í  Vindlandi".  2)  Sögn  þessi 
stafar  ef  til  vill  af  þvf,  að  Ólafr  hafi  siðar  (994?)  tekið  þátt  í  hernaði 
víkinga  um  þær  slóðir.  3)  Sbr.  Hkr.  Ól.  s.  Tr.  26.-28.  k ,  86.— 
37.  k.,  Jómsv.  10.  k.  (Fms.  XI.  34.— Sð.bls.). 


234 

Haraldr  Gormsson  hefir  átt  við  þá  ýms  viðskifti,  en  fátt  er 
um  þau  kunnugt,  nema  það  má  ráða  af  fornvísum,  að  hann 
hafi  barist  við  þá  stundumM  og  af  rúnasteini  einum,  að  hann 
hafi  kvongast  dóttur  eins  af  höfðingjum  þeirra,  og  er  hún 
nefnd  Tófa,  en  faðir  hennar  Mistivi,  og  mun  hafa  ráðið  fyrir 
Abódrítum  (Obótrítum)^).  Við  minni  Oderfljóts  var  kaupstað- 
ur,  sem  kallaður  var  Jóm  eða  Jómsborg  á  danska  tungu,  og 
söfnuðust  þangað  menn  af  ýmsum  þjóðum  í  verzlunarerind- 
um.  Þessum  stað  náðu  Danir  á  dögum  Haralds  Gormssonar, 
en  atvikin  að  því  eru  óljós.  Nú  er  það  þó  almeut  haft  fyrir 
satt,  sem  Knytl.  segir  (og  Saxi)^),  að  Haraldr  hafi  sjálfur  sett 
herh'ð  mikið  í  Jómsborg,  og  sett  þessum  Hðsmönnum  sinum 
mála  og  rétt,  en  varla  hefir  Styrbjörn  sterki  (f  um  984)  verið 
þar  fyrstur  höfðingi,  og  þótt  frásögnin  um  Páhia-Tóka  og 
upphaf  Jómsborgar  í  Jómsv.  sé  að  mikhi  leyti  skáldsaga,  þá 
benda  ýmsar  h'kur  til  þess,  að  danskur  höfðingi,  Tóki  að 
nafni,  hafi  einhverntíma  verið  jarl  í  Jómsborg*),  og  eigi  er  það 
ómögulegt,  að  hann  hafi  getað  verið  fósturfaðir  Sveins,  sonar 
Haralds  konungs,  en  munnmælin  virðast  hafa  slengt  honum 
saman  við  annan  Tóka  (Pálnis-son  =  Pálna-Tóka?)  óvin  (og 
banamann?)  Haralds^).  Hveruig  sem  því  hefir  annars  verið 
háttað,  þá  mun  Jómsborg  mestmegnis  hafa  verið  skipuð  hand- 
gengnum  mönnum  eða  hirðmönnum  Haralds  Danakonungs, 
og  hafa  þeir  haft  lögbundið  skipulag,  sem  hirðmönnum  var 
títt,  enda  koma  Jómsvíkingar  jafnan  fram  sem  fullkomnir 
vinir  Haralds,  en  andvígir  Sveini   syni  hans,  er  var  þó  mjög 

1)  „VJnda  myrði"  kölluðu  íslendingar  hann  (Fms.  XI.  42.  o.  v.) 
sbr.  Velleklu,  þar  sem  Vindur  eru  taldir  l  her  keisara  við  Danavirki. 
Þar  sem  segir  í  (Ól.  s.  Tr.  63.  k.)  Fms.  XI.  116.  að  Gormr  hafl  unnið 
riKÍ  mikið  á  Vindlandi  og  ákt  margar  orustur  við  Saxa,  mun  vera  fariö 
feðgavilt  (á  Gormi  og  Haraldi)  sbr.  Fms.  XI.  179.  (Knýtl.  1.  k.),  2) 
Sbr.  Ad.  Br.  II.  40.  Schol,  28,  3)  Fms.  XI.  179.,  Sax.  X  480.  4) 
Ad.  Br.  Schol.  87.:  „Toki  dux  Winlandensis"  sbr.  Krit.  Bidr.  I.  i06 
(„Tóki  or  Jómi").  5)  Saxi  kallar  hann  aðeins  Tóka,  og  heimfærir 
til  hans  Tell-söguna  (bogaskot  af  höfði  sonar  o.  s.  frv.).  Sveinn  Áka- 
son  (8.  R.  D.  I.  53.)  eignar  hins  vegar  Pálna-Tóka  („Palno  Toki") 
svik  Sigvalda  við  Svein  Ijúguskegg,  og  telur  hann  ráðgjafa  Haralds. 
Eftir  sögn  Adams  hefir  „Tóki  jarl"  verið  nákominn  Haraldi  Gormssyni 
(sbr.  „Gorms-Tóki^  er  féll  með  Styrbirni,  samkvœmt  rúnaletran). 


235 

vinsæll  með  Dðnum  og  víkingur  með  lífi  og  sál  frá  blautu 
barnsbeini.  Sagt  er,  að  þeir  hafi  herjað  á  ýms  lönd  og  þótt 
vera  hinir  mestu  hermenn,  en  eigi  hafa  þeir  lagt  neitt  af 
Vindlandi  undir  sig  til  frambúðar^).  Um  þær  mundir,  sem 
Danir  settust  í  Jómsborg  (960—70?),  hefir  Ottó  keisari  hinn 
mikli  borið  ægishjálm  yfir  slafnesku  þjóðflokkunum  austur  frá 
Saxlandi,  jafnvei  Pólverjum  austur  við  Vislu,  en  senn  kemur 
þar  til  sögunnar  víðlent  slafneskt  ríki,  sem  kallað  er  Pólland, 
á  sléttunum  milli  Saxlands  og  Garðaríkis ;  nær  það  um  stund- 
arsakir  alt  norður  að  Eystrasalti  (um  Pommern),  og  eiga  þá 
höfðingjar  þess  viðskifti  við  konunga  á  Norðurlöndum^).  Ein- 
hver  fyrsti  höfðingi  Pólverja,  er  vér  höfum  áreiðanlegar  fregnir 
af,  er  nefndur  Ziemomysl,  og  hefir  hann  verið  uppi  um  miðja 
10.  öld,  Sonur  hans,  Mieczeslav  eða  Mieszko  (960  (964) — 
992),  varð  að  heita  Ottó  keisara  hollustu  og  taka  við  kristni, 
og  er  það  eigi  fyr  en  á  dögum  sonar  hans  Boleslavs  (Búriz- 
leifs),  sem  Pólland  verður  voldugt  og  óháð  ríki,  enda  er  „Búr- 
izleifs"  oft  getið  í  sögum  vorum,  en  föður  hans  hvergi,  því  að 
Búrizleifr  hefir  komið  í  stað  hans  í  munnmælunum,  er  láta 
hann  koma  (miklu)  fyr  til  ríkis  og  vera  eldri  en  rétt  er,  þar 
sem  þau  telja  hann  tengdaföður  Sigvalda  jarls  í  Jómsborgog 
Sveins  konungs  tjúguskeggs  og  gamlan  á  dögum  ólafs  Tryggva- 
sonar. 

Víkingaferða  í  Austurveg  er  mjög  oft  getið  (  sögum  vor- 
um  á  þessu  tímabili,  og  bendir  margt  til  þess,  að  víkingar 
frá  Norðurlöndum  hafi  öllu  fremur  leitað  í  þá  átt,  en  í  vest- 
urvíking,  er  kom  fram  á  10.  öldina  og  minkaði  um  herferðir 
til  Englands  og  Vallands.  Þess  er  þegar  getið  í  sögu  Har- 
alds  hárfagra,  að  nokkrir  af  sonum  hans  hafi  herjað  i  Austur- 
veg^),  og  sömuleiðis  er  sagt  þar,  að  Hrólír  Rögnvaldsson 
Mærajarls  (Göngu-Hrólfr)  hafi  herjað  austur  þangað,  áður 
en  hann  var  gjörður  útlægur  fyrir  strandhögg  í  Vikinni  og 
fór   vestur  um  haf  til  Suðureyja  (nál.  880—90)*).     Til  þessa 

1)  Sbr.  Enc.  Emmœ.  S.  R.  D.II.,  Fms.  XI.  76.  og  179.  SJ)  Sbr. 
Ad.  Br.  Schol.  25  Eno.  Emmæ.  S.  R.  D.  11. 479.  Thietmar,  I.  VII.  Pertz 
III.  848  3)     Hkr.  H,  hf.  33.  k.:     „Þeir    (Hálfdan  svarli  og  Hálfdan 

hvíti)  áttu  orustu  mikla  á  Eistlandi,  ]>&r  féll  Hálfdan  hvíti".  4)  Hkr. 
H.  hf.  24.  k. 


236 

tímabils  mun  mega  telja  hernað  Eiríks  blóðöxar  um  Austur- 
vegi),  og  sjálfsagt  herferðir  sona  hans  þangað^).  Báðir  þeir 
feðgar  Eiríkr  blóðöx  og  Haraldr  gráfeldr  herjuðu  til  Bjarma- 
lands  (um  920  og  965?)^).  Hákon  jarl  herjaði  í  Austurveg, 
er  hann  flýði  land  fyrir  Gunnhildarsonum  (fyrir  970)*),  og 
sjálfsagt  hefir  Haraldr  grenski  herjað  þangað,  er  hann  var  í 
Svíþjóð  með  Sköglar-Tósta,  sem  var  „hinn  mesti  hermaðr  ok 
var  löngum  í  hernaði"  (965— 70?)^).  Egilssaga  getur  um 
hernað  þeirra  Bjarnar  hölds  og  Þórólfs  Skalla-Grímssonar  í 
Austurveg  snemma  á  10.  öld,  og  síðar  segir  þar  frá  því,  að 
þeir  bræður  Þórólfr  og  Egill  herjnðu  í  Austurveg  (um  920 
—25)  og  komu  til  Kúrlands.  Attu  þeir  þá  fyrst  kaupstefnu 
við  landsmenn,  „en  er  því  var  lokit,  þá  tóku  þeir  at  herja""). 
Þetta  dæmi  sýnir  Ijóslega,  hvernig  víkingar  voru  bæði  kaup- 
menn  og  hermenn  í  senn,  og  kemur  það  vel  heim  við  suð- 
rænar  frásagnir  af  þeim  (sbr.  h.  a.  fr.  72,  116,  121).  Ýmsar 
sögur  benda  líka  til  þess,  að  Svíar,  Gautar  og  Danir  hafi  rekið 
hernað  í  Austurveg  á  10.  öld,  eigi  síður  en  Norðmenn  (og 
Islendingar),  svo  sem  við  mátti  búast.  Njála  segir  frá  víkingaferð- 
um  Hrúts  Herjólfssonar  (um  960 — 65)  og  Gunnars  frá  Hh'ð- 
arenda  (um  970—75),  og  herjuðu  þeir  báðir  í  Austurveg  eða 
um  Eystrasalt').  Hrútr  barðist  við  Atla  Arnviðarson  (úr  Gaut- 
landi  hinu  eystra)  í  Eyrarsundi  og  hélt  svo  lengra  suður  eða 
austur.  Bæði  Eg.  og  Nj.  geta  þess,  að  íslendingar  hafi  hitt 
danska  menn  hertekna  í  Austurvegi  (Egiii  Áka,  Gunnar  Tófa), 
og  hafa  þeir  h'kiega  heldur  verið  teknir  á  víkingaferðum  eða 
kaupferðum  en  heima  í  Danmörku  (þótt  frásögnin  i  Nj.  gæti 
eins  bent  til  hins  síðara,  og  Austurvegs-þjóðir  færi  síðar  að 
temja  sér  vlkingaferðir  til  Norðurlanda  í  hefndarskyni)^).  Harð- 


1)  Hkr.  H.  hf.  34.  38.  k.  2)  Hák.  g.  10.  22.  k.,  sbr.  H.  gr.9.k. 
3)  Bjarmaland  var  við  botn  Hvítahafs  („Gandvíkr"),  þar  sem  Vína 
(Dvina)  fellur  til  sjávar,  en  óvíst  er,  hversu  langt  það  hefir  náð  suður 
og  austur  (sbr.  Tím.  Bmf.  V.  156).  4)  H.  grf.  12.— 13.  k.  6)  H. 
grf.  11.  k.  6)  Eg.»  38.  46.  k.  7)  Nj.«  5.  og  28.-31.  k.  8)  „Vindr'' 
eru  nefndir  sem  víkingar  (um  950 — 60)  í  Hák.  s.  g  8  k.;  „Eistr^ 
(um  9»j0— 70)  í  Ól.  s.  Tr.  5.  k.  (Hkr.).  Með  þvf  að  6nsku  þjóðflokkarn- 
ir  á  ströndum  Liflands  og  Kúrlands  virðast  hafa  komið  þangað  sjó- 
leiðis,  munu   þeir   snemma  hafa  tamið  sér  sjóferðir  og  vikiugsskap,  en 


^37 

arsaga  getur  um  hernað  Sigurðar  Torfafóstra  og  þeirra  tíarð- 
ar  og  fóstbræðra  hans  (um  965—70?)  í  Austurvegi  („austr 
fyrir  Balagarðssíðu")^),  og  þótt  sú  saga  sé  ýkt  og  óáreiðanleg, 
þá  eru  aðalatriðin  í  þessum  hernaði  eigi  mjög  ósennileg.  Nú 
er  það  orðið  altítt  að  víkingar  af  ýmsum  löndum  reyni  með 
sér  í  sjóorustum.  Gunnarr  og  Kolskeggr  bróðir  hans  berjast 
„í  Elfinni"  við  bræður  tvo  „ór  Gautlandi  austan",  Vandil  og 
Karl,  og  oftar  er  getið  um  sænska  víkinga  í  Gautelfarmynni, 
enda  hittast  víkingar  einatt  um  þær  slóðir  eða  austur  þaðan. 
Ldn.  (III.  1.)  getur  þess  um  Miðfjarðar-Skeggja  (snemma  á 
10.  öld),  að  hann  hafi  verið  „garpr  mikill  ok  farmaðr",  og 
herjað  í  Austurveg,  og  í  Nj.  (41.  k.)  er  sagt  frá  því,  að  fé- 
lagi  Sigmundar  Lambasonar,  er  kom  til  Íslands  úr  förum  nál. 
980,  hafi  verið  sænskur  maður  (Skjöldr  að  nafni),  munu  þeir 
því  hafa  saman  verið  í  austurförum.  Hörðr  hefir  friðland 
með  Haraldi  jarU  á  Gautlandi  (hinu  vestra),  ræðst  í  hernað 
með  Hróari  syni  hans  og  fær  Helgu  dóttur  hans.  Merkilegt 
er  dæmi  Sigurðar  Torfafóstra,  ef  taka  mætti  frásögn  Harðar- 
sögu  trúanlega.  Fátækur  íslenzkur  einhleypingur  kemur  sér 
í  kærleika  við  Harald  Gormsson  Danakonung  (eftir  950)  „því 
at  hann  reyndist  hinn  röskvasti  maðr;  óx  honum  skjótt  bæði 
fé  ok  metnaðr,  alt  þar  til  er  hann  kom  sér  i  lið  með  vík- 
ingum,  ok  reyndist  hinn  mesti  garpr,  ok  svá  fór  fram  nökk- 
ur  sumur,  ok  alt  þar  til  er  Sigurðr  varð  höfðingi  fyrir  víkinga- 
liði;  stýrði  hann  þá  sjálfr  fimm  skipum".  Gunnarr  frá  Hlíð- 
arenda  heimsækir  Harald  Gormsson  í  Heiðabæ  og  fær  af 
honum  virðingar  miklar,  og  síðan  er  hann  með  Hákoni  jarli 
í  Noregi.  Hvorugur  þeirra  Harðar  eða  Gunnars  herjar  á 
bygðir  manna  á  Norðurlöndum,  svo  getið  sé,  eins  og  þeir 
Þórólfr  og  EgiII  höfðu  stundum  gjört.  Þetta  kemur  vel  heim 
við  það,  að  nú  var  ríkjaskipun  á  Norðurlöndum  orðin  fastari 
en  áður  og  konungsvaldið  styrkara,  svo  að  það  tók  smám- 
saman  að  leggjast  niður,  að  íbúar  Norðurlanda  herjuðu  hvorir 


Vindur  tekið  slíkt  upp  siðar  (eflir  víkingum  frá  Norðurlöndum,  sbr.  Sax. 
X.  492.  bls.).  1)  Harð.  16.— 17.  k.  Þar  er  sagt  frá  bardaga  við 
„Svinasund",  sem  er  ef  til  vill  afbakað  úr  Svíasund  (Svensksund,  Ruots- 
insalmi,  við  ós  Kymmene- elfar  á  suðurströnd  Finnlands). 


á  aí5ra,  nema  ef  svo  bar  undir.  að  konungar  áttu  ófriíJ  sín  á 
milli,  en  þá  er  friður  var  miUi  þeirra,  virðast  þeir  hafa  tekið 
höndum  saman  um  það,  að  banna  víkingum  hernað  í  ríkjum 
sinum.  Njála  segir,  að  Atli  Arnviðarson  hafi  verið  „útlagi 
bæði  Danakonungs  ok  Svíakonungs  af  ránum  ok  manndráp- 
um  er  hann  hafði  gert  í  hvárutveggja  ríkinu",  og  getur  þess  á 
öðrum  stað,  að  Hákon  jarl  haíi  átt  „ferð  austur  til  landamær- 
is  at  finna  Svíakonung"i)  (um  990),  sem  kemur  heim  við  forn 
munnmæli  Dana  og  Svía  um  það,  að  höfðingjar  Svía,  Dana 
og  Norðmanna  hafi  fundist  við  Gautelfarmynni  (á  Danahólmi), 
til  að  semja  um  mál  sín,  (þótt  eigi  höfum  vér  áreiðanlegar 
sagnir  af  öðrum  slíkum  fundi  en  þeim,  er  þeir  héldu  rélt  eftir 
aldamótin  1100:  Ingi  Steinkelsson  Svíakonungur,  Eiríkr  ei- 
góði  Danakonungur  og  Magnús  berfættr  Noregskonungur  við 
Konungahellu)^).  I  sögum  vorum  er  getið  um  ýmsa  staði 
á  ströndum  Eystrasalts,  er  víkingar  sóttu  til  (svo  sem  Bala- 
garðssíðu,  Svínasund(?),  Smálönd,  Rafala  (d  :  Reval),  Eysýslu) 
en  sumir  hafa  haldið  alt  til  Garðaríkis  og  gengið  á  mála  hjá 
Garðakonungum  eða  átt  friðland  með  þeim.  Þessir  Austur- 
vegskonungar  hafa  einatt  þurft  að  halda  á  málaliði  (Væringj- 
um)  bæði  innanlands  og  til  Miklagarðsferða,  og  leiðina  um 
Garðaríki  hafa  eflaust  þeir  Íslendingar  haldið,  sem  sagt  er  að 
komist  hafi  alt  út  til  Miklagarðs  á  þessu  tímabili,  svo  sem 
Þorkell  Þjóstarsson  og  Eyvindr  Bjarnason  (um  940  —  50),  og 
Gríss  Sæmingsson  (um  970?),  og  er  eigi  ólíklegt,  að  þeir  hafi 
orðið  samferða  Væringjasveitum  frá  Norðurlöndum  til  Garða- 
ríkis  um  940—45  og  eftir  þann  tíma. 

Engar  greinilegar  sögur  höfum  vér  af  því,  hvort  nokkurt 
land  austan  Eystrasalts  hafi  lotið  Svíakonungum  um  þessar 
mundir,  en  með  því  að  Svíar  höfðu  fyrir  miðja  9.  öld  skatt- 
gilt   Kúri,  sem  æfi  Ansigars  vottar^),  og  Eiríkr  konungur  Ey- 

1)  Nj.  6.  og  82.  k.  a)  Hkr.  M.  bert'.  17.  k.  (653.  bls.)  sbr. 
Hkr.  Ól.  s.  h.  97.  k.  þar  sem  getið  er  um  fund  þeirra  mága  Ólafs 
helga  Noregskonungs  og  Ólafs  Svíakonungs  Eirikssonar  við  Konunga- 
hellu,  en  þar  var  Danakonungur  eigi.  Mælt  er,  að  Eymundr  Ólafsaon 
Svíakonungur  og  Sveinn  Úlfsson  Danakonungur  hafi  átt  fund  með  sér 
á  Danahólmi  (nálægt  1050—65),  en  þar  hefir  Noregskonungur  (Haraldr 
harðráði)  eigi  verið,  enda  átti  hann  þá  ófrið  við  Ðani.     3)  S.R.D.  I.  478. 


mundarson  haRJi  farið  margar  herferðir  til  Finnlands,  Kirjála- 
lands,  Eistlands  og  Kúrlands,  sem  fyr  var  á  minst.  þá  má 
víst  ætla,  að  Svíakonungar  hafi  jafnan  gjört  tilkall  til  landa 
þessara,  og  að  minsta  kosti  viljað  halda  undir  Svíaveldi  öllum 
þeim  héruðum  á  ströndum  Eystrasalts,  er  sænskir  menn  bygðu 
(svo  sem  Balagarðssíðu  á  Finnlandi,  Eysýslu  og  Aðaisýslu  á 
Eisllandi).  Það  virðist  mega  ráða  af  ræðu  Þorgnýs  lögmanns 
á  Uppsalaþingii),  að  Eiríkr  sigursæli  hafi  eigi  látið  þessi  lönd 
ganga  undan  ríkinu,  en  annars  er  alt  ókunnugt  um  herferðir 
hans  þangað.  Fyrir  sunnan  og  austan  Kirjálabotn  og  Ladoga- 
vatn  tók  við  ríki  Garðakonunga,  sem  var  nú  orðið  að  nýju 
stórveldi  í  Austurvegi,  en  aldrei  er  getið  um  ófrið  milli  þess 
og  Svíaríkis  á  þessum  öldum,  þótt  Garðakonungar  stæði  einatt 
í  styrjöld  við  slafneska,  finska  og  tyrkneska  þjóðflokka,  og 
reyndu  að  brjóta  þá  undir  sig.  Helztu  óvinir  þeirra  á  10. 
öldinni  voru  Kasarar  (Ghazarar),  tyrkneskur  (eða  finskur)  þjóð- 
flokkur  á  Suður-Rússlandi2),og  var  riki  þeirra  um  eitt  skeið 
voldugt  og  víðlent,  og  verzlun  þar  í  talsverðum  blóma.  Þessi 
þjóð  er  hin  eina,  er  sögur  fara  af  að  tekið  hafi  Gyðingatrú, 
og  er  mælt,  að  hún  hafi  rutt  sér  þar  til  rúms  á  7.  öld.  Helgi 
(Oleg)  Garðakonungur  (f  912)  hafði  dregið  land  undan  Kös- 
urum ;  fengið  tvo  þjóðflokka,  er  goldið  höfðu  þeim  skatt,  til 
að  játa  sér  skatti,  og  virðist  Kasara-ríkinu  hafa  farið  hnign- 
andi  eftir  það,  enda  áttu  þeir  jafnan  í  vök  að  verjast  -fyrir 
Patsínökum,  tyrkneskum  þjóðflokki,  er  var  mjög  harðfengur 
og  iUur  viðureignar,  og  settist  loks  í  löndin  fyrir  norðan  Svarta- 
haf  milli  Don  og  Dunár,  eftir  að  þeir  höfðu  hrakið  Magyara 
(Ungverja)  þaðan.  Lenti  þeim  þá  von  bráðar  (um  915 — 920) 
saman  við  Rússa  með  ófriði,  en  stundum  voru  þeir  banda- 
menn  þeirra,  sem  síðar  segir^).  Fyrir  sunnan  Duná  voru 
Bolgarar,  finskur  þjóðflokkur,  er  einatt  átti  ófrið  við  Grikki 
íMiklagarðskeisara),   og   stundum    við    Tyrki    (Patsínaka    eða 

1)  Hkr.  Ol.  s.  h.  81.  k.  2)  Þeir  bjuggu  milli  Kaspihafs  og 
Svartahafs,  og  höfðu  skattgilt  ýmsa  slafneska  þjóðflokka.  Höfuðstaðir 
þeirra  (Semender  og  Itil)  voru  austur  á  ströndum  Kaspíhats.  Höfðingi 
þeirra  kallaðist  „Chakan"  eins  og  títl  var  með  tyrkneskum  þjóðum,  og 
svo  („Chaganus")  kallar  Grcgorius  Turonensis  höfðingja  „Húna"  (Avara) 
um  560.        3)    Nestor  (Sm.  25.  k.  42.-43.  bls.,  260.  bls.). 


m 

Petschenega).  Önnur  deild  af  sama  þjóðflokki  hafði  komið 
ríki  á  fót  upp  með  Volgu,  og  var  höfuðstaður  þeirra  Bolgara 
skamt  þaðan,  er  Kama  og  Volga  koma  saman^).  Þeir  höfðu 
mikil  verzlunarviðskifti  við  Serki  (Araba),  og  fluttu  tii  þeirra 
grávöru  og  tannvöru  norðan  frá  Bjarmalandi,  en  fengu  aítur 
frá  þeim  ýmsan  dýrindis-varning,  og  tóku  við  trú  þeirra  (Mú- 
hameðs-trú)  snemma  á  10.  öld  (922).  Er  ríki  þeirra  kallað 
„Vúlgaría"  í  Ól.  s.  h.  (198.  k.),  og  talið  þar  einn  hluti  Garða- 
ríkis,  Um  miðja  10.  öld  skiftir  serkneskur  rithöfundur  íbú- 
um  Rússlands  í  þrjár  deildir ;  telur  fyrst  hina  eiginlegu  Rússa 
(sænska  þjóðflokkinn),  og  segir  að  konungur  þeirra  sitji  í 
Kijev  (Kænugarði).  Því  næst  telur  hann  Slafa  („Selawijah") 
nálægt  Novgorod  (Hólmgarði),  og  síðast  þjóð  þá  er  hann  kall- 
ar  „Artaniah"  (eða  „Barraaniah"  ?),  og  segir  að  konungur 
þeirra  sitji  í  Arta^).  Hér  virðist  vera  að  ræða  um  þrjár  sund- 
urieitar  þjóðir,  en  að  eins  um  tvo  konunga,  og  mun  það  vera 
svo  að  skiija,  að  höfðingi  Rússa  (Væringja)  í  Kænugarði  haíi 
jafnframt  verið  konungur  Slafa,  sem  er  samkvæmt  rússnesk- 
um  árbókum,  en  þriðja  þjóðin,  sem  hafði  konung  út  af  fyrir 
sig,  mætti  ætla  að  verið  hefði  Bolgarar  austur  við  Volgu,  eða 
ef  til  vill  Bjarmar,  ef  „Barmaniah"  væri  réttur  lesháttur.  Ibú- 
ar  Bjarmalands  munu  hafa  verið  af  íinskum  kynstofni,  eins 
og  flestar  eða  ailar  þjóðir  í  norðausturhluta  Rússlands  á  þeim 
dögum.  Perem  eða  Perm  er  enn  heiti  á  finskum  þjóðflokki 
og  fylki  austur  við  Kamafljót  og  Uralfjöll,  og  má  vera  að 
heiti  þetta  hafi  verið  víðtækara  í  fornöld,  svo  að  aUar  finsk- 
ar  þjóðir  frá  Volgukvíslum  til  Hvítahafs  hafi  þá  veríð  taldar 
til  Bjarma,  og  gátu  þær  allar  heyrt  undir  ríki  Bolgara,  sem 
vér  vitum  eigi,  hve  víðlent  hefir  verið,  enda  höfum  fáar  sög- 
ur  af.  Fyrir  vestan  Garðaríki  rís  á  legg  á  þessu  tímabili  ríki 
Póiverja  norður  frá  Karpatafjölium,  sem  fyr  var  sagt,  en  efl- 
ist  þó  ekki  til  muna,  fyr  en  undir  lok  10.  aldar,  og  verður 
stundum  að  lúta  keisaranum  á  Þýzkalandi.  Það  er  eigi  ó- 
sennilegt,  að  uppgangur  Rússaveldis,  sem  smáþjóðunum  hlaut 
að  standa  ótti  af,  haíi  valdið  nokkru  um  það,  að  víðlent  ríki 


1)    Rústir    af   honum    eru   þar  sera     nú  heitir  Bolgary  við  Volgu, 
og  fínnast  þar  ýnisar  fornleifar.         2)     V.  Thomsen:  U.  R.  St. 


myndabist  með  slafneskum  þjóðflokkum  ,er  bygðu  slétturnaf 
með  straumfláka  Vislu,  því  að  Slafar  þeir  í  nágrenni  Garða- 
ríkis,  er  eigi  vildu  lúla  valdi  Garðakonunga,  voru  knúðir  til 
að  gjöra  með  sér  varnarsamband.  þótt  þeir  hefði  annars  meiri 
mætur  á  lýðveldi  en  einveldi,  sem  bæði  Prokopios  og  Leon 
Grikkjakeisari  votta.  Ríki  þetta  var  kent  við  „Polana"i) 
(Siéttumenn),  en  í  því  voru  líka  „Ghorvatar"  (eða  „Ghrobat- 
ar"  0 :  fjallabúar),  sem  eru  taldir  meðal  þjóðflokka  þeirra,  er 
Helgi  Garðakonungur  hafði  í  liði  sínu,  og  eigi  all-fjarri  þeim 
bjuggu  Drevljanar  (Skógarbúar)  í  Volhyníu,  er  urðu  að  iúta 
Rússum  eftir  langa  og  harða  baráttu,  svo  sem  nú  verður  frá 
sagt.  Hins  vegar  er  eigi  unt  að  sjá,  að  þjóðflokkarnir  á  aust- 
urströndum  Eystrasalts  haíi  lotið  veldi  Garðakonunga  á  þessu 
tímabili,  og  er  Ii'klegast,  að  þau  lönd  hafi  fremur  verið  talin 
skattlönd  Svía,  en  jafnan  hafa  þarlendar  þjóðir  verið  tvístrað* 
ar,  og  orðið  ýmist  að  lúta  yfirráðum  Svía,  Rússa  eða  Pól- 
verja.  Slafnesku  þjóðirnar  virðast  upphaflega  eigi  hafa  náð 
til  sjávar,  en  aðalheimkynni  þeirra  verið  miili  Vislu,  Dnjepr 
og  Karpatafjaila.  Á  víkinga-öldinni  sátu  finskar  þjóðir  sam- 
týnis  Svíum  við  Kirjálabotn  (á  Finnlandi  og  Eistlandi),  en  í 
löndunum  við  Rigatlóann  og  suður  frá  honum  hefir  frá  alda 
öðli  búið  þjóðbáikur  sá  (af  Aría  kyni)  er  kallast  nú  Lettar, 
en  hefir  fyrruvn  verið  nefndur  „Eistr"  („Æstyi"  hjá  Tacítusi) 
og  hefir  það  þjóðarheiti  síðan  færst  til  finskrar  þjóðar,  er 
virðist  hafa  breiðst  út  frá  Kirjálabotni  innanverðum  suður 
með  ströndum  Eystrasalts.  Hafa  þeir  verið  kallaðir  Eistr,  er 
bygðu  Eistland  og  norðurhluta  Líflands,  en  önnur  kvísl  af 
sama  stofni  Lifar  og  Kúrir,  og  hefir  hún  komið  sjóleiðina  að 
ötröndum  Líflands  og  Kúrlands,  er  tekið  hafa  nöfn  sín  af  sæ- 
förum  þessum.  Nú  er  þetta  finska  þjóðkyn  nær  alveg  horfið 
og  runnið  saman  við  Letta,  sem  hafa  reynst  ákaflega  þraut- 
seigir  og  fastheldnir  við  tungu  sína  og  þjóðerni,  þótt  þeir  hafi 


1)  í  árbólíum  Nestors  er  landið  kent  við  Ljacha,  scni  er  fornt 
samheili  þjóðflokkanna  við  Vislu,  og  kemur  nafn  þetta  („Lœsir")  fram 
i  einni  visu  Þjóðólfs  um  Harald  harðráða  (F.  J.  Skd.  L  B.  338).  Þar  eru 
líka  nefndir  „Austr-Vinðr",  ef  til  vill  „Vjaliczar'*  (Nestor  n.  15,  208. 
bls.),  sem  bjuggu  austast  Slafa  og  voru  lengi  heiðnir. 

16 


24^ 

ávalt  verið  friðsamur  bændalýður,  en  aldrei  hernaðarþjóð,  né 
sameinast  í  stórt  ríki^),  eins  og  frændur  þeirra,  Lítavar,  hafa 
gjört  nm  eitt  skeið  seint  á  miðöldunum  (13,-14.  öld),  til  að 
verjast  yfirgangi  riddaranna  þý^ku  (og  Sverðriddara),  er  selt- 
ust  í  Eystrasaltslöndin  á  13.  öld,  brutu  undir  sig  mikinn 
hluta  lettneska  þjóðbálksins,  og  eyddu  loks  þjóðerni  Forn- 
Prússa,  er  skyldir  voru  Lettum  og  Lítövum. 

Nú  er  þar  til  að  taka,  er  fyr  var  horíið  frá  sögu  Garða- 
konunga,  að  Helgi  (Oleg)  var  fallinn  frá  (912),  en  Ingvarr 
(Igor)  Hræreksson  kominn  til  valda.  Hefir  hann  þá  hlotið  að 
vera  kominn  nokkuð  yfir  þrítugt,  þar  sem  faðir  hans  hafði 
látist  árið  879,  enda  segja  árbækur  Nestors,  að  hann  hafi 
verið  kvæntur  (9 — 10  árum  áður  en  hann  kom  til  ríkis)  konu 
þeirri,  sem  nefnd  er  Helga  [Olga  á  rússn.,  Elga  á  grísku). 
Þess  er  eigi  getið,  hverrar  ættar  hún  hafi  verið,  en  hún  var 
komin  frá  borginni  Pleskov  (Pskov)  í  grend  við  Eystrasalts- 
löndin,  og  nafnið  vísar  til  Norðurlanda,  enda  virðist  Helgi 
konungur  hafa  valið  ríkiserfingjanum  þessa  konu,  og  má  nærri 
geta,  að  hún  hafi  verið  af  göfgum  ættum,  ef  til  vill  frænd- 
kona  Helga,  sem  nafnið  bendir  jafnvel  til^).  Hafi  hún  verið 
14  ára,  er  hún  giftist  (903),  og  yngri  hefir  hún  tæplega  verið, 
þá  hefir  hún  haft  nokkur  ár  yfir  fimtugt,  er  Svjatoslav,  son- 
ur  Ingvars,  fæddist  (942),  og  eru  því  lítil  líkindi  til,  að  hann 
hafi  getað  verið  sonur  hennar,  þótt  hún  gengi  honum  að 
öllu  leyti  í  móður  stað.  Árbækur  Nestors  segja  mjög  fátt  af 
æfi  Ingvars  framan  af,  eða  herferðum  Rússa  um  öndverða 
daga    hans ;    virðist    hann   því  löngum  hafa  setið  í  friði  fyrir 


1)  Einkennilegt  er  það,  að  ýrasar  þjóðir  í  Austurvegi  hafa  fengið 
tignarheiti  konunga  og  höfðingja  frá  germönsku  þjóðunum.  Tyrkir 
kalla  konung  ;,kral"  og  hafa  fengið  það  orð  frá  Slöfum  („krol",  „korol") 
en  þeir  frá  Þjóðverjum  {skirnamafn  Karls  mikla).  „Konungr"  er  orð- 
ið  að  „knjæs"  (knez)  með  Slöfum,  „kuaingas"  með  Litövum,  og  tákn- 
ar  þar  sumstaðar  þjóðhöfðingja  (svo  sem  Garðakonunga),  en  sumstað- 
ar  presta  (goða)  sem  voru  fyrrum  mikils-ráðandimeð  lettneska  þjóðbálk- 
inum  (einkum  Forn-Prússum).  Liklega  er  étt  við  slíka  smáhöfðingja, 
þar  sem  Knýtl.  26.  k.  (Fms.  XL  216)  hefir  það  eftir  kvæði  Kálfs  Mána- 
sonar  um  Knút  helga  Danakonung  (1080  — 86),  að  hann  hafi  „sigrað  10 
konunga  .  .  .  í  Austrvegi".        2)     Nestor  21;  k. 


útlendum  höfðingjum,  og  Garðaríki  staðið  „með  styrk  miklum 
en  engum  þurð"  um  hans  daga,  eins  og  sagt  er  um  Björn 
konung  Eiríksson  í  Svíþjóð,  er  var  uppi  um  sömu  mundir. 
Þó  er  þess  getið  um  Drevljana,  slafneskan  þjóðflokk  fyrir 
vestan  Kijev,  að  þeir  hafi  brotist  undan  veldi  Rússa  eftir  dauða 
Helga,  en  Ingvarr  haíi  sigrað  þá  og  þröngvað  þeim  til  að 
greiða  hærra  skattgjald,  en  Helgi  hafði  tekið.  Á  öndverðum 
dögum  Ingvars  (915—920,  Nestor  25.  k.,  42.-43.  bls.)  virð- 
ist  Rússum  hafa  lent  saman  við  Tyrkjaþjóð  þá,  er  Patsínakar 
(eða  Petschenegar)  nefndust  (Nest.  Sm.  n.  45.,  260),  en  engar 
höfum  vér  frásagnir  af  þeirri  viðureign,  og  síðar  verða  þeir 
bandamenn  Ingvars  gegn  Grikkjum.  Serkneskur  rithöfundur 
(Ibn  Foszlan)  getur  um  herför  Rússa  niður  eftir  Volgu  árið 
912  og  hernað  þeirra  á  ströndum  Kaspíhafs  (s.  b.  242)  Þá 
er  Ingvarr  hafði  setið  að  ríkjum  nær  þrem  tugum  ára,  hóf 
hann  ferð  sína  úr  landi  til  Miklagarðs  (árið  941),  og  hafði 
með  sér  lið  mikið  og  frítt  og  fjölda  skipa  (að  sögn  Nestors 
10,000)1)  Heíir  hann  eflaust  farið  herferð  þessa  meðfram  til 
þess  að  sjá  verzlun  þegna  sinna  borgið  og  auka  hana.  Þá 
stóð  svo  á  fyrir  Grikkjum,  að  þeir  áttu  ófrið  við  Serki,  og 
var  fátt  af  skipum  heima  í  Miklagarði,  en  þó  tóku  þeir  mann- 
lega  á  móti  þessari  heimsókn,  og  bjuggu  út  15  gömul  skip 
með  „gríska  eldinum",  sem  hafði  oft  orðið  óvinum  þeirra 
skæður,  enda  unnu  þeir  fullkominn  sigur  á  fiota  Rússa. 
Margar  þúsundir  Rússa  druknuðu,  er  þeir  hlupu  í  sjóinn  und- 
an  eldinum,  en  þeir  sem  í  land  komust  voru  vægðarlaust 
drepnir  af  bændum  og  hermönnum.  Þó  komst  þriðjungur 
skipanna  undan  á  grynningum,  og  herjuðu  Rússar  þá  um 
Biþyníu  (vestan  á  Litlu-Asíu),  og  unnu  þar  mörg  grimdar- 
verk,  en  Grikkir  börðu  enn  á  þeim,  svo  að  Ingvarr  komst 
að  eins  undan  með  leifar  af  liði  sínn^).  Nú  bjóst  hann  til 
að    hefna    ófara    sinna    og  dró    að    sér  lið  að  nýju.     Stefndi 


1)  (26.  k.  43.  bls.).  Skip  þessi  hafa  sjálfsagt  verið  litil,  og  ólik 
þeim,  sem  höfð  voru  í  vesturvikingu,  enda  voru  þau  oft  dregin  á  landi 
fram  hjá  fossum  i  Dnjepr  og  yfir  eið,  og  flutu  þar  sem  skip  Grikkja 
gátu  eigi  farið  (sbr.  Gibbon,  Ch.  LV.).  2;  Nestor  26.  k.,  n.  47, 
(265-66). 

16* 


m 

hann  þá  til  sín  Væringjum  „handau  um  haf"  og  gjörði  sam- 
band  við  Tyrki  (Patsíuaka),  er  hann  hafði  áður  átt  ófrið  við, 
og  hélt  síðau  að  þrem  árum  liðuum  (944)  öllu  liði  sínu  „á 
skipum  og  hestum"  á  leið  til  Miklagarðs^).  Leizt  Grikkjum 
þá  ráðlegast  að  bjóða  honum  frið  og  fégjald  og  gjöra  við 
hann  verzlunarsamning  (944),  eða  endurnýja  og  auka  samn- 
ing  þann,  er  þeir  höfðu  áður  gjört  við  Helga  fyrirrennara 
hans.  I  þessum  nýja  samningi  er  gjört  ráð  fyrir,  að  Rússar 
hitti  gríska  þegna  við  Dnjeprmynni,  og  mega  Rússar  eigi  hafa 
þar  vetursetu'^).  Telja  má  víst,  að  ýmsir  af  Væringjum  þeim, 
er  voru  með  Ingvari,  hafi  orðið  eftir  í  Miklagarði,  og  flestir 
þeirra  hafa  ef  til  vill  gengið  þar  á  mála.  Litlu  síðar  (945) 
fór  Ingvarr  með  her  á  hendur  Drevljönum  og  vildi  auka 
skatt  þeirra,  en  hætti  sér  um  of  og  féll  fyrir  þeim.  Sonur 
hans  (Svjatoslav)  var  þá  á  barnsaldri  (þrevetur),  og  hafði  því 
ekkja  Ingvars  (Helga)  ríkisstjórn  á  hendi  um  allmörg  ár,  en 
liðsforingjar  hennar  voru  þeir  Sveinaldr  og  Ásmundr,  fóstri 
konungsins  unga.  Unnu  þeir  sigur  á  Drevljönum,  brutu  borg 
þeirra  og  lögðu  land  þeirra  undir  Rússaveldi.  Helga  hefndi 
manns  síns  greypilega,  og  eru  langar  frásagnir  í  árbókum 
Nestors  um  vélræði  þau  og  grimdarverk,  er  hún  hafði  þá  í 
frammi^)  Það  er  og  í  frásögur  fært,  að  sveinnirm  Svjatoslav 
hafi  verið  látinn  skjóta  fyrsta  spjótinu  á  óvinaherinn,  er  í 
bardaga  sló,  með  því  að  hann  var  þjóðhöfðingi.  Annars  lét 
Helga  sér  mjög  ant  um  þenna  son  sinn  eða  fósturson,  og 
gjörðist  hann  hinn  mesti  kappi  og  hermaður,  er  hann  hafði 
aldur  lil.  Árið  955  (957)  fór  Helga  til  Miklagarðs  með  fríðu 
föruneyti  og  tók  þar  krislna  trú.     Hlaut  hún  í  skírninni  nafnið 


1)  Nestor  27.  k.  í  liðinu  eru  taldir  „Vœringjar^  og  „Bússar^ 
(o:  sœnskir  þegnar  Garðakonungs)  auk  slafneskra  þjóðflokka.  2) 
Nestor  27.  k.  (47.  bls.).  3)  Nestor  28.-29.  (50.— 54-.  bls.).  Svo  er 
sagt,  að  Drcvljanar  hafi  viljað,  að  hún  giftist  höfðingja  þeirra,  en  hún 
hafi  gint  þá  sem  þursa  hvað  eftir  annað,  og  látið  jarða  suma  lifandi, 
steikja  aðra  í  baði  og  höggva  niður  fjölda  manna,  áður  en  hún  fór 
með  her  á  hendur  þeim,  en  þá  er  henni  eignað  sania  herbragð  og 
ýmsum  frœgum  vikingahöfðingjum  (svo  sem  Haraldi  harðráða  í  Sikii- 
eyjarför  hans),  að  hún  hafi  kveikt  i  borg  með  eldi,  er  smáfuglar  voru 
lálnir  bera  þangað. 


245 

Helena,  og  er  það  sögn  Rússa,  að  keisarinn  hafi  sjálfur  veitt 
henni  guðsifjar,  en  hlægilegur  hégómi  er  það  hjá  þeim,  að 
keisari  hafi  orðið  ástfanginn  af  henni,  hafi  þá  verið  liðin  yfir 
50  ár  síðan  hún  giftist  Ingvari.  Getið  er  þess,  að  nokkrir 
landar  hennar  hafi  látið  skírast  með  hennii),  og  hklegt  er, 
að  ýmsir  af  fylgdarmönnum  hennar  hafi  gengið  á  mála  í 
Miklagarði,  því  að  700  Rússa  er  getið  í  herförinni  til  Kritar 
nálægt  960.  Eigi  gat  Helga  fengið  Svjatoslav  til  að  láta  af 
fornum  sið,  því  að  hann  vildi  eigi  brjóta  bág  við  menn  sína 
eða  gjöra  sig  frásneiddan  þeim.  Hann  lifði  óbreyttu  her- 
mannalífi,  hafði  engan  vagn  né  ketil  og  ekkert  tjald  á  ferðum 
sínum,  svaf  (á  bjarnarfeldi)  með  hnakk  undir  höfði  og  lét  sér 
nægja  hrossakjöt,  villibráð  og  nautakjöt  steikt  á  glóðum,  en 
hafnaði  hóglífi  og  makindum^).  Um  þessar  mundir  hefir  hið 
norræna  þjóðerni  Væringja  i  Garðaríki  líklega  verið  farið  að 
renna  saman  við  hið  slafneska,  sem  var  fyrir  í  landinu,  og 
hafa  þó  Væringjar  varla  týnt  tungu  sinni  eins  snemma,  og 
niðjar  víkinganna  í  Norðmandí,  sem  fyr  var  á  minst.  Yms 
merki  má  sjá  til  þess,  að  norræn  (sænsk)  tunga  hafi  haldist 
í  hirð  Garðakonunga  langt  fram  á  10.  öld  og  jafnvel  til  loka 
þeirrar  aldar  eða  enn  lengur.  Þar  sem  serkneskir  rithöfund- 
ar  um  miðja  10.  öld  gjöra  mun  á  Rússum  (o:  Væringjum) 
og  Slöfum,  þá  bendir  það  á  greinilegt  misdeili  þjóðanna,  og 
sama  sést  á  því,  er  Konstantín  keisari  VII.  (911—959)  hefir 
skrifað  um  nöfn  fossanna  í  Dnjepr,  sem  hann  tilgreinir  bæði 
á  rússneska  (o:  norræna)  og  slafneska  tungu.  Að  eins  örfá 
af  mannanöfnum  þeim,  sem  koma  við  sáttmálann  við  Grikki 
944,  eru  slafnesk,  og  Svjatoslav  (f.  942)  er  fyrsti  maður  í 
konungsættinni,  sem  nefndur  er  slafnesku  nafni^),  en  eftir  það 
fjölgar  þeim  nöfnum  óðum,  og  enginn  af  12  sonum  Valda- 
mars  (980 — 1015)  virðist  hafa  borið  norrænt  nafn,  þótt  síðar 
komi   fram    við    og  við  nöfn  hinna  fornu  konunga  með  slaf- 

1)  Gibbon:  Ch.  LV.,  sbr.  Nestor  30.  k.  f54.  bls.)  n.  60  (271.  bls.) 
2)  Grikkir  hafa  kallað  hann  Sfendosþlabos,  en  líklegt  er  að  Væringj- 
ar  hafi  nefnl  hann  norrænu  nafni  (Nestor  31.  k.  67.  bls.  Gibbon  LV.)  3) 
Vera  má  þó,  að  Vladislav  og  Predslava,  sem  talin  eru  framarlega  í 
samningi  Ingvars  (944),  hafi  verið  nákomin  konungsættinni.  (Árið  1015 
er  nefnd  Predslava  (dóttir  Valdamars),  hklega  aísystir  Jarizleifs), 


m 

nesku  sniði  (Igor,  Oleg,  Rurik),  og  sumir  konungbornir  menn 
sýnist  hafa  átt  tvö  nöfn,  annað  slafneskt,  en  hitt  norrænt, 
svo  sem  einn  af  sonum  Jarizleifs  (f  1054),  sem  nefndur  er  í 
Hkr.  (313.  bls.,  Ól.  s.  h.  95.  k)  „Holti  hinn  frækni"i),  og 
Mstislav  (1125-32),  er  nefndur  var  Haraldr  (Hkr.  676.  bls., 
Sig.  Jórs.  20.  k.)  eftir  móðurföður  sínum  Haraldi  Englakon- 
ungi  Guðinasyni  íf  1066).  Á  öndverðri  10.  öld  hefir  hið  sam- 
eiginlega  tungumál  Norðurlanda,  sem  kallað  var  (síðar)  „dönsk 
tunga"  verið  talað  við  konungshirðina  í  Garðaríki,  eigi  siður 
en  með  liðsmönnum  Hrólfs  í  Rúðuborg  og  með  vikingum 
þeim  og  landnámsmönnum,  er  tekið  höfðu  sér  bólfestu  á  íslandi 
og  í  Færeyjum,  og  víðsvegar  um  Bretlandseyjar.  Um  þær 
mundir  má  segja,  að  veldi  vikinganna  frá  Norðurlöndum  standi 
á  hæsta  stigi  og  tunga  þeirra  gangi  víðast,  en  þess  er  eigi 
langt  að  bíða,  að  útverðir  þeirra  á  Vallandi  og  Rússlandi 
hverfi  inn  í  þarlendar  þjóðir,  og  þýðist  tungu  og  þjóðerni 
þeirra  manna,  er  þeir  áttu  mest  saman  við  að  sælda.  Vík- 
ingarnir  á  Vallandi  tóku  upp  tungu  og  siði  Frakka,  oggjörð- 
ust  kristnir  og  trúræknir  á  sinn  hátt,  en  Væringjar  í  Garða- 
ríki  aðhyltust  tungu  og  siði  Slafa,  er  voru  heiðnir  og  virðast 
hafa  verið  komnir  enn  skemra  á  siðmenningarbrautinni  en 
Norðurlandabúar,  enda  miklu  grimmlyndari,  er  því  var  að 
að  skifta.  Það  kemur  líka  fram  í  árbókum  Rússa,  að  höfð- 
ingjum  þeirra  og  liðsmönnum  hafi  verið  tamara  að  kvelja 
óvini  sína,  en  títt  var  um  víkinga  fyrir  vestan  og  sunnan  haf, 
og  mannblót  hafa  Væringjar  í  Austurvegi  ef  til  viU  tekið  eftir 
Slöfum^),  hvort  sem  sá  siður  á  h'ka  rót  sina  að  rekja  til  Slafa, 
er  einn  serkneskur  rithöfundur  (um  912)^)  eignar  „Rússum", 
að  þeir  setji  konur  lifandi  í  hauga  hjá  mönnum  sínum  dauð- 
um*).      Austur-Siafar   hafa    mest    viðskifti  haft  við  viliiþjóðir 

1)  Þýzkt  rit  nefnir  Izjaslav  (f  1078)  „Demetrius"  (Nestor  n.  105. 
808.  bls.).  2)  Þótt  ýktar  kunni  að  vera  frásagnir  Nestors  og  Helm- 
olds  um  mannblól  með  Slöfum,  virðast  þau  þó  ekki  síst  hafa  tiðkast 
meðal  slafneskra  þjóða,  sbr.  Ad.  Br.  III.  50,  Schol.  80;  Nestor  n.  66 
278.  bls.).  3)  Ibn.  Dustah,  sjá  V.  Thomsen,  Urspr.  d.  r.  St.  27.  bls. 
4)  Sbr,  ummœli  Odds  munks  um  Eirik  sigursæla  og  Sigriði  stórráðu 
(Fms.  X.  220):  „Sumir  segja,  at  þat  váru  lög  í  landi,  ef  misdauði 
yrði    hjóna,  at    konu    skyldi    setja   í  haug  hjá   honum".     Menn  virðast 


247 

eða  hálfviltar  þjóðir,  en  eftir  mentaþjóðunum,  sem  næstar  voru 
(Grikkjum  og  Serkjum)  var  hætt  við  að  óþroskað  fólk  tæki 
helzt  ósiðina,  svo  sem  grimmilegar  refsingar,  fjölkvæni  o.  fl. 
Það  hefir  eflaust  stutt  að  viðhaldi  norrænnar  tungu  í  Austur- 
vegi,  að  þangað  komu  við  og  við  hersveitir  af  Norðurlönd- 
um  („Væringjar  handan  um  haf"). 

Eftir  að  Svjatoslav  hafði  tekið  við  ríkisstjórn  af  móður 
sinni,  tók  hann  brátt  að  leggja  undir  sig  lönd  og  þjóðir,  og 
var  löngum  sigursæll  í  hernaði.  Meðal  annars  braut  hann 
undir  sig  slafneskan  þióðflokk  við  árnar  Oku  og  Volgu,  (er 
Vjatizar  nefndust)i),  og  vann  höfuðborgir  Kasara  (um  964— 
65).  Var  þá  ríki  þeirra  kollvarpað,  svo  að  þeir  hurfu  brátt 
úr  sögunni,  en  Rússaveldi  náði  austur  undir  Volgu  og  suður 
undir  Kákasfjöll.  Eftir  það  hvatti  Nikeforos  (II.)  Grikkja- 
keisari  (963-  69)  Svjatoslav  til  herferða  gegn  Bolgurum  við 
Duná,  er  voru  óþjálir  nágrannar  Grikkja,  og  sendi  honum  í  því 
skyni  mikið  gull  (1500  '^).  Svjatoslav  fór  nú  með  her  mik- 
inn  (60,000?)  á  hendur  Bolgurum,  vann  sigur  á  þeim  og  fór 
herskildi  um  land  þeirra  alt  að  Balkanfjöllum,  en  varð  þá 
að  snúa  heim  til  að  verja  land  sitt  fyrir  Tyrkjum  (Patsínök- 
um),  er  höfðu  sezt  um  Kijev,  og  tókst  honum  að  reka  þá  af 
höndum  sér.  En  eigi  hvarf  hann  frá  því  ráði,  að  leggja  lönd- 
in  við  Duná  undir  sig,  heldur  vildi  hann  flytja  aðsetur  sitt 
þangað,  sem  hann  átti  hægt  með  að  fá  gull  og  silki  og  vín 
frá  Grikklandi,  silfur  og  hesta  frá  Ungverjalandi,  en  grávöru, 
vax,  hunang  og  hjú  (þræla)  frá  Rússlandi.  Þó  byrjaði  hann 
eigi  ferð  sína  úr  landi  fyr  en  eftir  lát  Helgu  drotningar  (969), 
en  þá  bjóst  hann  (árið  970)  til  nýrrar  herferðar  gegn  Bolgur- 
um  við  Duná,  og  setti  sonu  sína  til  landsgæzlu  í  Garðaríki. 
Virðist  hann  að  eins  hafa  átt  tvo  sonu  skilgetna,  Jaropolk  og  Oleg 


hafa  haft  spurnir  af  þessum  sið  á  Norðurlöndum,  þótt  hann  hafi  lík- 
lega  aldrei  tíðkast  í  Svíþjóð,  og  varla  alment  í  Austurvegi  (Köldu- 
Sviþjóð),  að  minsta  kosti  hefir  Helga  lifað  lengi  eftir  Ingvar.  Vera 
raá  þó,  að  það  lúti  að  þessum  sið,  er  stendur  í  Fms,  X.  198.  (Hauks 
þ.  hábr.),  að  Svíar  hafi  blótað  Ingigerði,  dóttur  Haralds  hárfagra,  er 
var  gift  Eiriki  Svíakonungi,  og  hafi  það  i  rauninni  verið  eftir  lát  hans, 
þótt  sagan  segi  annað.  1)  Sama  þjóðarheiti  og  Vindr  (Vinðr)  sbr. 
^Austr-Vinðr"  F.  J.  Skd.  I.  B  338.  bls.  (Nestor  31.  k.,  sbr.  n.  61,  272.  bls.). 


248 

(Helga),  og  einn  frilluson,  sem  Slafar  hata  nefnt  Vladimir,  en 
Væringjar  Valdamar,  og  heíir  hann  ef  til  vill  verið  elztur  þeirra 
bræðra^).  Móðir  hans  var  ráðskona  Helgu  drotningar;  var 
hún  slafnesk  að  ætt,  og  er  nefnd  Malusja.  Bróðir  hennar 
hét  Dobrynja,  og  hefir  hann  fyrstur  slafneskra  manna  komist 
til  valda  og  metorða  í  Garðaríki,  svo  getið  sé.  Nú  setti  Svja- 
toslav  Jaropolk  til  forráða  i  Kænugarði  (Kijev),  en  Helga  til 
landsgæzlu  með  Drevljönum,  og  heimtuðu  þá  Hólmgarðsbúar 
(í  Novgorod)  líka  höfðingja  fyrir  sig,  en  mælt  er,  að  hvorki 
Jaropolk  né  Helgi  hafi  viljað  fara  þangað,  og  þá  hafi  Dobrynja, 
móðurbróðir  Valdamars,  komið  þeim  til  að  biðja  um  Valda- 
mar,  og  Svjatoslav  látið  það  eftir  þeim^).  Fór  Valdamarr 
síðan  til  Hólmgarðs  og  settist  þar  að  völdum,  en  Svjatoslav 
hélt  með  her  sinn  suður  til  Dunárlanda.  Vann  hann  enn 
sigur  á  Bolgurum,  tók  helztu  borg  þeirra  og  brauzt  nú  suður 
yfir  BalkanfjöII,  en  þá  þótti  Grikkjum  hann  gjörast  sér  held- 
ur  nærgöngull. 

Keisaraskifti  höfðu  orðið  í  Miklagarði  seint  á  árinu  969 
(undir  árslok),  og  var  þar  nú  kominn  til  ríkis  armenskur 
maður,  sem  nefndur  er  Jóhannes  Tzimiskes,  dugandi  hers- 
höfðingi.  Keisari  skoraði  á  Svjatoslav  að  snúa  dftur,  en  hann 
sinti  því  ekki,  og  kvaðst  ætla  að  sækja  til  Miklagarðs.  Þá 
safnaði  keisari  niiklu  liði,  og  tókst  honum  að  kreppa  svo  að 
Rússum,  að  Svjatoslav  varð  að  ganga  að  friðarkostum  þeim, 
er  keisarinn  vildi  unna  honum^).  Sögurnar  hjá  Nestori  um 
herferð  þessa  eru  fullar  af  ýkjum  og  raupi,  og  sögur  Grikkja 
eru  eigi  heldur  lausar  við  shka  galla.  Kedrenos  og  Zonaras 
segja  her  Rússa  miklu  meiri  en  nokkur  Hkindi  eru  til  (308,000 
eða   jafnvel    330,000    manna*),    en    aðrir    (Leon   Diak.)  telja 

1)  Elzti  sonur  Valdamars  virðist  hata  verið  fuUtiða  um  995  (sjá 
siðar)  og  má  þviœtla,  að  Valdamarr  sé  fæddur  heldur  fyrir  on  eftir  960. 
Sbr.  Nestor:  31—35.  k.  (57—60.  bls.;  n.  61-62  (272—74  bls.).  2) 
35.  k.  (60.  bls.),  sbr.  n.  63.  (274.  bls.).  3)  Eftir  einn  bardaga  Svja- 
toslavs  við  Grikki  er  þess  getið,  að  Grikkir  hafi  fundið  skjaldmeyjar 
meðal  fallinna  manna,  er  þeir  ræntu  valinn  (Nestor:  n.  64,  275.  bls.). 
Vera  má,  að  ýmsir  höfðingjar  Rússa  hafi  haft  með  sér  konur  sinar, 
þar  sem  þeir  œtluðu  að  setjast  að  syðra,  og  hafi  þœr  tekið  vopn  og 
búning  karlmanna  og  barist  með  þeim.  4)  Sbr.  Gibbon :  Ch.  55. 
Nestor  86.  k.  (60—61.  bls.);   n.   62,  64  (274—76.  bls.).      Svjatoslav  vill 


249 

hann  ekki  mannfleiri  en  70—90,000  upphaflega,  og  af  þeim 
virðast  að  eins  hafa  verið  eftir  22,000,  er  friður  var  saminn. 
Svjatoslav  skuldbatt  sig  til  að  halda  frið  við  Grikkii),  en  Grikk- 
ir  iétu  hann  fara  í  friði  heimleiðis  og  virðast  hafa  endurnýj- 
að  við  hann  verzlunarsamning,  og  vistagjald  var  honum  greitt : 
mælir  korns  handa  hverjum  hermanni.  Það  er  sagt,  að  þeir 
keisari  og  Svjaloslav  hafi  fundist;  hafi  keisari  verið  skraut- 
búinn  með  fríðu  föruneyti,  en  Garðakonungur  komið  á  báii, 
og  róið  honum  sjálfur  með  öðrum,  búningur  hans  verið  óbrot- 
inn,  en  hvítari  en  annara  Rússa,  og  í  öðru  eyra  hans  guli- 
baugur  með  þremur  gimsteinum.  Garðakonungur  talaði  nokk- 
ur  orð  við  -keisara,  sitjandi  í  bátnum,  og  hét  keisari  honum 
tiUögum  sínum  um  frið  við  Tyrki  (Patsínaka)  og  efndi  það, 
þótt  eigi  kæmi  að  haldi,  því  að  nú  sættu  Patsínakar  færi  að 
vinna  Rússum  alt  það  ógagn,  er  þeir  máttu.  Heimförin 
gekk  seint  og  erfiðiega,  vistir  Rússa  þrutu,  og  tíðarfar  var 
óhagstætt.  Patsínakar  bönnuðu  Rússum  leiðina  með  Dnjepr- 
fljóti  við  fossana  og  vörnuðu  þeim  vista,  og  loks  féll  Svjato- 
slav  fyrir  þeim  (vorið  972).  Sagt  er  að  þeir  hafi  látið  gjöra 
drykkjarskál  af  hauskúpu  hans,  og  greypt  í  málm.  Svein- 
aldr  herforingi  komst  alla  leið  til  Jaropolks  í  Kænugarði,  tók 
Jaropolk  þá  konungdóm,  og  er  eigi  annars  getið,  en  að  þeir 
bræður  hafi  setið  í  friði  næstu  missiri.  En  svo  bar  til  árið 
975,  að  Helgi  konungur  varð  banamaður  Ljóts  Sveinaldsson- 
ar  á  dýraveiðum,  og  fyrir  því  eggjaði  Sveinaldr  Jaropolk  til 
ófriðar  við  bróður  sinn.  Arið  977  féll  Helgi  fyrir  Jaropolk, 
og  leizt  Valdamari  Hólmgarðskonungi  þá  svo  illa  á  blikuna, 
að  hann  fór  úr  landi  burt  „yfir  sæ"  (o:  til  Svíþjóðar),  en 
Jaropolk  gjörðist  einvaldur  í  Garðariki^).      Þremur  árum  síð- 

vera  fremstur,  og  heldur  falla  en  flýja,  og  eggjar  svo  lið  sitt  lögeggjan. 
1)  Nestor  ó6.  k.  (62 — 63).  Svo  er  til  orða  tekið,  að  ef  hann  eða  menn 
hans  rjúfi  eiða  sfna,  skuli  goð  þau,  er  þeir  trúa  á,  Perun  og  Volos, 
búfjárgoðið,  vera  þeim  reið,  þeir  skuli  aldrei  þrifast  og  deyja  fyrir 
vopnum  sinum.  Við  sömu  goð  hafa  Helgi  og  men  hans  svarið  907 
(Nestor:  21.  k.,  36  bls.).  I  samningi  Ingvars  (944,  Nestor:  27.  k.,  45. 
bls.),  er  8VO  um  mœlt,  að  ef  heiðingi  rjúfi  friðinn,  skuli  hann  hvorki 
hafa  hjálp  Guðs  né  Peruns,  og  skjöldur  hans  eigi  hhfa  honum,  heldur 
falli  hann  fyrir  vopnum  sinum,  og  verði  þræll  annars  heims.  2)  Ne- 
stor  37.  k.  (63—64  bls.). 


250 

ar  (980)  kom  Valdamarr  aftur  með  Væringjalið,  bauð  hann 
þá  bróður  sínum  ófrið,  og  settist  í  Hólmgarð,  en  rak  þaðan 
menn  Jaropolks.  Síðan  bað  hann  Ragnheiðar  (Rognjed),  dótt- 
ur  Rögnvalds  (Rogvolod)  höfðingja  í  Polotsk  (Palteskju),  sem 
komið  hafði  frá  Norðurlöndum  og  eignast  ríki  í  Austurvegi^). 
en  honum  var  synjað  ráðsins,  því  að  Ragnheiðr  vildi  eigi 
giftast  ambáttarsyni,  enda  var  hún  heitin  Jaropolk  bróður 
hans.  Nú  fór  Valdamarr  með  her  mikinn  á  hendur  Rögnvaldi, 
vann  Polotsk  og  drap  Rögnvald  og  tvo  sonu  hans,  en  tók 
dóttur  hans  frillutaki  og  átti  við  henni  fjóra  sonu,  meðal 
þeirra  Jarizleif  (Jaroslav),  er  siðar  varð  yfírkonungur  í  Garða- 
ríki.  Eftir  þetta  fór  Valdamarr  með  her  á  hendur  bróður 
sínum,  og  spandi  undan  honum  hersfiöfðingja  hans,  Blud  að 
nafni,  með  fögrum  loforðum  og  kænlegum  fortölum.  Nú 
fékk  Blud  tahð  svo  um  fyrir  Jaropolk,  að  hann  fór  eigi  í 
liðsbón  til  Patsínaka,  eins  og  sumir  réðu  honum,  heldur  til 
fundar  við  bróður  sinn,  en  þá  var  hann  sviksamlega  ráðinn 
af  dögum  og  lagði  Valdamarr  siðan  undir  sig  alt  riki  hans 
og  gjörðist  einvaldur  (980)^).  Hann  setti  nú  Dobrynja  móð- 
urbróður  sinn  yfir  Hólmgarð,  en  settist  sjálfur  í  Kænugarð, 
og  tók  til  sín  gríska  konu,  er  fylgt  hafði  Jaropolk  bróður 
hans,  og  var  sonur  þeirra  „allra  saman"  nefndur  Svjatopolk. 
Síðan  kom  Valdamarr  Væringjum  af  sér  með  því  að  vísa 
þeim  til  Miklagarðs,  og  gengu  þeir  þar  á  mála  hjá  keisara 
(Basíl  11.)^).  Þetta  er  í  fyrsta  sinn,  sem  þess  er  getið  í  ár- 
bókum  Rússa,  að  Væringjar  haíi  komist  í  þjónustu  Grikkja- 
keisara,  og  grískir  rithöfundar  geta  eigi  beinlínis  um  Vær- 
ingjalið  í  Miklagarði  fyr  en  árið  1034,  en  þó  má  telja  vafa- 
laust,  að  Væringjar  haíi  miklu  fyr  gengið  a  mála  með  Grikkj- 
um,  svo    sem    áður    er    sagt.    —    Af  þessu   yíirliti   yfir  sögu 


1)  Nestor:  38  k.  (64—65.  bls ).  Jafnframt  er  getið  annars  höfð- 
ingja,  Þóris  (Tury)  að  nafni,  er  eignast  hafi  riki  í  Turov,  en  það  lá 
síðar  undir  Valdamar  (sbr.  Nestor  38.  og  43.  k.).  2)  Hér  mun  sem 
oftar  hrúgað  of  mörgum  atburðum  á  eitt  ár,  og  hefir  Valdamarr  varla 
tekið  Hólragarð,  Palleskju  og  Kænugarð  sama  árið,  heldur  3  ár  liðið 
frá  þvi  er  hann  flýði  til  þess  er  hann  náði  einveldi.  3)     Nestor  38. 

k.  (64—67.  bla.).      Valdamarr  virðist  hafa  ált  einn  son  (Vyseslav)  „við 
czeckneskri  konu",  áður  en  hann  tók  Ragnheiði, 


251 

Garðaríkis  fram  til  980  má  sjá,  að  hersveitir  þær  af  Norður- 
löndum,  er  fylgdu  stofnendum  ríkis  þessa  í  Austurveg,  og 
Slafar  kölluðu  Rússa  og  síðan  Væringja  (o:  skjólstæðinga, 
friðmenn,  af  því  að  þeir  hafa  átt  friðland  og  notið  ýmissa 
réttinda  þar  eystra),  hafa  sífelt  endurnýjast  af  Væringjaliði 
handan  um  haf,  og  lýtur  alt  að  því,  að  menn  hafi  víðsvegar 
af  Norðurlöndum  sótt  austur  þangað  á  þessu  tímabili,  bæði 
sem  kaupmenn  og  hermenn.  Eftir  miðja  10.  öld  virðast 
víkingahöfðingjar  frá  Svíþjóð  hata  enn  lagt  undir  sig  lönd  í 
Austurvegi  og  stofnað  þar  ríki,  svo  sem  Rögnvaldr  í  Polotsk 
við  Dýnu  og  Þórir  í  Turov  við  Pripet-fljót,  en  þau  smáríki 
hafa  brátt  horíið  inn  í  einvaldsríkið  mikla,  er  Valdamarr  hafði 
nú  eignast  og  varð  undirstaða  hins  afar-víðlenda.  Rússaveld- 
is.  Garðaríki  mátti  enn  heita  alheiðið  um  980,  og  er  þess 
getið,  að  Valdamarr  hafi  tignað  slafnesk  goð,  svo  sem  Perun 
(og  Volos)  0.  fl.^),  og  blótað  þeim  jafnvel  mönnum.  Um  þessar 
mundir  var  kristnin  farin  að  ryðja  sér  til  rúms  meðal  norrænna 
víkinga  og  herkonunga  fyrir  vestan  haf,  en  heiðindómur  drotn- 
aði  enn  í  heimkynni  víkinganna,  og  nokkrir  helztu  þjóðhöfð- 
ingjar  voru  þar  heiðnir,  svo  sem  Eirikr  Sviakonungur  sigur- 
sæli  og  Hákon  jarl  ríki  í  Noregi,  og  þótt  Haraldr  Danakon- 
ungr  hefði  þá  fyrir  nokkru  tekið  við  kristni,  ásamt  íjölda  þegna 
sinna,  þá  hélt  mikill  og  harðsnúinn  hluti  Dana  enn  fast  við  forn- 
an  sið^),  og  þaðan  reis  nú  ný  hernaðaralda  gegn  Bretlandseyjum. 


D.    Knýtlingatíðin  (um  980-1030  e.  1050). 

Það  voru   svo  fjölda-mðrg  fullhugaspor 
fornaldar-garpurinn  steig. 

Sunnanfari  XII.  2. 

Nú  er  komið  að  síðasta  tímabili  víkinga-aldarinnar,    sem 
rétt   þykir  að  kenna  við  Knýtliuga  eða  konungsættina  í  Dan- 


1)  Perun  var  þrumugoð  (=  Perkunas  með  Litövum)  og  samsvar- 
aði  Þór  á  Norðurlöndum,  Volos  verndari  kvikfjár  (sbr.  Völsi  i  Völsa. 
þælti,  sem  annars  er  ekki  talinn  til  Norðurlanda-goða).  Væringjar  hafa 
getað  blótað  slafnesk  goð  í  Austurvegi,  og  jafnvcl  eftir  heimkomu  sína. 
2)  Þetta  má  meðal  annars  ráða  af  rúnaletrunum  frá  síðara  hluta  ÍO.  aldar. 


252 

mörku,  er  vann  sér  þá  mest  til  frægðar,  og  eignaðist  meira 
ríki  fyrir  vestan  haf,  en  nokkrum  höfðingja  frá  Norðurlöndum 
hafði  orðið  auðið.  Það  er  eins  og  hin  forna  frægðaröld 
„Loðbrókarsona"  rísi  upp  aftur  með  nýju  fjöri,  þá  er  dregur 
að  lokum  10.  aldarinnar,  og  ber  þá  enn  mest  á  Dönum  og 
konungi  þeirra,  Sveini  tjúguskegg,  syni  Haralds  konungs 
Gormssonar.  Víkingslundin  var  enn  svo  rík  með  Dönum,  þótt 
þeir  teldist  nú  með  kristnum  þjóðum,  að  þaðan  hefjast  nú 
miklar  herferðir  til  kristinna  landa  fyrir  vestan  haf,  og  fer  svo 
að  lyktum,  að  alt  England  (og  nokkur  hluti  Skotlands)  kemst 
á  vald  Danakonunga.  Hins  vegar  hafa  ferðir  þessar,  þá  er 
stundir  hða  fram,  og  Danakonungan  eru  komnir  til  ríkis  á 
Englandi,  mikil  áhrif  í  þá  átt,  að  efla  kristindóminn  i  Dan- 
mörku  og  leiða  víkinga-öldina  til  lykta.  Af  frásögn  kirkjusögu- 
höfundarins  Adams  frá  Brimumi)  en  helzt  að  ráða,  að  danskir 
höfðingjar,  sem  Haraldr  Gormsson  hafði  þröngvað  til  kristni, 
hafi  gjört  uppreist  gegn  honum,  tekið  Svein  son  hans  til 
konungs  og  kastað  kristni,  en  þetta  mun  vera  nokkuð  orðum 
aukið,  og  alment  fráhvarf  frá  kristni  hefir  varla  átt  sér  stað 
í  Danmörku  um  þær  mundir,  en  líklegt  er,  að  Sveinn  hafi 
verið  betur  þokkaður  en  faðir  hans^),  einkum  af  þeim,  er 
fastheldnastir  voru  við  fornan  sið,  enda  mun  hann  hafa  haft 
meiri  áhuga  á  víkingaferðum  en  kristnihaldi^).  Af  þessu  hafa 
síðan  skapastskröksögur  um  það,  að  Sveinn  hafi  verið  frilluson, 
og  Haraldr  konungur  hafi  eigi  viljað  ganga  við  faðerni  hans*), 
en  hvað  sem  þeim  líður,  þá  virðast  engin  tvímæli  geta  leikið 
á  því,  að  Sveinn  hafi  á  ungum  aldri  lagst  í  hernað,  og  þeir 
feðgar  eigi  borið  gæfn  til  samþykkis,  enda  hafi  þeim  loksins 
lent  saman  í  ófriði.  I  þeirri  styrjöld  fekk  Haraldr  banasár 
og  lézt  í  Jómsborg  (l.  d.  nóv.  985  e.  986),  en  Sveinn  tók  við 
ríki.     Virðist  hann  fyrst  hafa  átt  í  vök  að  verjast  fyrir  Jóms- 


1)  Ad.  Br,  II.  18.  2)  S.R.D.  II.  474  (Encomium  Emmæ).  3) 
Einn  af  liðsmönnum  Sveins  í  vesturvíkingu  (Þorvaldr  Koðránsson), 
varð  þó  fyrsti  kristniboði  á  Íslandi  (árið  981),  enda  hefir  Sveinn  liklega 
aldrei  „kastað  kristni".  4)  Fms.  XI.  52—3,  158,  18sJ,  Bisk.  I.  36. 
Snorri  hafnar  þessum  sögum,  og  getur  að  eins  um  tilkall  Sveins  til  rík- 
is  (Hkr.  Ól.  s.  Tr.  38.  k.). 


víkingum^),  en  síðan  sæzt  við  þá  og  sent  þá  til  Noregs  gégn 
Háiioni  jarli,  er  rofið  hafði  trúnað  við  Danakonung.  Hákoni 
tókst  að  sigra  þá  í  Hjörungavogi  (986  e.  987)  með  fulltingi 
Eiríks  sonar  síns,  og  féll  þar  Búi  digri,  en  Sigvaldi  jarl  flýði, 
og  virðist  minna  hafa  kveðið  að  Jómsvíkingum  eftir  það,  en 
leifar  þeirra  siðar  haldið  til  Englands  (Þorkell  háfi  o.  fl.). 
Þess  hefir  verið  getið  hér  að  framan,  að  víkingar  höfðu  tekið 
sér  stöðvar  í  eyjunum  í  Írlandshafi  og  á  ströndum  þess,  og 
norðan  og  austan  á  Englandi  var  fjöldi  fólks  af  norrænu 
eða  dönsku  kyni,  sem  búast  mátti  við  að  reyndist  eigi  trygt 
Englakonungi,  ef  mikill  heráfli  frá  Norðurlöndum  kæmi  þangað. 
Nú  kom  til  ríkis  á  Englandi  Aðalráðr  (Æðelred)  II.,  yngri 
sonur  Játgeirs  konungs,  og  reyndist  hann  ólíkur  forfeðrum 
sínum  að  dáð  og  dug,  en  sat  lengi  að  völdum  og  spilti  verki 
þeirra.  Álfráðr  hinn  ríki  hafði  fyrst  sett  yíirgangi  víkinganna 
takmörk,  Játvarðr  sonur  hans  hafði  fetað  í  fótspor  hans  með 
þreki  og  hyggindum,  ásamt  systur  sinni  (Æðelfled),  er  fyrst 
reisti  borgir  til  varnar  gegn  víkingum,  og  síðan  höfðu  synir 
Játvarðs  eflt  ríkið  og  aukið :  Aðalsteinn  orðið  sigursæll  óvinum 
sínum,  Játmundr  bætt  „borgunum  fimm"  við  ríkið,  og  Játráðr 
unnið  Norðimbraland.  Um  dagað  Játgeirs  hafði  Englaveldi 
staðið  með  styrk  miklum  og  blóma,  en  eftir  að  Játvarðr  (II.) 
sonur  hans  var  kominn  til  ríkis  (975 — 78),  fór  ýmislegt  aflaga, 
lögum  og  landsrétti  var  miður  haldið  uppi  en  verið  hafði,  og 
þá  varð  Oslac  jarl  á  Norðimbralandi,  er  þótti  nýtur  maður,  að 
fara  landflótta  „yfir  sæ".  Játvarðr  konungur  ungi  féll  fyrir 
morðræði  stjúpmóður  sinnar,  og  tók  þá  konungdóm  Aðalráðr 
hálfbróðir  hans,  er  síðar  var  kallaður  hinn  ráðlausi  (978).  Þá 
var  friðnum  brátt  lokið,  og  síðar  meir  varð  líkast  því,  sem 
víkingaöldin  forna  væri  komin  aftur  í  almætti  sínu,  er  Jóms- 
víkingar  og  Sveinn  tjúguskegg  sóttu  til  Englands  og  fóru 
herskildi  yíir  mikinn  hluta  landsins. 

Svo  sem  fyr  var  á  minst,    hafði  Játgeirr  Englakonungur 


1)  Sögur  vorar  (Hkr.,  Fms.;  sbr.  Sax.  og  Ad.  Br.)  segja,  að  Sig- 
valdi  jarl  í  Jómsborg  hafi  handtekið  Svein  konung  með  svikum,  en 
Sveinn  Ákason  nefnir  til  þess  Pálna-Tóka,  sem  svo  margar  missagnir 
eru  um,  að  sögu-kjarninn  finst  ekki. 


hlutast  til  um  deilur  milii  smákonunga  á  Vestur-Bretlandí 
(Wales),  og  létti  þó  ekki  styrjöld  þar  í  landi  að  heldur. 
Veitti  ýmsum  betær,  og  tóku  Englar  (er  Bretar  kölluðu  Saxa) 
stundum  þátt  í  þeim  viðskiftum  (977  og  oftar),  og  stundum 
Áustmenn,  svo  sem  Goðröðr  Haraldsson  úr  Suðureyjum  (979, 
982,  986),  er  virðist  hafa  sætt  lagi  til  að  færa  sér  í  nyt 
innanlands-óeirðir  Breta.  Dana  er  h'ka  getið  við  þessa  styrj- 
öid  (984  og  síðar),  og  einu  sinni  beint  tekið  fram,  að  Goðröðr 
hafi  haft  þá  með  sér  (986 — 87).  Hefir  þá  um  mörg  ár  eigi 
Hnt  manndrápum,  svikum  og  grimdarverkum  á  Vestur-Bret- 
landii).  Nú  er  líka  farið  að  geta  um  árásir  víkinga  á  Eng- 
land,  og  segja  enskar  árbækur  frá  því,  að  danskir  víkingar 
(á  7  skipum)  hafi  tekið  (árið  980)  Southampton  við  vog 
þann,  er  gengur  úr  sundinu  fyrir  norðan  eyna  Wight.  Skömmu 
síðar  herjuðu  þeir  á  Þanet,  en  víkingar,  sem  komu  að  norðan 
(og  Florentius  kallar  Norðmenn)  ræntu  Chester  (við  írlandshaf)^) 
Síðan  virðast  víkingar  þeir,  er  eytt  höfðu  Southampton,  hafa 
haldið  til  Kornbretalands  eða  Cornwall  (981),  og  ári  síðar 
(982)  er  getið  um  3  víkingaskip  þar  í  grend  (við  Portland). 
Árin  986  og  987  virðist  írlandshaf  vera  fult  af  víkingaskipum, 
er  taka  þar  strandhögg.  Irsk  rit  geta  þess,  að  Danir  (á  3 
skipum)  hafi  þá  herjað  á  Dairíadaströnd  vestan  á  Skotlandi, 
en  Skotum  tókst  að  einangra  þá  frá  skipunum  og  voru  margir 
þeirra  hengdir^).  Á  jólanótt  986  ræntu  Danir  eyna  helgu 
(Jona)  og  drápu  ábótann  og  15  elztu  munkana,  en  árið  eftir 
hefndist  þeim  fyrir  þetta,  því  að  þá  voru  360  þeirra  drepnir. 
Um  sömu  mundir  (986  eða  987)  er  getið  um  árás  víkinga  á 
Mön  og  bardaga  þeirra  við  Goðröð  Haraldsson.  Til  er  helgi- 
saga  uni  skrín  Columba  hins  helga,  sem  sagt  er  að  víkingar 
hafi  kastað  í  sjó,  og  hafi  það  borist  til  Irlands.  Fyrirliði 
þeirra  víkinga  er  talinn  sonur  Danakonungs*),    og  er  sagt  að 


1)  Norm.  III.  218—221.  2)  Verið  getur  að  þeir  tveir  synir 
Eiriks  blóðöxar  og  Gunnhildar,  sem  lifðu  lengst  (Ragnfröðr  og  Goð- 
röðr),  hafi  verið  á  þessum  slóðum  i  vikingu,  og  ef  til  vill  koraist  suð- 
ur  til  Spánar,  eins  og  sagt  er  um  föður  þeirra  (h.  a.  fr.  224.  bls.  n. 
8).  984  er  getið  um  vikinga  við  Spán  (A.  Fabr.  85.  bls.),  og  Goðröðr 
hefir  verið  i  vesturvikingu  fram  að  árinu  999  (h.  a.  fr.  220,  bls).  3) 
Norm.    III.    221—22.        4)     Sagan    kallar    hann  „Manderus"  („mannr" 


255 

hann  hafi  herjað  bæði  um  Norður-Wales  og  í  Jona,  svo  að 
líklegt  er,  að  sagan  stafi  frá  hernaði  danskra  víkinga  í  Irlands- 
hafi  um  þessar  mundir,  enda  höfum  vér  sögur  af  því,  að 
Sveinn  tjúguskegg,  sonur  Haralds  Danakonungs,  hafi  verið 
nokkur  sumur  í  hernaði  fyrir  vestan  haf,  áður  en  hann  tók 
ríki  í  Danmörku  (um  986),  en  flest  lýtur  að  því,  að  það  hafi 
verið  nokkru  áður  en  nú  er  komið  sögunni  (um  977—80), 
því  að  Þorvaldr  Koðránsson  Islendingur,  er  var  með  honum 
í  hernaði  á  Bretlandi,  hefir  að  öllum  h'kindum  komið  til  Is- 
lands  árið  981  með  Friðreki  biskupi^),  og  má  hugsa  sér,  að 
Sveinn  hafi  verið  í  för  með  Goðröði  konungi  í  Mön,  er  hann 
fór  tii  Bretlands  978 — 79,  með  því  að  víst  er,  að  Danir  voru 
síðar  (um  987)  með  honum  á  herferð  til  Bretlands,  en  hvernig 
sem  það  hefir  verið,  þá  kemur  íslenzka  arfsögnin  um  hernað 
Sveins  á  Bretlandi  saman  við  útlendar  frásagnir  um  her- 
ferðir  Dana  tii  Bretlands  á  þessum  dögum.  Árbækur  Breta 
geta  um  komu  danskra  víkinga  til  Severn-mynnis  á  Eng- 
landi  og  hernað  þeirra  á  ýmsum  stöðum  í  Cornwall,  Englandi 
og  einkum  Vestur-Bretlandi  árin  987—89,  og  var  þeim  loks 
greiddur  nefskattur  eða  lausnargjald  fyrir  hvern  bandingja. 
Það  sést  líka  á  enskum  árbókum,  að  þeir  hafa  herjað  sunnan 
við  Bristólflóa,  en  farið  þar  halloka  fyrir  Englum^)  og  látið 
England  síðan  í  friði  um  stund.  Það  má  telja  sennilegt,  að 
þorri  þessara  víkinga  hafi  verið  Danir,  því  að  árbækur  Breta 
kalla  þá  dökka  eða  svarta  heiðingja,  en  árbækur  Íra  kalla 
þá  Dani,  og  virðast  jafnvel  gjöra  greinarmun  á  þeim  og 
Austmönnum,  eða  útlendingum  (Gaill)  þeim,  er  búsettir  voru 
á  íriandi*).     Hins  vegar  er  ekkert  á  móti  því  að  víkingar  frá 


=  sveinn  ?),  og  hlýlur  það  að  stafa  af  misskilningi.  Má  og  vera,  að 
hún  hafi  eignað  athafnir  danskra  vikinga  konungssyni  trá  Ðanmörku, 
er  var  í  vesturvíkingu  nálægt  þessura  tima.  1)  Bisk.  I.  36—38,  ísl. 
Ann.  981,  sbr.  Safn  I.  497.  2)  Norm.  III.  2J2— 23.  3)  Að  vísu 
er  það  alt  ýkt  og  óáreiðanlegt,  sem  stendur  um  ríki  „Pálnatóka"  á 
Bretlandi  í  Jómsvik.  16.— 23.  k.  (Fms.  XI.  50)  en  þó  virðist  einhver 
fótur  vera  fyrir  þvi,  að  danskir  víkingar  af  Pálnis-ætt  hafi  eignast  óðul 
é  Bretlandi  eða  vestanverðu  Englandi,  þvi  að  á  þeim  slóðum  kemur 
siðan  fram  danskur  höfðingi,  Pálnir  (Pallig  eða  Palnig)  að  nafni  (1001) 
kvæntur  Gunnhildi  Haraldsdóttur,  systur  Sveins  konungs,  og  eftir  það 


öbrum  löndum  (svo  sem  Orkneyjum)  haíi  verið  meðal  þeírra, 
enda  vísa  sögur  vorar  til  þess,  að  svo  hafi  verið.  Þess  er 
áður  getið  (h.  a.  fr.  223  bls.),  að  Eyrb.  (29.  k.)  segir  frá  því, 
að  Sigurðr  Hlöðversson  digri,  jarl  í  Orkneyjum  (um  980— 
1014)  hafi  herjað  „til  Suðreyja  og  alt  vestr  í  Mön"  og  lagt 
„gjald  á  Manarbygðdina",  en  mikinn  hlut  af  þeim  skatti  fekk 
siðan  Þóroddr  skattkaupandi  fyrir  iiðveizlu  við  skattheimtu- 
menn  jarls  (um  982).  Bendir  sagan  til  þess,  að  jarl  hafi 
herjað  bæði  á  írland  og  Suðureyjar  í  ferð  þessari.  Af  Njálu 
má  ráða,  að  ófriður  hafi  verið  eftir  þetta  milli  Orkneyinga  og 
Goðröðar  Manarkonungs,  því  að  sagan  segir  trá  viðureign 
hans  við  Njálssonu  og  Kára,  er  fara  í  hernað  frá  Orkneyjum, 
og  bíður  hann  tvívegis  lægra  hlut  fyrir  þeim.  Það  mun  vera 
áreiðanlegt,  er  írskar  árbækur  herma,  að  Goðröðr  hafi  fallið 
árið  989  á  Dalríadaströndi);  hafa  því  Njálssynir  og  Kári  barist 
við  hann  í  síðasta  lagi  á  þessu  ári,  en  í  fyrra  skiftið  svo 
sem  tveimur  árum  fyr  (987)^),  en  það  er  einmitt  árið,  sem 
írskar  árbækur  segja,  að  hann  hafi  barist  við  víkinga,  sem 
vel  hafa  getað  verið  frá  Orkneyjum,  þótt  þeir  sé  taldir  danskir, 
með  því  að  flestir  víkingar  í  írlandshafi  á  þeim  árum  munu 
hafa  verið  frá  Danmörku.  Síðar  getur  Njála  um  Gilla  jarl  í 
Suðureyjum,  sem  var  vinur  Sigurðar  Orkneyjajarls  og  gekk 
að  eiga  systur  hans.  Kári  Sölmundarson  færir  Sigurði  jarli 
skatt  frá  honum,  en  Sigurðr  sendir  hann  síðan  með  skattinn 
til  Hákonar  jarls  í  Noregi,  og  virðist  því  hafa  viðurkent  yfirráð 
æðsta  höfðingja  Noregs,  að  minsta  kosti  yfir  Suðureyjum, 
enda  hafði  Hákon  jarl  fyr  látið  heimta  skatt  þaðan,  svo  sem 
áður  var  tekið  fram.  Svo  er  sagt,  að  Njálssynir  og  Kári 
hafi  eftir  Noregsíörina  rekið  hernað  frá  Orkneyjum  „suðr  um 
Öngulseyjar  og  allar  Suðreyjar  .  .  .  til  Satíris  (Kentyre,  Cantire) 
.  .  .  Bretlands  .  .  .  ok  Manar"^),  og  hafi  þá  fallið  fyrir  þeim 


(um  1046—60),  er  getið  danskra  höfðingja  í  sveitunum  við  Severu,  sem 
bera  œttgeng  nöfn  þeirra  frœnda  (Tóki  og  Áki  sonur  hans,  Vagn  og 
Özurr).  Sbr.  Norm.  III.  224—228.  1)  Norm.  III.  214.  2)  Munn- 
mælin  hata  að  visu  getað  bendlað  Njálssomi  við  herferðir  Kára  (og 
jarls?)  áður  en  þeir  komu  til  Orkneyja  (989?).  3)  Nj.  89.  k.  Eftir 
timataH  Guðbrands  Vigfússonar  (Safn.  I.  418-19,  497)  hefir  þelta  ekki 
verið  fyr  en  993,  en  þá  hafa  þeir  Kári  eigi  getað  átt  vopnaviðskifti  við 


spnur  Goðröðar  konungs  í  Mön,  er  „Dungall"  er  nefnduri). 
„Þaðan  héldu  þeir  norðr  til  Kolu  (Goll)  ok  fundu  Jjar  Gilla  jarl, 
ok  tók  hann  við  þeim  vel".  Það  virðist  því  auðsætt,  að 
fjandskapur  haíi  verið  milli  Sigurðar  Orkneyjajarls  og  Goðröðar 
Manarkonungs,  og  hafi  þeir  deilt  um  ríki  í  Suðureyjum,  en  aftur 
hafi  samband  verið  milli  þeirra  jarlanna  Sigurðar  og  Gilla 
og  Hákonar  ríka  í  Noregi.  Eftir  fall  Goðröðar  konungs  mun 
Rögnvaldr  sonur  hans  hafa  tekið  konungdóm  í  Mön,  og  er 
getið  um  lát  hans  í  írskum  árbókum  1004,  þar  sem  hann  er 
kallaður  Eyjakonungur.  Eftir  hann  er  óljóst  um  höfðingja 
Suðureyja  um  hríð,  en  öll  líkindi  benda  til,  að  þeirrar  ættar 
hafi  verið  Ólafr  Lögmannsson  Goðröðarsonar,  sem  getið  er 
við  Brjánsbardaga.  Þess  var  áður  getið  (h.  a.  fr.  210)  að 
Suðreyingar  veittu  lið  Austmönnum  á  Irlandi  í  viðureign  þeirra 
við  Maelsechlainn  Írakonung  (um  980),  en  nánari  atvík  að 
því  eru  ókunn.  Um  það  leyti  virðist  Sigurðr  digri  Hlöðvers- 
son  hafa  tekið  jarldóm  í  Orkneyjum  og  skömmu  síðar  herjað 
til  Suðreyja  (og  Manar)  sem  nú  var  sagt.  Hann  hefir  ráðið 
fyrir  Katanesi  sem  forfeður  hans,  og  segir  svo  frá  honum: 
„Sigurðr  varð  rikr  jarl  ok  viðlendr,  hann  hélt  með  valdi  Kata- 
nes  fyrir  Skotum,  ok  hafði  hvert  sumar  her  úti ;  hann  herjaði 
í  Suðreyjar,  á  Skotland  ok  Irland.  Þat  var  á  einu  sumri,  at 
jarl  sá,  er  Finnleikr  hét,  kom  ofan  af  Skotlandi  með  óílýj- 
anda  her.  Finnleikr  haslaði  Sigurði  jarli  völl  á  Skíðamýri 
á  Katanesi,  ok  ánefndi  dag  til  orrustu".  Þá  gaf  Sigurðr  jarl 
til  liðs  sér  bændum  í  eyjunum  upp  óðul  sín  öll,  er  Torf-Einarr 
hafði  eignast,  fór  siðan  til  bardaga  við  Finnleik  og  vann  sigur^) 
Eftir  það  virðist  hann  hafa  lagt  undir  sig  lönd  þau  á  Skot- 
landi,  er  Njála  segir  að  hann  hafi  átt  (auk  Kataness),  er 
Njálssynir  komu  til  hans  („Ross  ok  Mýræfi,  syðri  Lönd  ok 
Dali"),  en  nærri  má  geta,  að  Skotar  hafi  reynt  að  vinna  þau 
aftur.  Það  er  getið  um  lát  Finnleiks  jarls  í  írskum  árbókum 
árið  1020,  er  hann  þar  kallaður  Findlaec  mac  Ruaidhri,  og  nefna 
Tighernacs  árbækur  hann  „mormaer  Moreb"  (o:  jarl  í  Mýræfi), 

Goðröð  konung,  er  féll  989,  heldur  við  sonu  hans,  og  gat  það  að  vísu 
farið  milli  mála  i  sögusögninni.  1)  Þetta  gæti  verið  sama  nafn  og 
Dubhgall,  sem  irskar  frásagnir  um  Brjánsbardaga  virðast  tengja  við 
ætt  Eyjakonunga  (Norm.  III.  160—61  sbr.  156).         2)     Fms.  I.  199—200). 

17 


en  Ulster-árbækur  (Ann.  Ult.)  „ri  Alban"  (o:  konnng  Skotlands), 
sem  bendir  til  þess,  að  hann  haíi  talið  sig  sjálfstæðan  höfðingja. 
Bróðursonur  hans  Malcolm  (Mælkolm  mac  Mælbrigda)  tók  völd 
eftir  hann  og  er  hka  talinn  „konungur  Skotlands"  („ri  Alban")  í 
írskum  árbókum  (f  1029).  Við  hann  er  sjálfsagt  átt  í  Njálu  (83. 
k.),  þar  sem  talað  er  um  frændur  „Melkólfs  Skotakonungs",  er 
falla  fyrir  Kára  og  Njálssonum,  og  síðar  sagt  (í  86.  k.)  að  „Melk- 
ólfr  Skotakonungr"  haíi  dregið  lið  saman  í  Dungalsbæ  (Duncans- 
by?),  en  hklegast  er,  að  hann  komi  þar  of  snemma  til  sögunnar 
í  stað  föður  síns  (Mælbrigda)  eða  föðurbróður  (Finnleiks)^).  I 
Njálu  (86.  k.)  er  greinileg  frásögn  um  það,  er  Skotar  reyndu  að 
vinna  lönd  af  Sigurði  jarli,  og  tveir  höfðingjar  þeirra,  Hundi  jarl 
og  Melsnati  jarl,  tóku  af  h'fi  Hávarð  í  Þrasvík,  mág  Sigurðar,  en 
Sigurðr  fór  með  her  á  hendur  þeim,  barðist  við  þá  nærri  Dungals- 
nípu,  og  fekk  sigur,  með  því  að  Melsnati  féll,  en  Hundi  flýði. 
Samt  sem  áður  leizt  Sigurði  ekki  ráð  að  berjast  við  „Melkólf 
Skotakonung"  eða  með  öðrum  orðum  höfðingjann  frá  Mýræfi,  og 
er  eigi  sagt  frá  því,  hver  viðskifti  þeirra  urðu  eftir  það,  fyr 
en  Sigurðr  sættist  við  Malcolm  og  fekk  dóttur  hans  (eða 
systur?),  og  hefir  hann  þá  líklega  fengið  með  henni  Katanes 
og  Suðrland  til  fullra  forráða,  því  að  þau  lönd  er  sagt  að 
Skotakonungur  hafi  síðar  gefið  Þorfinni,  syni  Sigurðar  jarls 
og  dóttur  sinnar^).  Þá  er  Olafr  Tryggvason  sigldi  frá  Bret- 
landseyjum  til  Noregs  (995),  kom  hann  Sigurði  jarli  á  óvart, 
er  hann  ætlaði  einskipa  yfir  á  Katanes,  og  má  af  því  ráða, 
að  Katanes  hafi  þá  verið  hans  land,  en  eigi  í  höndum  óvina 
hans^).  Olafr  þröngvaði  jarli  til  að  láta  skírast  og  gjörast 
sinn  maður,  og  seldi  jarl  honum  í  gíslingu  einn  sona  sinna, 
sem  nefndur  er  „Hundi  eða  Hvelpr"*)     En  eftir  að  sá  sveinn 

1)  Bróðursynir  Finnleiks  urðu  banamenn  hans,  en  annars  eru 
viðskifti  þeirra  ókunn,  enda  er  saga  Skota  i  rayrkvasta  lagi  um  alda- 
mótin  1000,  eftir  að  Piktakronika  þrýtur.  Bardaginn  á  Skíðamýri 
virðist  hafa  verið  fyrir  990,  en  það  ár  setur  G.  V.  bardagann  við 
Hunda  og  Melsnata.  Nokkru  fyrir  1000  virðist  Sigurðr  hafa  mægst 
við  „Melkólf  Skotakonung".  2)  Hkr.  ÓI.  s.  h.  99.  k.  3)  Hkr. 
Ól.  s.  Tr.  52.  k.,  Fms.  I.  200.  4)  Tvímælin  um  nafnið  benda  til 
þess,  að  það  sé  þýðing  á  útlendu  nafni,  svo  sem  Cuilen,  er  finst  í 
Eenneths-œttinni  og  táknar  hund  eða  hvelp  (^CanicuIus"  i  hinni  latn- 
eska  Piktakroniku).      Má    vera,    að    móðir    sveinsins    hafi    verið  dóttir 


m 

áó,  veitti  Sigurðr  jarl  Olafi  konungi  enga  lýðskyldu,  og  mægðist 
þá  við  „Melkóim  Skotakonung".  Um  þær  mundir  mnnu  hafa 
verið  deilur  um  ríkiserfðir  með  Suður-Skotum  eftir  iát  Kenneths 
(III.,  árið  995)  og  þar  til  er  Malcolm  (II.)  Kennethsson  komst 
til  valda  (1004  e.  1005),  og  er  eigi  óh'klegt,  að  höfðingjarnir 
frá  Mýræfi  (Finnleikr  og  bróðursynir  hans)  hafi  notað  þær  til 
að  gjörast  óháðir  konungunum  af  Kenneths-ættinni.  Nokkur 
deili  sjást  til  þess,  að  samband  og  tengdir  hafi  verið  milli 
jarlanna  í  Orkneyjum  og  Mýræfi  og  einnar  kvíslar  af  Kenn- 
eths-ættinni,  er  seinast  varð  að  lúta  í  lægra  haldi  og  sleppa 
konungdómi  á  Skotlandi.  Macbeth  Finnleiksson,  er  siðar  varð 
konungur  Skota  (1040—57),  var  kvæntur  dóttur  Boede,  sonar 
Kenneths  (IV.)  Skotakonungs  (997 — 1004?),  sem  er  nefnd 
Gruoch  (Gruach)i).  Virðist  það  vera  sama  nafn  og  Gróa,  en 
svo  hét  dóttir  Þorsteins  rauðs,  ættmóðir  Sigurðar  jarls  digra, 
og  má  ætla,  að  kona  Macbeths  hafi  verið  frændkona  Orkn- 
eyjajarla,  og  nafnið  komið  frá  Gróu  Þórsteinsdóttur^),  enda 
virðast  þeir  hafa  verið  vinir  og  bandamenn:  Macbeth  og 
Þorfinnr  jarl  Sigurðarson,  en  að  vísu  hefir  Macbeth  lika  verið 
einn  af  móðurfrændum  Þorfinns  jarls.  Hvernig  sem  viðskiftum 
þessara  höfðingja  Orkneyinga  og  Norður-Skota  eða  sambandi 
þeirra  við  Kenneths-ættina  hefir  annars  verið  háttað,  þá  hefir 
Sigurðr  jarl  digri  líklega  sætt  færi  til  að  gjöra  félag  við  þá 
höfðingja  á  Skotlandi,  er  hann  sá  sér  bezt  henta  eftir  atvikum 
til  at  eíla  ríki  sitt,  og  má  vera,  að  hann  hafi  eignast 
meira  ríki  i  Suðreyjum  en  áður  eftir  fráfall  Rögnvalds  Goð- 
röðarsonar  Eyjakonungs  (1004)^),  og  sé  þeim  atburðum  slengt 
saman  við  hina  síðustu  herför  hans  (til  Irlands),  er  hann  féll 
í  Brjánsorustu,  þar  sem  Snorri  setur  þá  för  „fimm  vetrum 
eða  fjórum  eftir  fall  Olafs  Tryggvasonar".  Sigurðr  jarl  virðist 
bæði  hafa  verið  mikill  hermaður  og  stjórnkænn  höfðingi,  sem 


Cuilens  Skotakonungs  (967 — 71),  en  systir  Konstantíns  IV.,  er  var 
litla  hríð  konungur  (993 — 97)  á  undan  þeim  feðgum  Kenneth  (IV.)  og 
Grig  (II),  er  virðast  hafa  verið  samkonungar,  en  Kenneth  sá  var  sonur 
Dubhs  (Svarts)  konungs  (9B2 — 67)  og  bróðursonur  Kenneths  III.  1) 
Skene:  Chronicles  CXLVII.  2)  Munch:  Norskt  Maanedskrift  III. 
128,  3)  eða  1005  (Ulster-ann.,  Skene:  366.  bls.  Sama  ár  er  þar 
getið  ura  fall  Kenneths  (IV.)  Dubhs-sonar,  Skotakonungs). 

17* 


kunnað  hefir  að  haga  seglum  eftir  vindi  og  grípa  hentug 
tækifæri  til  að  auka  völd  sín  og  metorð,  enda  heíir  hann 
verið  mjög  ágjarn  til  fjár  og  landa,  og  því  látið  leiðast  til  að 
taka  þátt  í  hinn  mikla  sambandi  Austmanna  fyrir  vestan  haf 
gegn  Brjáni  írakonungi. 

Eftir  að  vikingar  höfðu  beðið  ósigur  fyrir  Englum  (er  þeir 
herjuðu  á  Watchet)  fyrir  sunnan  Bristolflóa  (árið  988),  var  þrigg- 
ja  ára  hlé  á  herferðum  til  Englands,  og  víkur  nú  sögunni  vestur 
til  írlands.  Þar  hafði  Maelsechlainn  unnið  mikinn  sigur  á  Aust- 
mönnum  árið  980,  sem  fyr  var  ritað,  og  var  hann  upp  frá  því 
voldugastur  höfðingi  norðan  (og  austan)  á  Írlandi,  eins  og  Brjánn 
sunnan  (og  vestan).  Maelsechlainn  var  talinn  yfirkonungur  Ir- 
lands  og  hafði  aðsetur  í  Tara  norður  frá  Dyflinni.  Hann  mun 
hafa  styrkt  til  valda  í  Dyflinni  Gluniarainn  (Gluniarn  o:  Járnkné) 
Ólafsson,  hálfbróður  sinn  sammæðra^),  en  gengið  sjálfur  að  eiga 
Kormlöðu,  er  Ólafr  kváran  hafði  átt.  Þess  er  Uka  getið  í  árbók- 
um  Ira,  að  þeir  Maelschainn  og  Gluniarainn  hafi  árið  983  far- 
ið  með  her  á  hendur  þeim  Domhnall  Claen,  konungi  í  Lein- 
ster  og  Ivari  konungi  í  Veðrafirði  (Waterford),  sem  herjað 
hafði  á  Ira  (í  Kildare)  árið  áður,  fengu  þeir  bræður  sigur  og 
féllu  margir  af  þeim  Ivari,  þar  á  meðal  sonur  tvars,  sem 
nefndur  er  Gillapatraigh.  Nú  höfðu  Austmenn  í  Veðrafirði 
hallast  undir  Brján,  og  er  liklegt,  að  hann  hafi  talið  þá  til 
ríkis  síns,  og  mislíkað  tiltektir  Maelsechlainns,  enda  hafði  Mael- 
sechlainn  reitt  allan  ættbálk  hans  til  reiði,  er  hann  kom  þar 
á  herferð  árið  982,  og  lét  fella  tré  mikið  á  grænum  velli, 
þar  sem  Dalcassíar  voru  vanir  að  taka  sér  konunga,  og  töldu 
fornhelgan  minningarstað.  Brjánn  tók  nú  nú  að  færa  út 
riki  sitt  og  lagði  fyrst  undir  sig  Ossory;  síðan  urðu  konung- 
arnir  í  Leinster  að  ganga  á  hönd  honum,  og  réð  hann  þá 
fyrir  öllum  suðurhelmingi  írlands  (Leth  Mogha).  Eftir  það 
fékk  Brjánn  skip  frá   Austmönnum  í  Veðrafirði  og  hélt  þeim 

1)  Geta  má  nœrri,  að  hann  hafi  jat'nfranit  étt  eitlhvert  norrænt 
nafn,  og  vel  má  vera,  að  Austmenn  í  Dyflinní  hafi  líka  gefið  Maelse- 
chlainn  bróður  hans  (eitthvert)  norrœnt  heili,  eða  viðurnefni,  er  tákn- 
aði  ófrið  þann  og  ótta,  er  af  honum  stóð  (sbr.  „Úlfr  hrœða,  bróðir 
Brjáns"  i  Nj.  og  máltœkið:  „fangs  er  ván  at  frekum  úlfii"  Sig  Fáfn. 
II.  13.  og  „þar  er  mér  úlfs  ván,  er  ek  eyru  sé". 


261 

upp  í  vötn  þau,  er  Shannon  rennur  úr,  og  herjaði  þaðan 
bæði  norður  og  austur  (í  lönd  Maelsechlainns)  og  vestur  í 
Kunnáktir  (Connaught,  árið  988).  Nú  var  þess  eigi  langt 
að  biða,  að  vináttunni  væri  lokið  miili  Maelsechiainns  og 
Dyflinnarmanna.  Settist  hann  um  borgina  árið  989,  og  þröngv- 
aði  loks  borgarmönnum  til  að  gjalda  sér  ákveðinn  skatt^). 
Sama  ár  var  Gluniarn  konungur  veginn  af  þræli  sínum  drukn- 
um,  er  Kolbeinn  (Colbain)  er  nefndur.  Um  þessar  mundir  er 
stöku  sinnum  getið  um  hernað  Dana  á  írlandi  norðan  og 
austan,  og  munu  það  vera  sömu  víkingar  og  herjað  höfðu  á 
austurströndum  írlandshafs,  sem  fyr  var  sagt.  Árið  990  virð- 
ast  Danir  jafnvel  hafa  rekið  hernað  langt  upp  í  land  ásamt 
Leinsterbúum  og  Dyflinnarmönnum^).  Það  var  ekki  nema 
eðiilegt,  þótt  Austmenn  í  Dyflinni  hölluðust  nú  til  móts  við 
Brján,  og  leituðu  liðs  hjá  honum  gegn  Maelsechlainn,  en  þó 
virðast  þeir  eigi  hafa  orðið  á  eitt  sáttir  um  þetta,  og  verða 
þar  tíð  höfðingjaskifti  um  þessar  mundir.  Arið  993  er  getið 
um  hernað  Austmanna  þar  nálægt,  sem  Maelsechlainn  réð 
fyrir,  og  skömmu  eftir  það  er  Ivarr  rekinn  frá  Dyflinni.  Má 
ætla,  að  hann  sé  sami  maður  og  Ivarr  frá  Veðrafirði,  og 
hafi  Brjánn  stutt  hann  til  ríkis  gegn  sonum  Olafs  kvár- 
ans,  sem  munu  hafa  staðið  nær  Maelsechlainn,  með  því  að 
hann  var  (eða  hafði  verið)  kvæntur  ekkju  Ólafs  (Kormlöðu). 
Nokkuð  er  það,  að  Sigtryggr  Ólafsson  (og  Kormlaðar?)  vinnur 
ári  síðar  sigur  á  konungsefni  í  Leinster  (en  það  land  var 
lýðskylt  Brjáni),  en  verður  síðan  landflótta  (994).  Ári  síðar 
er  ívarr  kominn  aftur  til  Dyflinnar  og  fer  nú  herferð  norður 
í  ríki  Maelsechlainns,  en  Maelsechlainn  safnar  liði  á  móti, 
herjar  alt  suður  í  Munster  og  kemur  Brjáni  og  mönnum  hans 
á  flótta,  en  lekur  kjörgripi  frá  Dyflinnarmönnum  (hring  Þórs 
og  sverð  Karls).  Rögnvaldr  Ivarsson  biður  ósigur  fyrirLein- 
sterbúum,  og  ívarr  verður  enn  að  flýja  frá  Dyflinni^),  en  Sig- 

1)  Norm.  III.  143,  148.  2)  Norm.  III.  225.  3)  Norm.  III. 
148 — 49.  Eftir  þetta  er  (sama)  Ivars  getið  við  óeirðir  suður  í  Leinster 
(á  suðausturhorni  Irlands,  árin  996  —  98),  og  virðist  hann  þá  enn  ráða 
fyrir  Austmönnum  i  Veðrafirði  (Norm.  III.  153.  n.  3).  Síðar  er  getið 
Rögnvalds  ívarssonar  frá  Veðrafirði  (Munch,  N.  F.  H.  II.  171)  er  fellur 
fyrir  Sigtryggi  silkiskegg  1035,  og  verður  Margaðr  (Eachmargach)  son- 


tryggr  sezt  þar  að  völdum  (995),  og  tierja  þá  Dyflinnarmenn 
skömmu  síðar  norður  í  land  (til  Clonard  og  Kells),  svo  það 
er  eins  og  Sigtryggr  hafi  snúist  gegn  Maelseciilainn  eftir  að 
hann  var  kominn  til  valda,  enda  má  vera,  að  móðir  hans 
(Kormlöð)  hafi  þá  verið  skilin  við  Maelsechlainn  og  gift  Brjáni^), 
en  hvernig  sem  það  hefir  verið,  þá  tók  Maelsechlainn  að 
standa  stuggur  af  ríki  Brjáns,  og  mæltu  þeir  sér  nú  mót  ná- 
lægt  landamærum  ríkja  sinna  og  urðu  ásáttir  um  það,  að 
Brjánn  skyldi  taka  við  öUum  þeim  gislum,  er  seldir  höfðu 
verið  Maelsechlainn  frá  Austmönnum  og  írskum  ættbálkum  í 
Leinster  og  Munster,  Galway  og  Connaught,  og  með  þeim 
kostum  fekst  Brjánn  til  að  viðurkenna  yfirráð  Maelsechainns 
yfir  Leth  Cuinn,  eða  norðurhelmingi  írlands.  —  Nú  tóku 
Leinsterbúar  að  gjörast  Brjáni  óhlýðnir,  og  létu  ófriðlega. 
Fór  hann  þá  með  her  á  hendur  þeim  og  Austmönnum  í 
Dyflinni,  sem  hann  mun  h'ka  hafa  grunað  um  græsku,  enda 
höfðu  þeir  gjört  óspektir  í  Kildare,  og  Sigtryggr  konungur  í 
Dyflinni  verið  í  för  með  Maelmordha,  konungi  í  Leinster  (móður- 
bróður  sínum).  Leinsterbúar  komu  nú  skuldaliði  sínu  og  búfé 
þangað,  er  þeim  þótti  þvi  óhætt,  en  fóru  með  Austmönnum 
móti  Brjáni,  og  varð  fundur  þeirra  við  Glenmama  (suður  frá 
Dyflinni).  Þar  stóð  mikil  og  merk  orusta  og  fekk  Brjánn 
ágætan  sigur,  en  mannfall  varð  mikið  af  hvorumtveggja,  og 
þó  miklu  meira  af  Austmönnum  og  Leinsterbúum.  Féll  þar 
meðal  annara  Haraldr  Olafsson,  sem  talinn  er  konungsefni 
Austmanna  og  hefir  ef  til  viU  verið  albróðir  Sigtryggs,  og 
4000  af  einvalahði  Austmanna  (9982).  Síðan  hélt  Brjánn  til 
Dyflinnar,  vann  borgina  og  tók  þar  afarmikið  herfang,  í  gufli, 
silfri,  eirblendingi,  gimsteinum,  drykkjarhornum  og  litklæðum. 
Brjánn  kom  þangað  um  jól  og  dvaldi  þar  mánaðartíma  eða 
fram  á  árið  999,  og  lét  þar  fella  lund  Þórs,  sem  heiðingjar 
hafa  talið  helgan.     Sigtryggr    Oiafsson    varð  nú    að   flýja  úr 

ur  hans  eftirmaður  Sigtryggs  í  Dyflinni.  1)  P.  A.  Munch  (N.  F.  H. 
I.  2,  207).,  heldur,  að  Brjánn  haíi  kvænst  Korralöðu  eftir  að  hann  tók 
Dyflinni  árið  998.  2)  Tighernach  nefnir  líka  „son  Sigtryggs",  lik- 
lega  Sigtryggs  eldra  Ólafssonar,  sem  getið  er  í  herför  fyrir  970  (Norm. 
III.  145).  Annars  er  bágt  að  greina  sundur  þessa  samnefndu  Aust- 
mannakonunga  á  írlandi  (sbr.  P.  A.  Munch:    N.  F.  H.  I.  2.  203-205). 


263 

einum  sta^  í  annan  norður  til  Ulster,  en  Brjánn  bannaði  öU- 
um  að  skjóta  skjólshúsi  yfir  tiann,  og  vildu  höfðingjar  þar 
nyrðra  eigi  leyfa  honum  landsvist;  fór  hann  því  eftir  hálft 
missiri  á  fund  Brjáns  og  gekk  honum  á  hönd,  en  Brjánn 
setti  hann  aftur  til  valda  í  Dyflinni,  og  hefir  honum  sjálfsagt 
gengið  til  þess  stjórnkænska,  með  því  að  hann  ætlaði  sér  að 
ná  æðstu  völdum  á  írlandi  og  Sigtryggr  gat  veitt  honum  líð 
til  þess.  Hann  sættist  líka  við  Maelmordha  Leinsterkonung, 
sem  barist  hafði  móti  honum  við  Glenmama  og  verið  tekinn 
á  flótta  (í  tré  einu).  Lét  Brjánn  hann  setja  sér  gisla,  og 
gjörði  hann  að  aðalkonungi  í  Leinster^).  Að  svo  búnu  hélt 
Brjánn  til  Kinncora  (Kankaraborgar)  við  Shannon,  þar  sem 
hann  var  vanur  að  sitja,  en  brátt  tók  hann  að  safna  liði  um 
alt  ríki  sitt  og  frá  Austmönnum,  og  stefndi  hann  þeim  her 
til  Tara,  aðsetursstaðar  Maelsechlainns.  Austmenn  fóru  á 
undan  honum  með  riddaralið,  en  Maelsechlainn  veitti  þeim 
atlögu  og  vann  á  þeim  sigur,  og  er  sagt,  að  fáir  hafi  undan 
komist.  Brjánn  kom  nú  með  her  sinn  allan,  en  lagði  eigi 
lil  bardaga,  heldur  setti  herbúðir  nálægt  Tara  og  bauð  Maels- 
chlainn  að  selja  sér  gisla,  eða  eiga  við  sig  orustu  að  öðrum 
kosti.  Maelsechlainn^)  heimtaði  mánaðar-frest  til  að  spyrja 
ráða  höfðingja  sína,  og  veitti  Brjánn  honum  frestinn.  Þrír 
voru  rikastir  höfðingjar  í  Leth  Guinn,  veldi  Maelsechlainns; 
eru  þeir  nefndir  Aedh,  Eochadh  og  Gathal  (Kaðall),  hann  var 
konungur  í  Kunnáktum  (Gonnaught),  en  hinir  í  Ulster.  Mael- 
sechlainn  sendi  til  þeirra  og  lét  spyrja  þá,  hvort  þeir  vildi 
berjast  með  honum  við  Brján,  en  þeir  treystust  ekki  til  þess, 
eða  vildu    gjöra .  honum    afarkosti,  og  eru  þau  ummæli  höfð 

1)  Um  þessar  raundir  hefir  Brjánn  víst  verið  kvæntur  Kormlöðu 
systur  Maelmordhu  ogmóður  Sigtryggs,  en  varla  hefir  þeim  orðið  barna 
auðið,  og  mun  það  réttara,  sem  Nj.  segir  (154.  k.) :  „Ekki  var  Korm- 
löð  móðir  barna  Brjáns",  en  að  þeir  Dungaðr  og  Taktr  væri  synir 
hennar,  sem  stendur  í  Skírni  1915,  22,  34.  bls.).  2)     Óvíst  er,  hvað 

Auslmenn  hafa  nelnt  Maelsechlainn  (sbr.  Malachy  í  nafnaskrá  Skenes 
og  „Malesclodus"  1  Leges  Edv.  Conf.  35  c),  hafi  hann  ekki  verið  kall- 
aður  „Úlfr  hrœða"  (eða  „hreða").  „Melsnati"  í  Njálu  samsvarar  Maels- 
nechta(n),  en  svo  hét  sonur  Lulachs  Skotakonungs  (1057—68),  einn  af 
jarlsættinni  i  Mýræfi  (Moray),  er  kallaðist  konungur  og  dó  1185.  (Ulst- 
er-ann„  Skene:  Chron.  370). 


264 

eflir  einum  þeirra  (Aedh),  að  lið  hans  byggist  ekki  við  að 
sigra  Dalcassía,  sem  hefðu  ekki  hopað  á  hœl  fyrir  Norðmönn- 
um  né  fyrir  Dönum,  vöskustu  ])jóð  í  heimi^).  Maelsechlainn 
tók  því  þann  kost  með  ráði  helztu  manna  sinna,  að  fara  á 
fund  Brjáns  og  leita  sætta  við  hann,  þótt  eigi  væri  búið  að 
heita  honum  griðum.  Hann  hafði  að  eins  með  sér  litla  riddara- 
sveit  (240  manna),  er  hann  bauð  Brjáni  að  ganga  á  hönd 
honum  og  selja  honum  gisla.  Brjánn  tók  honum  vel  og 
kvaðst  enn  vilja  gefa  honum  eins  árs  frest,  og  heimta  eigi 
gisla  af  honum  að  sinni,  með  því  að  hann  hefði  gengið  griða- 
laust  á  vald  sitt.  Síðan  gaf  Brjánn  honum  jafn-marga  hesta 
og  menn  hans  voru,  og  sneri  Maelsechlainn  heim  að  svo 
búnu,  Brjánn  gat  eigi  haldið  lengra  norður  í  þetta  skifti  til 
að  leggja  landið  undir  sig,  með  því  að  vistir  hans  voru  á 
þrotum,  en  síðar  sendi  hann  skipalið  til  Ulsters  til  að  krefj- 
ast  gisla,  var  það  frá  Austmönnum  og  Sigtryggr  konungur  í 
Dyflinni  fyrir  því,  og  jafnframt  fór  lið  frá  Brjáni  i  sömu  er- 
indum  til  Kunnákta,  en  hann  hitti  konungana  frá  Ulster  við 
Dundalk,  og  veitti  þeim  árs  frest  til  umhugsunar  með  því 
skilyrði,  að  þeir  léti  í  friði  bæði  Maelgchlainn  og  bandamenn 
Brjáns  í  Kunnáktum.  Árið  eftir  (1002)  bauð  Brjánn  út  liði 
úr  öllum  þeim  hlutum  írlands,  er  honum  lutu.  Var  honum 
þá  ekkert  viðnám  veitt  norður  í  landi,  heldur  seldu  Ulster- 
búar  honum  gisla,  enda  voru  þar  óeirðir  innanlands  og  féllu 
rnargir  í  þeim  ófriði,  þar  á  meðal  konnngarnir  Aedh  og  Eoc- 
hadh.  Þess  er  getið,  að  Brjánn  haíi  á  ferð  sinni  um  ríki 
Maelsechlainns  komið  til  Armagh,  einhvers  mesta  helgistaðar 
á  írlandi,  er  Austmenn  höfðu  oft  rænt,  og  lagt  þar  sem  gjöf 
20  aura  gulls  á  altari  dómkirkjunnar^).  Hélt  hann  siðar  til 
Ulsters  og  hafði  heim  með  sér  gisla  þaðan  og  úr  öllum  norð- 
urhluta  Irlands,  nema  frá  Cinel  ConaiII  (Donegal)  á  norðvest- 
urhorninu.      Nú  mátti  heita,    að  yfirráð  hans  væri  viðurkend 

1)  Þetta  virðist  benda  á  það,  að  Danir  hafi  verið  meðal  Hlym- 
reksbúa,  er  Brjánn  átli  fyrst  ófrið  við  (h,  a.  fr.  174,  183-84).  2) 
Skyldi  ekki  geta  vcríð  sprotlin  af  þessu  sú  missögn  i  Njáhi,  að  Brjánn 
hafi  „gengið  suðr"  o :  farið  pilagrírasför  til  Róms,  eins  og  ýmsir  þjóð- 
höfðingjar  gjörðu  nokkru  síðar  (svo  sem  Knútr  riki,  Sigtryggr  silkiskegg, 
Macbeth  Skotakonungur  og  Þorfinnr  Orkneyjajarl). 


265 

um  alt  Irland  og  mintist  hann  þá  hinnar  frægu  ferðar  Mýr- 
kjartans  „í  skinnfeldi",  er  fyr  var  getið,  og  áselti  sér  að  hefja 
svipaða  yíirreið  um  öll  þau  fylki,  er  hann  hafði  lagt  undir 
sig.  Hélt  hann  fyrst  norður  eftir  Kunnáktum  til  Sligo  og 
hafði  hafið  á  vinstri  hönd,  fór  þaðan  til  Moy  (í  Donegal)  og 
þaðan  til  Tyrone,  Down  og  Kells.  Síðan  gaf  Brjánn  liði 
sínu  heimfararleyfi,  og  er  haft  eftir  írskum  árbókum,  að  Aust- 
menn  hafi  farið  sjóleiðis  til  Dýílinnar,  Veðrafjarðar  og  Hlym- 
reks  (1005).  Réð  Sigtryggr  lengi  síðan  fyrir  Dyflinni,  og 
kalla  sögurnar  hann  „silkiskegg".  Það  mátti  heita  eins  dæmi, 
að  Irakonungur  legði  lönd  undir  sig  utan  Irlands^),  en  Brjánn 
vildi  líka  vinna  sér  það  til  frægðar.  Hann  safnaði  nú  skipa- 
liði,  aðallega  frá  Austmönnum  í  Dyflinni  og  Veðrafirði,  en 
nokkru  Hka  frá  tveimur  írskum  ættbálkum  á  suðurströndinni 
eða*  Austmönnum  þeim,  er  heima  áttu  meðal  þeirra,  og  yfir- 
leitt  frá  flestum  á  Irlandi,  er  til  sjómensku  kunnu.  Þeir 
héldu  austur  yfir  Irlandshaf  og  tóku  gjöld  af  Englum  (Söx- 
um),  Bretum  og  Skotum,  sem  urðu  að  selja  þeim  gisla. 
Brjánn  skifti  herfanginu  á  þá  leið,  að  Sigtryggr  konungur  í 
Dyflinni  fékk  þriðjung,  herinn  frá  Leinster  og  Munster  ann- 
an  þriðjung,  og  loks  gaf  hann  einn  þriðjung  til  Hstamanna 
og  vísindamanna  og  allra,  sem  helzt  þurftu  þess  við.  Irsk 
munnmæli  segja  svo  frá  Brjáni,  að  hann  hafi  verndað  öU 
friðsamleg  störf,  heft  og  drepið  þjófa  og  ránsmenn  og  hald- 
ið  vikingum  í  skefjum,  svo  að  sérhver  friðsamur  ferðamaður 
hafi  mátt  óhultur  vera.  Hefir  þessi  friðaröld  líklega  helzt 
verið  á  þeim  árum,  er  Brjánn  var  yfirkonungur  írlands,  en 
annars  er  bágt  að  finna  henni  stað  innan  um  óeirðir  þær 
sem  árbækurnar  skýra  sífelt  frá.  Svo  segir  í  „Landvörn  Ira", 
að  Brjánn  hafi  látið  reisa  víða  borgir  og  varnarvirki,  leggja 
þjóðvegi  og  gjöra  brýr,  enn  fremur  er  sagt,  að  honum  hafi 
verið  að  þakka  smíð  margra  kirkna  og  klukkuturna,  að  hann 
hafi  styrkt  lærða  menn  og  kennara  og  látið  kaupa  bækur  fyr- 
ir  sunnan  sæ,  af  því  að  víkingar  Austmanna  höfðu  brent  eða 
ónýtl  mestan  hluta  af  bókum  kirknanna. 

1)  Þó  geta  írskar  árbækur  (Ann.  Inisf'. :  Skene.  Chron.  169.  bls.) 
um  fráfall  Aedhs  Njálssonar  (Aodh  Oirdnidhe)  konungs  í  Tara  (o:  yíir- 
konungs  íra)  árið  819  ó  herferð  í  Skotlandi  (Alban). 


266 

Enn  þótt  Irar  hefði  mátt  una  vel  við  stjórn  Brjáns,  er 
þeir  sátu  í  friði  og  ríki  hans  stóð  með  styrk  miklum,  þá  var 
svo  margt  í  þjóðfélagsskipun  þeirra,  sem  dró  til  sundurlynd- 
is,  og  rígurinn  milli  landshlutanna  og  ættbálkanna  svo  rót- 
gróinn,  að  lítið  tilefni  þurfti  til  að  koma  öllu  í  bál  og 
brand,  þá  er  minst  vonum  varði.  Svo  er  sagt,  að  Maelmordha, 
konungur  í  Leinster  og  bróðir  Kormlaðar,  er  Brjánn  hafði 
átt  síðast,  hafi  einhverju  sinni  búið  ferð  sína  til  fundar  við 
Brján  í  Kinncora  í  þeim  erindum,  að  færa  honum  þrjár  sigl- 
ur  úr  furutré  sem  heiðursgjöf  og  hollustumerki.  Fór  þessi 
flutningur  fram  með  viðhöfn  mikilli,  og  bar  Maelmordha  við 
það  tækifæri  ágæta  silkikápu  gullborðalagða  og  silfurhnepta, 
er  Brjánn  hafði  gefið  honum.  En  með  því  að  einn  silfur- 
hnappurinn  slitnaði  af  kápunni,  fór  Maelmordha  úr  henni,  er 
hann  kom  til  Kinncora,  og  bað  Kormlöðu  systur  sína  að 
sauma  silfurhnapp  á  hana,  en  hún  gjörði  sér  lítið  fyrir  og 
íleygði  kápunni  á  eld,  en  veitti  bróður  sínum  þungar  átölur 
fyrir  það,  að  hann  skyldi  nokkrum  manni  vilja  þjóna,  og 
eggjaði  hann  fast  á  að  þola  enga  ánauð.  Morguninn  eftir 
var  elzti  sonur  Brjáns,  Murchadh  (Margaðr)  að  tefla  skák 
við  frænda  sinn  einn.  Maelmordha  horfði  á  taflið  og  benti 
a  leik  á  borði,  sem  varð  þess  vaidandi,  að  Margaðr  fekk 
mát.  Þetta  gramdist  honum,  svo  að  hann  sagði  við  konung: 
„Þú  gafst  Austmönnum  ráð,  og  þeir  biðu  ósigur".  Konung- 
ur  svaraði:  „Eg  skal  aftur  gefa  þeim  ráð,  og  þá  mun  þeim 
farnast  betur".  „Þá  verðurðu  að  hafa  tréð  tilbúið  handa 
sjálfum  þér".  sagði  Margaðr  og  átti  við  tré  það,  er  Mael- 
mordha  hafði  flúið  upp  i  eftir  bardagann  við  Glenmama^). 
Þessu  reiddist  Maelmordha,  og  fór  til  svefnherbergis  síns,  en 
hvarf  síðan  úr  höllinni  án  þess  nokkuð  yrði  af  kveðjum. 
En  er  Brjánn  varð  þess   vísari,  sendi  hann  einn  af  mönnum 


1)  Margaðr  Brjánsson  heíir  verið  hinn  mesti  kappi,  sem  sjá  má 
af  irskum  sögum  um  Brjánsbardaga,  og  gjöra  síðari  sagnir  íra  („Fo- 
mor.  and  Nors."  22 — 24,  bls.)  hann  að  banamanni  „rauðu  drósarinnar" 
(„bean  ruadh"),  sem  herjaði  á  Irland  með  vikingum  á  öndverðri  10.  öld 

og  var    orðlögð    fyrir    grimd    sina    (sbr.    „rauðavíkingr",    „rauðarán"). 

Ólíklegt  er  þó,  að  hún  hafi  verið  til  öðruvisi  en  i  trú  manna  sem  hug- 
myndarvera,  (sbr.  h.  a.  fr.  165.  bls.  n.  6.). 


267 

sinum  áeftir  honum  til  að  bjóða  honum  heim  aftur  og  mýkja  skap 
hans.  Sendimaður  náði  honum,  er  hann  var  að  stíga  á  bak 
hesti  sínum  hjá  brúnnij(á  Shannon)  við  Killaioe,  og  gaf  sig  á 
tal  við  hann,  en  konungur  var  svo  reiður,  að  hann  veitti  sendi- 
manni  voðalegt  höfuðhögg  með  svipu  sinni,  og  fór  ieiðar  sinnar. 
En  er  hann  var  heim  kominn,  kallaði  hann  saman  helztu  menn 
af  ættbálki  sinum,  tjáði  þeim  alt,  sem  gjörst  hafði  í  ferð  hans, 
og  eggjaði  þá  til  mótspyrnu  gegn  Brjáni.  Var  síðan  sent  í  ýms- 
ar  áttir  til  ættbáika  þeirra,  er  óánægðir  voru,  og  hétu  þeir  allir 
liði  sínu.  Hófst  nú  almenn  uppreist  gegn  Brjáni  og  bandamönn- 
um  hans,  og  er  fyrst  getið  um  fall  Auðgils  (Osli)  sonar  Dubh- 
cenns  (o:  Svarthöfuðs)  Ivarssonar  frá  Hlymreki,  eins  af  höfð- 
ingjum  og  dróttsetum  Brjánsi);  féll  hann  fyrir  Irum  ásamt 
mörgum  öðrum.  Tveir  (írskir)  höfðingjar  hófu  ófrið  við  Mael- 
sechlainn,  en  biðu  ósigur.  Fór  hann  síðan  herskildi  um  iand 
Austmanna  austur  að  sjó,  en  þeim  frændum  Maelmordha  og 
Sigtryggi  Ólafssyni  tókst  að  koma  óvart  að  einni  hersveit,  og 
féllu  þá  fyrir  þeim  200  manna  (1012—1013).  Austmenn 
héldu  miklu  skipaliði  til  Munster  og  brendu  bæinn  Gork,  en 
þeim  hefndist  skjótt  fyrir  það,  og  feldi  Gathal  tvo  höfðingja 
þeirra^)  ásamt  mörgum  öðrum.  Nú  fóru  Austmenn  og  Lein- 
sterbúar  herskildi  um  ríki  Maelsechlainns,  og  lét  hann  þá 
segja  Brjáni,  að  hann  vildi  eigi  lengur  sitja  fyrir  árásum 
þeirra  án  þess  að  fá  liðveizlu.  Safnaði  Brjánn  þá  liði  í 
Munster  og  Kunnáktum  og  hélt  því  til  Ossory  og  Leinster 
(1013),  og  fór  Margaðr  sonur  hans  herskildi  um  Leinster 
austur  undir  sjó.  Loks  hittust  þeir  feðgar  á  völlunum  við 
Dyflinni,  en  það  reyndist  enginn  hægðarleikur  að  vinna  borg- 
ina,  og  sátu  þeir  um  hana  á  4.  mánuð,  eða  frá  Kjaransdegi 

1)  Með  því  að  Ivarr  og  synir  hans  höfðu  verið  hinir  mestu  óvin- 
ir  Brjáns,  má  hugsa  sér,  að  sambaud  Brjáns  við  Auðgisl  hafi  raeðal 
annars  orðið  tilefni  til  missagnarinnar  í  Njálu  um  „Kylfi  konung"  og 
„Kerþjálfað"  son  hans.  2)  Þeir  eru  nefndir  Olafr  Sigtryggsson  (lík- 
lega  sonur  Sigtryggs  eldra,  fremur  en  Sigtryggs  silkiskeggs)  og  Math- 
gamhain  Dubhgallsson  Ólafssonar.  Má  vera,  að  þessi  Dubhgall  ólafS" 
son  sé  sami  höfðingi  sem  tekur  síðar  þátt  í  „Brjánsorustu"  við  Clontarf, 
en  óvíst  er,  hvort  hann  hefir  verið  sonur  ÓJafs  Goðröðarsonar  eða  Olafs 
kváraiis,  eða  af  ætt  Suðureyjakonunga,  eins  og  Olafr  Lögmannsson 
Goðröðarsonar  virðist  hafa  verið  (Sbr.  „Dungall  Goðröðarson"  i  Njálu), 


268 

(9.  sept.)  og  fram  til  jóla,  en  urðu  þá  að  snúa  heimleiðis, 
því  að  vistir  þeirra  voru  að  þrotum  komnar.  Vorið  eftir  ná- 
lægt  Patreksdegi  (17.  d.  marzm.  1014)  kannaði  Brjánn  lið 
sitt  að  nýju  og  hóf  herferð  til  Dyflinnar.  Nú  leituðu  Aust- 
menn  liðs  í  ýmsum  áttum,  og  báðu  alla  vini  sína  og  frænd- 
ur  að  koma  með  sér  til  bardaga  við  Brján.  Varð  þeim  gott 
til  Hðs  og  drifu  hermenn  til  Dyflinnar  frá  Orkneyjum  og  Suðr- 
eyjum,  útskögum  Skotlands  og  Bretlands  (Argyle,  Gantire, 
Galloway,  Dyfed  og  Gornwall),  og  jafnvel  frá  Frakklandi  (Val- 
landi,  Norðmandí),  Flandri  og  Norðurlöndumi).  í  frásögu 
Njálu  um  „Bi-jáns  orrustu"  er  þess  getið,  er  Sigtryggr  kon- 
ungur  í  Dyflinni  kom  í  Hðsbón  til  Sigurðar  jarls  Hlöðvers- 
sonar  í  Orkneyjum,  og  kemur  það  vel  heim  við  írskar  frá- 
sagnir  um  orustuna,  bæði  árbækurnar  og  „Landvörn  íra", 
því  að  jarlsins  er  þar  víða  getið,  og  ein  sagan  gjörir  jafnvel 
úr  honum  tvo  bræður  samnefnda  (Sigurð  hvíta  og  Sigurð 
dökkva)2).  Má  af  slíku  marka,  að  þótt  írska  frásögnin  sé 
komin  beint  frá  samtíðarmönnum,  sé  hún  ekki  áreiðanlegri 
en  íslenzka  arfsögnin  um  sumt  það,  er  kemur  til  Orknéyinga 
og  norrænna  liðsmanna  í  bardagann,  en  aftur  á  móti  hafa 
íslenzkir  sagnamenn  auðsjáanlega  verið  ófróðari  um  Ira  og 
jafnvel  Austmenn  á  írlandi  en  sagnaritararnir  írsku,  og  virð- 
ast  t.  d.  hata  farið  feðgavilt,  þar  sem  framganga  Margaðs 
(Murchadhs)  Brjánssonar  í  bardaganum  er  eignuð  „Kerþjálf- 
aði"  (o:  Toirdelbach,  er  var  sonur  Murchads  og  lét  þar  hf 
sitt^).  Það  sætir  furðu,  að  Maelsechlainn  skuli  vera  horfinn 
úr  íslenzku  arísögninni,  svo  mjög  sem  hann  kemur  við.sögu 
Brjáns  og  gengur  vel  fram  í  bardaganum  mikla  samkvæmt 
frásögn  Ira.  I  stað  hans  kemur  fram  í  sögusögn  íslendinga 
einn    maður    eða   jafnvel    tveir,  sem  írsk  sagnarit  vita  engin 


1)  Norm.  III.  157. ;  N.  hist.  Tidskr.  1901:  178.;  A.  n.  0. 1908.  244—4-7. 
Margt  er  athugavert  við  kappatalið  í  irsku  ritunum,  en  víst  ma  telja, 
að  Austraenn  hafi  fengið  liðstyrk  sunnan  um  sœ,  þótt  Irar  hafi  átt 
bágt  með  að  greina  hvaðan  hver  var  kominn,  eða  það  hafi  skolast  i 
minni  þeirra.  2)  Ýkjusögur  irskar  tengja  saman  Sigurð  jarl  og 
„Svarthöfuð  svart"  Eyjajarl  (o:  Gilla  jarl  i  Suðreyjum?,  N.h.  T.  1901: 
8 — 14).  3)  Nj.  lœtur  báða  sonu  Brjáns  (d:  Margað  og  Dungað, 
sem  var  eigi  viðstaddur)  falla  í  orustunni. 


ð6ð 

deili  á,  fyrst  og  fremst  „Ulfr  hræða,  hinn  mesti  kappi  ok 
hermáðr",  sem  Njáll  telur  bróður  Brjáns,  og  ef  til  vill  „Kylf- 
ir  konungr",  sem  talinn  er  faðir  „Kerþjálfaðar",  og  sagt  er 
að  átt  haíi  „margar  orustur  við  Brján",  en  sæzt  síðan  við 
hann,  er  Brjánn  var  á  pílagrímsferð  („gekk  suðr")  og  getur 
það  átt  rót  sína  í  komu  Brjáns  til  Armagh,  sem  fyr  var  frá 
sagti).  Sögusögnin  í  Njálu  virðist  enn  fremur  hafa  slengt 
saman  þeim  frændum  Maelmordha  Leinsterkonungi  og  Sig- 
tryggi,  þar  sem  Sigtryggr  er  látinn  berjast  í  annan  fylkingar- 
arminn  (gegn  Ospaki  og  sonum  Brjáns),  en  Leinsterbiia  alls 
eigi  getið  við  orustuna.  Þó  er  sumt  furðu  rétt  hermt  í  Nj., 
er  að  Irum  lýtur.  Synir  Brjáns  eru  rétt  taldir  að  öðru  en 
því,  að  Dungaðr  (Donchadh)  er  settur  á  undan  Margaði  (Mur- 
chadh),  sem  Irar  telja  elztan  sona  Brjáns  (enda  tók  Dungaðr 
riki  eftir  föður  sinn),  og  Taðkr  (Taktr,  Taðr,  Tadc)  er  látinn 
vera  barn  að  aldri  (enda  geta  írsk  rit  hans  ekki  við  bardag- 
ann)2).  Kormlöðu  er  lýst  líkt  því,  sem  hún  kemur  fram  í 
írskum  frásögnum,  og  þar  sem  Nj.  getur  þess,  að  hún  hafi 
átt  Olaf  kváran  og  Brján,  þá  staðfesta  írsk  sagnarit  það  og 
bæta  því  við,  að  hún  hafi  h'ka  verið  gift  Maelsechlainn,  sjálf- 
sagt  eftir  að  hún  átti  Olaf,  en  áður  en  hún  giftist  Brjáni,  því 
að  svo  er  komist  að  orði,  þar  sem  getið  er  um  dauða  henn- 
ar^),  að  hún  hafi  verið  móðir  Sigtryggs  Austmannakonungs, 
og  stokkið  til  Dyflinnar,  Tara  og  Gashel  (höfuðstaðarins  í 
Munster).  Sagt  er,  að  hún  hafi  dvalið  við  hirð  Brjáns,  eftir 
að  þau  voru  skilin,  og  vel  má  það  satt  vera,  sem  Nj.  segir, 
að  hún  hafi  gjört  bæði  Sigurði  Orkneyjajarli  og  Bróður  vík- 
ingahöfðingja  kost  á  eiginorði,  ef  þeir  feldi  Brján.  Bróður 
er  getið  bæði  í  íslenzkum    sögum    og  vestrænum    (írskum  og 

1)  S.  Bugge  hefir  haldið  því  fram  (N.  h.  T.  1901  :  66-70.  bls.) 
að  sagan  um  Kylfi  væri  komin  til  af  gífurlegum  mislestri  á  skrifaðri 
sögu,  en  líklegra  virðist,  að  hún  stafi  frá  munnlegum  missögnum  og 
misskilningi,  eins  og  nafn  og  ætterni  Úlfs  hræðu,  hvort  sem  nöfn  þessara 
manna  eru  sprottin  af  (rangri?)  þýðingu  eða  afhökun  (Austmanna)  á 
irskum  manna-  eða  ætthálkaheitum  eða  enn  öðru  tilefni.  2)  Shr. 
Norm.  m.  158.  n.  4,  Nh.  T.  1901:  64.  hls,  (Ann.  Ult.  geta  um  fall 
hans  árið  1023).  8)  Norm.  III.  159  (F.  M.  1030  o:  10 il?),  (Þar  sem 
vitnað  er  til  N.h.  T.  1901^  er  átt  við  ritgjörð  eftir  S.  Bugge :  „Norsk 
Sagafortælliug"  o.  s.  frv.,  sem  hljóðar  meðal   annars  um  sögu  Brjáns). 


^70 

brezkum)^),  setn  foringja  fyrir  skipaliði,  en  ýmsum  sögum  fer 
um  félaga  hans,  sem  Nj.  og  Þ.  s.  S.-H.  kalla  Ospak,  en  írsk 
rit  virðast  nefna  Ascadal  eða  Asgal  (o:  Ásketil  eða  Höskuld?), 
og  geta  eigi  annars,  en  að  hann  haíi  verið  á  móti  Brjáni,  eins 
og  Bróðir.  Auk  þessara  liðsforingja  nefna  írsk  rit  meðal 
óvina  Brjáns  tvo  konunga  frá  Veðrafirði :  Goistilin  Gall  og 
Amond  Duibhghinsson  (sbr.  Ámundi  hvíti  í  Nj.),  enn  fremur 
4  konungsefni  Austmanna:  Dubhgall  Olafsson,  Giila  Ciarain 
(=  Sigtrygg?  h.  a.  fr.  190),  son  Gluniarainns  Ólafssonar 
(f  989),  Donchadh,  sonarson  Erulfs  (Herjúlfs),  og  Ólaf  Lög- 
mannsson  Goðröðarsonar,  sem  virðist  fremur  hafa  verið  frá 
Mön  en  Dyflinni.  Enn  er  getið  við  orustu  þessa  fjögurra  sæ- 
konunga,  og  er  einn  þeirra  neíndur  Ottir  dubh  (Ottarr  svarti) 
og  annar  Svartgeirr^).  Meðal  kappanna  eru  enn  taldir  Karl 
og  Eiríkr  (eða  Alrekr,  Ebric,  Elbric,  Ellric)  sem  kallaðir  eru  synir 
(Austmanna)konungs3),  Auðgisl  (Oisill)  og  Rögnvaldr  (Ragnall) 

1)  Sbr.  Norm.  III.  160.,  Mon.  hist.  Brit.  I.  85á  (Brut  y  Tywy- 
sogion  1013);  Skene:  Chronicles  364  (Ann.  Ult.  1014).  Sinnir  segja, 
að  hann  hafi  verið  frá  Jórvík  á  Englandi  (kalla  liann  Jórvíkur-jarl),  og 
kvæði  eitt  telur  þá  „Brodar  og  Asgal"  sonu  „Austmannakonungs",  en 
þar  er  þeim  ef  til  vill  blandað  saman  við  Olaf,  sem  handrit  eitt  af 
„Landvörn  Ira"  kallar  „son  Austmannakonungs"  (o :  einn  af  niöjum 
Ólafs  kvárans?  því  að  varla  er  hér  að  ræða  um  Ólaf  digra  Haraldsson 
Goðröðarsonar)  eða  enn  aðra  Austmannahöfðingja  (Sbr.  N.h.  T.  1901 : 
11,  55).  2)  'Norm.  III.  160-61.  sbr.  N.h.  T.  1901:  24—25.  „Suart- 
gair"  réttara  en  „Snadgair",  sbr.  Svartkell,  Lndn.  I.  13).  Ein  árbók 
(A.  Loch  Cé.)  kallar  einn  þesdara  foringja  „Flœmingjakap^a."  og  getur 
jafnframt  annars  frá  Norðmandí.  3)  Um  bræður  þessa  eru  miklar 
missagnir  i  ritum  Ira.  Sumstaðar  er  getið  sonar  Eiríks  (Elriks)  og 
kallaður  „Anrath"  („Anrad",  eða  „anraid",  sem  táknar  hermami  á 
irsku,  sbr.  Andriðr).  Al.  Bugge  heldur  (A.n.  O.  1908,  245.  bls.)  að  Ei- 
riks-nafnið  stafi  frá  Eiríki  blóðöx  i  Jórvik,  sem  ensk  rit  kalla  stundum 
^Eylrik"  o.  s.  frv.  —  P.  A.  Munch  hefir  getið  til  (N.  F.  H.  I.  2.  647. 
n.  2)  að  „Anrath"  hafi  heitið  Onundr,  og  bræður  þessir  verið  synir  Ei- 
ríks  sigrsæla.  Ef  gjört  er  ráð  fyrir,  að  sú  lilgáta  sé  rétt,  og  þeir  hafi 
verið  systursynir  Eiríks  jarls  (í  Jórvík,  sbr.  sögn  Odds  munks  um  gjaf- 
orð  Auðar  Hákonardóttur,  Fms.  X.  220,  283),  þá  skýrir  það  sambland 
þeirra  við  Eirik  blóðöx,  og  eins  hitt,  að  höfðingjar  Auslmanna  frá 
Norðimbralandi  hali  getað  ruglust  suman  við  þa.  Faðir  þeirra  er  ýniist 
taHnn  konnngur  á  „Frakklandi",  sem  hlýtur  að  vera  mishermt,  eða  á 
Norðurlöndum  (Loohlann),  eins  og  faðir  Ólafs  eða  „AscadaU"  (Asgals), 


ð7l 

synir  Ivars,  eins  af  ættmönnum  Ivars  (í  Dyflinni),  og  margir 
fleiri,  sem  að  eins  eru  nefndir  í  írskum  ritum,  þar  á  meðal 
Sigmundr  Þorgilsson,  sem  ætla  mætti  að  verið  iiefði  einn  af 
mönnum  Brennu-Flosa,  er  Nj.  segir  að  fallið  haíi  allir  (15)  í 
bardaganum,  með  því  að  þessi  nöfn  (Sigmundr  og  Þorgils) 
koma  síðar  fram  í  ætt  Svínfellinga,  en  líklegra  er  þó,  að  hann 
haíi  verið  einn  af  þeirri  Þorgils-  (eða  Þorgests?)  ætt  í  Dy- 
flinni,  sem  getið  er  í  sögu  Gellachans  (útg.  A.  B.  138.  bls.). 
Annars  íinst  eigi  getið  i  írskum  ritum  neins  þeirra  manna, 
sem  Nj.  segir  að  verið  haíi  með  Sigurði  jarli,  hvorki  Þorsteins 
Síðu-Hallssonar  (né  Halldórs  sonar  Guðmundar  ríka^),  né 
Hrafns  hins  rauða  né  Erlings  af  Straumey,  en  samt  er  eng- 
in  ástæða  til  að  rengja  það,  að  þeir  haíi  verið  í  bardagan- 
um^).  Hins  vegar  getur  „Landvörn  íra"  um  fall  þess  manns 
seint  í  orustunni,  er  kallaður  er  „Arnaill  Scot",  og  hefir  ef 
til  vill  verið  sami  maður  og  Arnljótr,  sýslumaður  Sigurðar 
jarls  í  Straumey,  er  Nj.  nefnir^).  Af  írskum  frásögnum  er 
að  ráða,  að  liðsmenn  hafi  komið  til  Dyflinnar  úr  ílestum 
Austmanna-bygðum  fyrir  vestan  og  sunnan  haf,  en  eigi  verð- 
ur  séð,  að  mikill  hðsafli  hafi  komið  frá  Norðurlöndum,  þótt 
einstakar  sveitir    manna   þaðan,  er  staddir  hafa  varið  vestra, 

sem  eitt  írskt  rit  (Leabhar  Oiris)  telur  son  Goðröðar  konungs  af  „Snæ- 
landi"  {?),  Sagnaruglingurinn  er  svo  mikill  hér,  að  á  fátt  má  fullar 
reiður  henda,  Meðal  þeirra  sem  veittu  Austmönnura  í  Dyflinni  lið 
gegn  Brjáni,  eru  enn  taldir  2  synir  „rauðu  drósarinnar"  („Inghen  Rua- 
idh")  og  virðast  þeir  eftir  nöfnunum  („Eon  Barun"  og  „Ricard")  hafa 
verið  frá  Norðmandí.  Heíir  S.  Bugge  fært  líkur  til  þess,  að  „rauða 
drósin"  væri  sroíðuð  úr  „Rodla"  (=  Ruðla),  enska  nafninu  á  Hrólfi 
(„RoUo"),  er  vann  Norðmandí,  og  hefðu  hermenn  þaðan  stundum  verið 
kallaðir  „Ruðlu-synir"  fyrir  norðan  Ermarsund  (N.h.  Tidskr.  1901,  8(1 — 
52.  bls)..  1)  Sagan  tekur  það  hvergi  beint  frara,  að  Halidórr  hafi 
verið  með  Signrði  jarli,  þótt  Flosa  sé  þar  sagt  fall  hans  jafnframt  falli 
brennumanna.  2)  Með  þvi  að  írsk  frásögn  um  bardaga  einn  langt 
fram  i  forneskju  virðist  hafa  dregið  til  sín  ýmsa  menn  frá  Brjánsbar- 
daga,  svo  sem  Sigurð  Orkneyjajarl  og  Bróður,  þá  er  eigi  loku  fyrir 
það  skotið,  að  „Erlingr"  („Herhng")  sá,  er  þar  er  nefndur,  geti  verið 
sami  maður  og  „Erlingr  af  Straumey"  (sjá  N.h.  T.  1901.  6,  bls.,  n.  2). 
3)  Sbr.  Nj,  85,  k.,  Norm.  III.  166,  n.  4.  Sú  Straumey  er  eflaust  s.  s. 
„Stroma''  fyrir  sunnan  Orkneyjar,  hvort  sem  Erlingr  hefir  verið  þaðan 
eða  írá  Straumsey  i  Færeyjum,  sbr,  Nj.  157.  k. 


m 

haíi  getað  tekið  þátt  í  stórorustu  þessari  (eins  og  t.  d.  menn 
Flosa  utan  af  íslandi),  enda  hafa  Danir  (og  Norðmenn?)  átt 
nóg  að  vinna  á  Englandi  um  þessar  mundir,  er  Sveinn  tjúgu- 
skegg  var  nýlega  faliinn  frá,  en  landsmenn  snerust  á  móti 
þeim,  og  köliuðu  Aðalráð  aftur  til  ríkis,  sem  síðar  verður 
frá  sagt. 

Nú  hafði  Brjánn  líka  dregið  saman  mikið  lið,  einkum 
frá  Munster  og  Kunnáktum,  og  enn  fremur  voru  margir  til 
hans  komnir  frá  Meath  (ríki  Maelsechlainns),  en  Brjánn  treysti 
þeim  miðlungi  vel.  Stefndi  allur  þessi  her  til  Dyflinnar,  og 
blöktu  alla  vega  litir  gunnfánar  yíir  herdeildunum.  I  grend 
við  Dyflinni  var  allt  land  herjað,  og  Brjánn  sendi  Dungað 
(Donchadh)  son  sinn  með  sveit  manna  til  að  herja  Leinster, 
en  þaðan  var  herlið  komið  til  að  veita  Dyflinnarmönnum  vígs- 
gengi.  Þá  er  Austmenn  sáu  að  farið  var  að  brenna  bygðina 
nálægt  Dyflinni,  drifu  þeir  út  á  vígvöllinn  við  Glontarf  og 
hófu  upp  merki  sín  til  orustu.  Mælt  er,  að  einhverjir  af  vík- 
ingahöíðingjunum  hafi  skilist  við  lið  þeirra  nóttina  áður  og 
ætlað  að  hverfa  burt,  en  er  þeir  voru  komnir  til  sjóar,  sáu 
þeir  reyki  eftir  brunann,  og  snéru  þá  aftur  og  lögðu  til  bar- 
daga  við  Brján.  Segja  sumir,  að  Austmenn  og  Leinsterbúar 
haíi  þá  haft  samtals  sjö  miklar  herdeildir,  en  aðrir  telja  sex 
herdeildir,  og  láta  fimm  þeirra  taka  þátt  í  bardaganum,  en 
eina  verða  eftir  til  varnar  borginni,  og  mun  Sigtryggr  kon- 
ungur  hafa  verið  fyrir  henni,  því  að  síðar  kemur  það  fram  í 
frásögn  íra  um  bardagann,  að  Sigtryggr  horfir  á  hann  frá 
varðturni  í  borginni.  Er  það  sjálfsagt  réttara  en  það,  sem 
stendur  í  Nj.  (157.  k.),  að  hann  hafi  verið  fyrir  öðrum  fylk- 
ingararminum,  en  Bróðir  fyrir  hinum,  og  Sigurðr  jarl  í  miðju 
liði  Austmanna.  Írskar  frásagnir  lýsa  svo  fylkingaskipun  óvina 
Brjáns,  að  fremst  hafi  staðið  styrktarlið  víkinga  og  fyrir  því 
verið  Bróðir  og  Conmael    „sonur  móður  hans"i)    og    Sigurðr 

1)  Þessuni  höí'ðingja,  sera  lalinn  er  sammæðra  við  Bróður,  hefir 
líklega  verið  slengt  saman  við  „Ascadal"  som  fyr  var  gelið,  og  má 
vera,  að  sú  sé  orsök  þess,  að  Þ.  s.  S.-H.  telur  þá  Bróður  og  óspak 
bræður  (þótt  Conmael  liafi  lika  getað  heitið  Ospakr  öðru  nut'iii),  en  mis- 
sögnin  um  óspak  í  liði  Brjáns  gæti  verið  sprottin  af  burtför  vikinga 
nóttina  fyrir. 


m 

Orkneyjajarl.  Næslir  þeim  stóðu  Dyflinnarmenn  undir  forustu 
konungsefnanna  4:  Dubhgalls,  Gillaciarans,  Dungaðar  og 
Ólafs.  Fyrir  aftan  þá  komu  loks  Leinsterbúar  og  Irar  af 
suðausturhorni  landsins  og  var  Maelmordha  konungur  fyrir 
þeim.  1000  brynjaðir  menn  voru  meðal  Austmanna  (en  6000 
af  Austmannaliði  féllu').  Dalcassi'ar  stóðu  fremst  í  liði  Brjáns 
gagnvart  víkingum,  og  var  Margaðr  (Murchadh),  elzti  sonur 
hans,  fyrir  þeim,  en  hermenn  Brjáns  frá  Munster  og  Kunn- 
áktum  skipuðu  sér  í  tvær  aðrar  liðsveitir  eða  fylkingar  (sbr. 
Norm.  III.  162). 

Sagan  um  bardagann  mikla,  er  stóð  við  Glontarf  skamt 
norður  frá  Dyflinni  (við  ós  árinnar  Tolka),  heíir  blandast 
helgisögum  og  ýkjum  bæði  meðal  Ira  og  Austmanna,  eins 
og  titt  er  um  stórorustur.  Það  er  sagt,  að  einum  af  þjón- 
um  Brjáns  haíi  vitrast  það  nóttina  fyrir  bardagann,  að  hei- 
iagur  Senan  frá  Scattery-ey  (í  Shannon-mynni)  kæmi  til  að 
heimta  skuld  er  hann  ætti  hjá  Brjáni  síðan  hann  herjaði  á 
eyna  fyrir  37  árum  og  feldi  Ivar  frá  Hlymreki  og  sonu  hans, 
enda  hafi  annan  mann  dreymt  hið  sama  þá  er  eyin  var  unn- 
in  (977).  Fanst  Brjáni  mikið  um  vitrun  þessa,  er  honum 
var  sagt  frá  henni.  Eimhver  fræknasti  kappi  Austmanna, 
sem  nefndur  er  „Plait"  (Flatr?  Flatnefr?)^)  hafði  látið  í  Ijós 
kveldið  fyrir  bardagann,  að  enginn  af  liði  Íra  mundi  geta 
við  sig  jafnast,  og  hafði  þá  sá  maður  boðist  til  að  berjast 
við  hann,  er  Domhnall  mac  Eimhin  er  nefndur  (dróttseti  eða 
jarl  frá  „Alba"  o:  Skotlandi^).  Snemma  morguns  á  langa- 
frjádag  (23.  d.  aprílm.  1014)  gekk  „Plait"  fram  fyrir  fylking- 
ar  og  kallaði  þrisvar:  „Hvar  er  Domhnall"  („Fueras*)  Dom- 
hnall")    en    hann    svaraði:     „Hérna,    kvikindið    þitt".     Síðan 

1)  Eftir  írskum  árbókum  (Ann.  Ult.),  sumir  segja  14,000,  aðrir 
3000  (F.  M.)  og  mun  þar  átt  við    Amtmenn  eina   (Norm,  III.   162  n.). 

2)  Líklega  er  þella  viðurnefni,  og  ekki  óhugsanlegt,  að  kappi  þessi 
hafi  getað  verið  einn  af  niðjum  Ketils  flatnefs  (Halldórr?  sbr.  Nj.  113). 

3)  Duald  mac  Firbis  telur  höfðingja  þenna  kominn  (í  móðurætt)  frá 
Ivari  gamla  (víðfaðma?)  en  Eimhin  faðir  hans  var  sömu  ættar  og 
Brjánn  („Fomor.  and  Nors."  32.  bls.).  4)  Eða  „fueris".  Þessi  orð  í 
irska  ritinu  („Landvörn  íra")  eiga  að  vera  norræna  („hvar  es")  Norm. 
III.  163 — 164.  Sömuleiðis  eru  orðin  „cing"  og  „prist"  sniðin  eftir  nor- 
rænu  tungutaki. 

18 


274 

börðust  þeir  og  lauk  svo,  að  báðir  féllu  dauðir;  hafði  hvor 
þeirra  þrifið  í  hár  hins  og  lagt  sverði  sínu  í  hjarta  hans.  Nú 
var  lostið  upp  herópi  bv^ðum  megin  og  tókst  hin  harðasta 
orusta,  og  þótt  lýsingunni  sé  ábótavant,  má  sjá,  að  hvorir- 
tveggja  hafa  gengið  vel  fram  og  mannfallið  orðið  ógiirlegt, 
og  virðist  svo  sem  Austmönnum  hafi  í  upphafi  veitt  betur  á 
ýmsum  stöðum,  þótt  Irar  veitti  örugt  viðnám.  Svo  er  sagt, 
að  þeim,  sem  horíðu  á  mannnfallið  frá  borgarveggjum  Dy- 
flinnar,  hafi  virzt  það  líkast  því,  er  uppskerufólk  slær  korn- 
ekrur.  Sigtryggr  konungur  Olafsson  var  staddur  í  varðturni 
með  konu  sinni,  dóttur  Brjáns,  og  sagði  við  hana:  „Aust- 
mönnum  gengur  vel  uppskeran;  þeir  varpa  írá  sér  mörgu 
bundini".  „Það  sést  í  kveld,  hver  leikslokin  verða"  svaraði 
hún  (sbr.  málsháttinn :  „at  kveldi  skal  dag  leyfa"  Háv.  81). 
Nú  kemur  það,  sem  Nj.  segir  um  harðan  bardaga  við 
merki  Sigurðar  jarls,  vel  heim  við  írsku  frásagnirnar,  að  því 
fráteknu,  að  þær  telja  Margað  (Murchadh)  fyrir  liði  íra,  en 
eigi  Kerþjálfað  (Terþjálfað,  Toirdelbach)  son  hans  (þótt  hann 
væri  líka  í  orustunni,  og  hafi  ef  til  vill  gefið  Þorsleini  Síðu- 
Hallssyni  grið,  eins  og  sögurnar  segja).  Framgöngu  írska 
höfðingjans  er  mjög  hrósað  í  Nj.,  en  „Landvörn  Íra"  segir 
slíkt  hið  sama  um  Sigurð  jarl,  og  bætir  því  við,  að  Margaðr 
hafi  séð  mannfall  það,  er  jarlinn  olli  í  fylkingu  Dalcassía, 
sótt  fram  móti  jarli  og  höggvið  hann  banahögg.  Nú  kom  til 
sögunnar  „sonur  Austmanna-konungs" ,  (Eiríkr  ?  eða  Onundr  ?y), 
kappi  mikill,  óð  hann  gegnum  fylkingar  og  tók  Margað  það 
sárt,  að  sjá  hversu  margir  féllu  fyrir  honum.  Hittust  þeir 
nú  í  bardaganum  og  varð  þar  harður  aðgangur  og  langur, 
en  svo  lauk,  að  Margaðr  feldi  Austmanninn  og  lagði  hann 
sverði  í  gegnum,  en  Austmanninum  tókst  jafnframt  að  reka 
kníf  í  kvið  Margaði,  svo  að  úl  féllu  iðrin ;  vissi  hann  þá  ekki 


1)  Það  er  óljóðt,  hvað  kappi  þessi  hefir  heitið  i  raun  réttri,  þvi 
að  frásagnir  greinast  mjög  utn  það,  þótt  flestar  kalli  hann  annaðhvort 
Eirik  (Elrik)  eða  Eiriks  (Elríks)  son.  (Sbr.  N.hist.  Tidskr.  1901:  102- 
103  bls.)  Vel  raá  vera,  að  Irar  hafi  nefnt  hann  nafni  föður  síns,  eins 
og  Sigtryggr  er  stunduui  nefndur  Ólafr  („Fora.  &  Nors".  31—2)  og 
suðræn  rit  kalla  Sigurð  Jórsalafara  „Magnúí"  fyrir  „Magnú-ison"  (sbr. 
P.  A.  Muuch:    N.  F.  H.  11.  583). 


til  sín  í  svip,  en  raknaði  brátt  við  og  hjó  J)á  höfuð  af  fjand- 
manni  sínum.  Nú  var  hann  þó  sjálfur  særður  til  ólífis  og 
andaðist  morguninn  eftir  um  sólaruppkomu,  eftir  að  hann 
hafði  tekið  þjónustu  af  presti.  Brjánn  var  eigi  sjálfur  í  bar- 
daganum,  heldur  bak  við  lið  sitt,  enda  var  hann  fjörgamall 
maður^),  og  framdi  hann  bænahald  til  sigurs  sínum  mönnum, 
en  setti  mann  til  að  horfa  á  bardagann  og  segja  sér  hvern- 
ig  gengi.  Tvívegis  hafði  maður  þessi  fært  honum  fregnir 
um  það,  að  öllu  mundi  óhætt  og  merkið  stæði,  en  í  þriðja 
skiftið  gat  hann  þess,  að  mannfallið  væri  ógurlegt,  að  fáir 
höfðingjar  stæði  uppi  íra  megin,  og  merki  Margaðar  væri 
fallið.  Nú  bar  þar  að  'Bróður  ásamt  tveimur  liðsmönnum, 
og  var  Brjáni  sagt,  að  þar  væri  á  ferðinni  bláir  berserkir. 
Varð  honum  bilt  við  og  hugði  þar  komna  óvini  sína,  stóð 
hann  þá  upp  og  dró  sverð  sitt  úr  slíðrum.  Bróðir  gekk 
fram  hjá  og  skifli  sér  ekki  af  honum,  fyr  en  annar  förunaut- 
urhanssagði:  „Konungur,  konungur"  („Ging,  Ging").  „Nei, 
nei,  prestur,  prestur"  („prist,  prist"),  sagði  Bróðir,  „þeíta  er 
eigi  konungur,  heldur  prestur".  „Nei,  svo  er  als  eigi"  svar- 
aði  förunautur  hans,  „heldur  er  þetta  hinn  mikli  konungur 
Brjánn".  Þá  sneri  Bróðir  sér  við  og  nam  staðar  frammi 
fyrir  konungi  með  mikla,  skínandi  vígöxi  í  hendi  sér.  Brjánn 
einblíndi  á  hann  og  hjó  til  hans  með  sverði  sínu,  kom  högg- 
ið  á  vinstra  fót  um  knéð  og  hægra  fót  um  um  öklann  og 
tók  af,  en  Bróðir  náði  þó  með  öxi  sinni  til  Brjáns  og  fekk 
klofið  höfuð  konungs,  um  leið  og  hann  féll  sjálfur  og  annar 
förunautur  hans  með  honum.  Ein  írsk  árbók^)  segir,  að 
Brjánn  og  einn  af  mönnum  hans,  Gonaing  Donncuansson, 
(bróðursonur  hans  og  rikiserfingi,  eftir  Ann.  Ult. ;  Skene : 
Ghron.  367.  bls.)  hafi  verið  að  syngja  sálma,  er  „danskur 
maður"  hafi  hlaupið  til  þeirra  og  drepið  þá,  en  fallið  sjálfur. 
Hilt  eru  víst  ýkjur  í  sögum  vorum  (Nj.  og  Þ.  s.  S.-H.),  að 
Bróðir  hafi  verið  handtekinn  og  kvalinn  til  dauða. 

Bardaginn  hafði  nú  staðið    frá  háflóði  árdegis  til  háflóðs 
siðdegis^),  og  brast  þá  flótti  í  liði    Austmanna,  en  þeir  höfðu 

1)  Að  sumra  sögn  88  ára.  2)  A.  Loch  Cé  13.  (Norm.  III.  166 
n.  2).  Nj.  lætur  „Takt"  son  Brjáns  vera  hjá  honum.  3)  Stjörnu" 
fræðingar    hafa    reiknað,  að    orustudaginn    (23.  d.  apr.)  var  þar  háflóð 

18* 


276 

ekkert  undanfæri  nema  til  sjóar,  þvi  að  Irar  höfðu  stíað  þeim 
frá  brúarsporðinum  við  ána  (Tolka?)  og  bönnuðu  þeim  líka 
flótta  til  skógarins.  Herdeild  frá  Kunnáktum  lenti  saman 
við  sveit  Austmanna  og  varð  viðureign  þeirra  svo  snörp,  að 
ílestir  lágu  dauðir  eftir,  og  er  mælt  að  komist  hafi  undan  að 
eins  100  af  írum,  en  20  af  Austmönnum.  Seinasti  Aust. 
maðurinn,  er  féll  við  brúna,  er  nefndur  „Arnaill  Scot"i). 
Varð  nú  þröng  mikil  við  sjóinn,  er  flóttamenn  ruddust  þang- 
að,  og  er  mælt  að  Austmenn  hafi  druknað  þar  svo  hundruð- 
um  skifti,  og  legið  svo  þykt  sem  unnvörp  væri^).  Þar  týnd- 
ist  líka  Toirdelbach  (Terþjálfaðr  =  Kerþj.),  sonur  Murchadhs 
(Margaðar)  Brjánssonar,  er  hann  rak  ílóttann  út  í  sjóinn^). 
Svo  segir  í  „Landvörn  íra",  að  dóttir  Brjáns  hafi  nú  horít 
á  flóttann  frá  turninum,  og  sagt  við  Sigtrygg:  „Mér  virðist 
sem  Austmenn  hafi  nú  öðlast  arfleifð  sína"-  „Við  hvað  áttu, 
kona"  sagði  sonur  Ólafs.  Hún  svaraði:  „Austmenn  leita 
til  sióarins,  sem  er  arfur  þeirra  og  óðal,  hitinn  rekur  nauta- 
hjörðina  út  í  vatnið,  en  það  fer  eigi  hjá  því,  að  hún  verði 
mjóikuð".  Sonur  Ólafs  reiddist  flimtan  hennar  svo  mjög,  að 
hann  spyrndi  fæti  til  hennar  (eða  laust  hana  kinnhest*).  Svo 
lauk  orustu  þessari,  að  Austmenn  biðu  fullan  ósigur  fyrir 
Uði  Brjáns,  og  var  hún  einliver  hin  mesta  og  mannskæðasta 
á  þeim  dögum.  Telja  írskar  árbækur  að  fallið  hafi  6000 
samtals  af  liði  Auslmanna  (og  Leinsterbúa  ?),  og  var  Maelmordha 
konungur  meðal  þeirra,  er  féllu.     Nú  er  þess  getið,  að  Dun- 

um  sólaruppkomu  og  at'tur  uni  kveldið,  er  flótti  brast  í  liði  Austmanna, 
eins  og  segir  í  „Landvörn  íra"  („War  of  the  Gaedhil"),  Þetta  bendir 
til  þess,  að  rilið  sé  yfirleitt  skilrikt,  og  alburðirnir  hafðir  eftir  sjónar- 
voltura.  A.  Bugge  (A.  n.  0.  1910,  28.  bls.)  telur  það  þó  blandið  ýkj- 
um  og  eigi  eldra  en  frá  lokum  11.  aldar  (eins  og  það  er  nú).  1)  Lík- 
legt  er,  að  hann  haíi  verið  írá  bygðarlðgum  Austmanna  á  Skotlandi, 
og  minnir  nafnið  á  Arnljót  í  Straumey,  er  Nj.  getur  löngu  áður  (um 
990),  en  ekki  við  Irlandsförina,  enda  er  nokkur  munur  á  nöfnunuro. 
2)  Meðal  fyrirburða  þeirra,  er  Nj.  getur  um  í  sambandi  við  orustu 
þessa,  er  sá  einn,  að  prestinum  að  Þvottá  sýnd:st  sjávardjúp  hjá  alt- 
arinu,  og  sá  þar  í  ógnir  margar.  Bendir  það  til  þess,  að  Austmenn 
voru  eltir  út  í  sjó  í  orustulokin  (sbr.  um  ellingu  Hrafns  hins  rauða 
„út  á  á  eina").  3)  Nj.  lœtur  „Kcrþjálfað"  Hka  reka  flóttann,  en  lifa 
eftir  orustuna,  þá  er  báðir  (eldri)  synir  Brjáns  eru  fallnir  (Dungaðr 
í  stað  Toirdelbachs).        4)    A.  Bugge  i  A.n.  O.  1910,  25.  bls. 


277 

gaðr  Brjánsson  kom  úr  ferð  sinni  til  Leinster  (eftir  bardag- 
ann)  með  28  uxa,  og  var  þeim  slátrað  á  völlunum  við  Dyíl- 
inni.  Þeim  er  í  borginni  voru,  gramdist  að  sjá  gripum  sín- 
um  slátrað,  og  létust  mundu  ráðast  á  íra.  ef  þeir  létu  eigi 
nautin  af  bendi,  en  Dungaðr  kvaðst  eigi  hafa  verið  skattgild- 
ur  undir  Sigtrygg  konung  hingað  til,  og  ætiaði  eigi  heldur 
að  greiða  bonum  skatt  framvegis,  enda  væri  þeir  nú  meiri 
óvinir  en  nokkru  sinni  áður.  Lét  hann  siðan  höggva  uxana 
í  augsýn  Austmanna,  og  varð  ekki  af  útrás  þeirra. 

Nú  áttu  Irar  miklum  sigri  að  brósa^),  en  þess  var  eigi 
langt  að  bíða,  að  þeir  yrðu  ósáttir,  og  áður  en  næsti  dagur 
var  liðinn,  tóku  liðsmenn  frá  Desmond  (suðvesturhorni  írlands) 
að  gjörast  heimtufrekir,  er  þeir  sáu,  hversu  fámennir  Dalcas- 
síar  voru  orðnir  og  böfðu  beðið  mikinn  mannskaða,  og  kom 
svo,  að  þeir  skildu  félag  sitt,  enda  heimtaði  Gian  (Kjánn), 
höfðingi  frá  [^Desmond,  gisla  af  Dalcassíum^).  Bar  hann  það 
fyrir  sig,  að  niðjar  Oilioll-Olums  hefði  ávalt  átt  að  skiftast  á 
um  konungdóm  í  Munster,  og  nú  væri  röðin  komin  að  Des- 
mond-búum.  Dungaðr  svaraði  því  svo,  að  þeir  befði  eigi  sjálf- 
viljugir  gengið  á  böud  Brjáni  eða  bróður  hans,  og  því  mundi 
bann  aldrei  selja  þeim  gisla.  Nú  bjuggust  Desmond-búar  tii 
bardaga  við  Dalcassía,  og  bauð  Dungaðr  þá,  að  flytja  sjúka 
menn  og  sára  til  húsa,  og  skyldi  þriðjungur  hersins  vera 
þeim  til  varnar,  en  hinir  sjúku  og  sáru  menn  höfnuðu  því, 
tróðu  mosa  í  sárin,  tóku  vopn  sín  og  fóru  til  orustu.  Þetta 
vilja-þrek  vakti  undrun  og  ótta  Desmond-búa,  svo  að  þeim 
varð  bilt  við  að  leggja  til  bardaga,  enda  komu  þá  samtímis 
upp  deilur  milli  þriggja  þeirra  um  það,  hver  þeirra  væri  bezt 
til  ríkis  kominn,  og  lauk  svo,  að  ber  þeirra  skiftist  íýmsar  sveit- 


1)  Nerm.  IIT,  163  — 67.  2)  Þessi  höfðingi  (sem  talinn  er  „manna 
hæstur  og  fríðastur")  heldur  Munch  (N.  F.  H.  I.  2.  646),  að  verið 
hafi  sami  maður  og  „Ulfr  hræða",  en  Munch  hefir  haft  fyrir  sér  Ann. 
Inisf.,  sem  þykja  miður  merkir  (Norm.  II.  121.  n,  2  og  III.  141 — 42. 
n.)  að  minsta  kosti  yngra  handrit  þeirra  (Cod.  Dubl ,  sbr,  Skene 
Chron.  LIV.)  og  virðast  þeir  væna  Maelsechlainn  um  svik  við  Brján. 
Hér  er  yfirleitt  farið  eftir  því  sem  Steenstrup  segir  um  bardagann  og 
heimför  Dalcassía  eftir  „War  of  the  Gaedhil"  (sem  eg  hefi  eigi  átt 
kost  á  að  sjá). 


278 

ir.  Sundrung  þessi  var  nú  byrjuð,  en  eigi  enduð,  og  féll 
Cian  skömmu  síðar  í  bardaga  við  Domhnall,  er  kepti  við  hann 
am  völdin,  en  Domhnall  fór  ári  síðar  halloka  fyrir  sonum 
Brjáns  (1016?).  Nú  voru  Dalcassíar  þeir,  er  sárir  voru,  ör- 
magna  eftir  vígbúnað  sinn,  og  áttu  enn  langt  heim.  Þvoðu 
þeir  og  hreinsuðu  sár  sín  í  á  einni,  er  þeir  fóru  yfir  (Barrow 
í  Kildare),  og  héldu  síðan  sem  leið  liggur  um  Ossory,  land 
óvina  sinna.  Þar  réð  fyrir  konungur  sá,  er  Dungaðr  (Don- 
chadh)  hét,  og  vildi  hann  banna  þeim  yíirför  og  hefja  tilkall 
til  konungdóms  yfir  Munster.  Dungaðr  Brjánsson  veitti  nafna 
sínum  greið  og  gild  afsvör,  og  sjúklingarnir  í  liði  hans  voru 
enn  búnir  til  bardaga,  ef  staurar  væri  reknir  niður  þeim  tii 
stuðnings.  Varð  landsmönnum  bilt  við  slíkt  þolgæði  og  létu 
þeir  kröfur  sínar  niður  falla.  En  150  sjúklingar  létust,  og 
voru  þeir  greftraðir  þar,  nema  nokkrir  helztu  menn,  er  flutt- 
ir  voru  til  Kinncora  til  greftrunar^). 

Nú  þrýtur  „Landvörn  Ira",  þar  sem  Dalcassíar  koma 
heim  til  sín  frá  orustunni  við  Clontarf,  og  hefir  höfundur 
hennar  verið  nákominn  Brjáni,  enda  ber  hann  mikið  lof  á 
hann  og  ættmenn  hans,  og  skreytir  ef  til  vill  sumt,  þótt  rit 
hans  sé  annars  talið  áreiðanlegt  í  flestum  greinum.  Þó  fær 
það  eigi  dulist,  að  Maelsechlainn,  fyrverandi  írlandskonungur, 
hefir  eigi  staðið  langt  á  baki  Brjáni  að  hreysti  og  eljun,  og 
hafði  honum  farist  drengilega,  er  hann  gekk  fyrst  til  handa 
Brjáni  til  að  skirra  vandræðum,  og  reyndist  honum  síðan 
dyggur  bandamaður.  Segir  svo  í  árbókum  íra,  að  hann  hafi 
veitt  Brjáni  örugt  vígsgengi  í  síðasta  bardaganum  við  óvini 
þeirra  beggja,  og  barist  um  kveldið  af  mikilli  hreysti  við  her- 
leifar  þeirra,  einkum  Leinsterbúa;  er  mælt  að  hann  hafi  þá  rek- 
ið  flóttann  alt  að  borgarveggjum  Dyflinnar^).  Árið  eftir  fór  hann 
með  lið  norðan  úr  landi  til  Dyflinnar  og  brendi  borgina  (borg- 


1)  Norm.  III.  167 — 69.  2)  Afreksverk  hans  virðist  Nj.  eigna 
„Úlfi  hrœðu",  „bróður"  (d:  valdabróður,  bandamanni)  Brjáns",  er  hún 
lætur  reka  flóttann  ásamt  „Kerþjálfaði",  enda  samsvarar  hann  að  öðru 
leyti  Maelsechlainn,  og  má  vera,  að  Dýflinnarmenn  hafi  kallað  hann 
þessu  nftfni  (Sbr.  „HoUi  hinn  frœkni"  um  einn  af  sonum  Jarizleifs 
Garðakonungs  o:  Svjaloslav  ?)  Ulster-ann.  (Skene:  Chron.  366.  bls.) 
telja   þá  báða  Brján,  og  Maelsechlainn,  fyrirliða  Ira  lOH. 


279 

arvígið),  hélt  síðan  suður  í  land  og  fór  herskildi  um  ýms  hér- 
uð  þar  sem  óvinir  hans  bjuggu,  og  tók  gisla  í  Leinster  og 
Ossory.  Gjörðist  hann  nú  aftur  yíirkonungur  írlands,  og  létu 
allir  við  svo  búið  standa,  en  Austmenn  héldu  ríki  sínu  í  Dyfl- 
inni  og  var  Sigtryggr  þar  konungur  eftir  sem  áður.  Brjánn 
hafði  verið  yíirkonuiigur  Irlands  um  12  ár,  en  nú  gekk  sú  tign 
úr  ætt  hans,  og  þótti  vinum  hans  þar  skarð  fyrir  skildi,  sem 
sjá  má  á  kvæðum  Mac  Liags,  hirðskáld  hans  (f  1016).  Sbr. 
Norm.  m.  170.     • 

Það^má  ráða  af  frásögn  Nj.  um  Brjánsbardaga,  og  kvæði 
því,  sem  henni  fylgir  (Darraðarljóðum),  að  atburðir  þessir 
hafa  fengið  mjög  á  hugi  manna  víða  um  Vesturlönd,  þar 
sem  Austmenn  áttu  heima,  enda  má  nærri  geta,  að  margur 
haíi  átt  um  sárt  að  binda  eftir  bardagann  um  þessar  slóðir, 
sunnan  frá  Vallandii)  og  út  til  íslands,  (og  líklega  um  öll 
Norðurlönd),  og  saknað  íallinna  vina  og  frænda.  Hins  vegar 
er  eigi  unt  að  sjá,  að  nein  veruleg  breyting  hafi  orðið  við 
bardagann  á  afstöðu  Ira  og  Austmanna  á  írlandi,  eða  að 
ríki  Austmanna  þar  í  landi  hafi  neitt  hnignað,  heldur  deila 
írskir  höfðingjar  og  norrænir  herkonungar  hver  við  annan 
sem  áður,  og  veitir  ýmsum  betur.  Viðureign  Austmanna  og 
íra  hefir  jafnan  verið  tilbreytingalítil  og  sviplík  öldum  saman, 
svo  að  hvorki  hefir  rekið  né  gengið,  þótt  Austmenn  hafi  stund- 
um  fært  nokkuð  út  ríki  sitt,  en  það  gengið  aftur  saman  ann- 
að  skeiðið,  og  bandamenn  þeirra  ýmist  verið  margir  eða  fáir. 
Aðalstöðvar  þeirra  voru  jafnan  Dyflinn,  Veðrafjörður  og  Hlyra- 
rek,  og  höfðu  þar  myndast  kaupstaðir,  sem  Austmenn  réðu 
lengstum  fyrir,  og  jafnvel  sveitunum  umhverfis  þá,  og  þótt 
írakonungum  tækist  stundum  að  vinna  borgir  þessar,  þá  sátu 
Austmenn  þar  eftir  sem  áður,  Liðsafnað  Austmanna  fyrir 
Brjánsbardaga  má  skoða  sem  tilraun  af  þeirra  hálfu  til  að 
leggja  Irland  undir  sig  og  setja  yfir  höfðingja  af  sinni  þjóð^), 

1)  Sbr.  frásögn  Ademars  frá  Chabannais  (f  nál.  1030),  sem  rituð 
er  eftir  (ýktum)  sögusögnum,  er  borist  hafa  til  Suður-Frakklands.  2) 
Sbr.  ummæli  Ademars  (Norm.  III.  157.  n.  3)  og  sögn  Nj.  um  valda- 
vonir  Sigurðar  jnrls  og  Bróður,  Ademar  segir,  að  víkingar  (úr  ýms- 
um  áttum)  hafi  drifið  til  Irlands  með  konur  og  börn,  í  því  skyni  að 
nema  þar  land  og  útrýma  írum. 


280 

eins  og  Dönum  hafði  þá  nýlega  tekist  á  Englandi,  en  Irar 
hafa  auðvitað  viljað  verja  frelsi  sitt  og  fósturjörð,  og  reynt 
að  hrinda  Austmönnum  af  höndum  sér  og  flæma  þá  helzt 
alveg  úr  landi.  I  Brjánsbardaga  reyndu  þjóðirnar  með  sér 
til  þrautar,  og  fundu  hversu  langt  þær  gátu  komist.  Aust- 
menn  reyndu  aldrei  framar  að  safna  her  úr  öllum  áttum  gegn 
Irum,  og  írum  tókst  eigi  heldur  að  losast  við  Austmenn,  er 
sátu  i  landi  þeirra,  en  aðstreymi  víkinga  til  írlands  verður 
upp  frá  þessu  minna  en  áður,  og  styrjöldin'  milli  íra  og  Aust- 
manna  sjatnar  heldur,  enda  fara  nú  þjóðir  þessar  að  eiga 
fleiri    friðsamleg    viðskifti    en    áður^).     Má    vera,  að  það  haíi 

1)  Sbr.  Norm.  III.  170—72.  Það  eru  nokkrar  likur  til,  að  Darr- 
aðarljóð  hafi  lengi  geymst  i  minni  manna  i  Orkneyium,  þvi  að  W. 
Scott  segir  svo  frá  (Pirate,  n.  1.  to  Ch.  II.),  að  garaalt  fólk  í  eyjunum 
seint  á  18.  öld  hafi  kannast  við,  er  það  heyrði  Ijóðin  þýdd  á  ensku, 
að  sama  kvæði  hefði  það  áður  kunnað  á  norrænu,  hvort  sem  Ijóð  þessi 
hafa  borist  frá  Orkneyjum  til  íslands  (um  Fœreyjar?)  eða  frá  Islandi 
til  Orkneyja  S.  Bugge  ætlar  (N.  h.  T.  1901,  74—76)  að  þau  se  ort  á 
Katanesi  (eða  í  Orkneyjum)  rétt  eftir  orustuna,  meðan  að  eins  var  frétt 
fall  Brjáns  og  Sigurðar  jarls,  en  Orkneyingar  gjörðu  sér  enn  óljósar 
vonir  um  að  veldi  Austmanna  vestan  hafs  mundi  aukast  við  fall  Brjáns, 
sem  bent  er  til  i  visuhelmingnum :  „Þeir  munu  lýðir"  o.  s.  frv.  Merki- 
legt  er  það,  að  sögusögn  um  liðsmenn  Sigtryggs  frá  eyjum  og  Skot- 
landi  hafa  komist  inn  í  gamla  irska  sögu  um  fornaldarorustu  þar  í 
landi  (bardagann  við  Ross  na  Rig  hjá  Boynefljóti,  nálægt  Krists  burði?). 
Þar  er  getið  um  Sigurð  jarl  og  „Svarthöfuð  svart"  (GiIIa  jarl?).  og 
þeir  taldir  höfðingjar  frá  eyjunum  (Suðreyjum  og  Orkneyjum).  Enn 
fremur  virðist  þar  vera  átt  við  Finnleik  jarl  i  Mýræfi  (Moreb,  Moray) 
sem  nefndur  er  „Findmór"  höfðingi  „sjöunda  hluta  Lochlanns"  o :  Aust- 
mannabygðar  um  Skotland  og  Skotlandseyjar,  og  þar  sem  „Brodor 
Roth"  og  „Brodor  Fiúit"  (o:  Bróðir  rauðr  og  Bróðir  hvitr)  eru  nefndir, 
lýtur  það  vist  að  hkum  sögnum  og  Nj.  flytur  um  þá  félaga  Bróður  og 
Óspak,  og  munu  viðurnefnin  eiga  að  tákna  ólíkt  skaplyndi  þeirra. 
Virðist  einhver  irskur  sagnamaður  hafa  notað  munnmælasögur  (eða 
kvæði)  Austmanna  fyrir  vestan  haf  um  liðsafnaðinn  til  Brjánsbardaga, 
til  þess  að  skreyta  með  þeim  fornaldarsögu  sína  um  bardagann  við 
Ross  na  Rig,  og  eru  taldir  ásamt  Sigurði  jarli  og  Bróður  fáeinir  sam- 
tiðar-höfðingjar  (svo  sem  Ólafr  konungsniður  af  œlt  „skósins*^  (o :  ólafs 
kvárans)  og  liklega  Finnleikr  og  GiIIi  ?),  þólt  sumir  þeirra  hafi  eigi 
tekið  þátt  i  Brjánsbardaga.  Enn  fremur  eru  nefndir  ýmsir  aðrir,  sem 
óvist  er  hvort  nokkurn  tima  hafa  til  vcrið,  og  virðast  sumir  fulltrúar 
fyrir  eyjar  og  sveitir  i.  Skotlandi,  svo  sem  „Romra-synir"  o:  menn  frá 


281 

valdið  nokkru  um  þelta,  að  ósigur  Austmanna  fyrir  írum  bar 
upp  á  dag  þann,  er  helgaður  var  minningunni  um  kvöl  og 
dauða  Krists,  og  haíi  heiðingjar  tekið  það  sem  bendingu  til 
þess,  að  nú  yrði  heiðnin  að  lúta  í  lægra  haldi  fyrir  kristninni, 
að  minsta  kosti  snúast  þeir  eftir  þetta  af  alhuga  til  kristinnar 
trúar,  og  borgir  þeirra  verða  á  næstu  mannsöldrum  að  bisk- 
upasetrum,  Það  mega  því  heita  allmerkilega  tímamót  á  Ir- 
landi  um  Brjánsorustu,  og  virðist  eigi  fjarri  sanni,  að  telja 
víkinga-öldinni  þar  i  landi  lokið  með  henni,  þótt  einstakar 
víkingaferðir  væru  farnar  þangað  eftir  þann  tíma,  einkum  frá 
Orkneyjum  og  Suðureyjum. 

Nú  er  þar  til  að  laka,  er  fyr  var  frá  horíið,  að  nokkurra 
ára  hlé  varð  á  víkingaferðum  Dana  til  Englands  eftir  988,  og 
er  þess  þá  getið,  að  víkingar  hafi  stöku  sinnum  heimsótt  Ir- 
land  með  hernaði  (um  990).  En  eigi  leið  á  löngu  áður  en 
víkingar  kæmi  enn  til  Englands  (árið  991)  með  miklu  liði 
(390  skipum).  Foringjarnir  eru  nefndir  Guðmundr  „Stegitans" 
(Stíganda-?  Skeggja-?  Eysteins-??)son,  ef  til  vill  danskur 
maður,  Jósteinn  („Justin"ji)  og  Ólafr  („Anlaf"),  sem  hlýtur  að 
vera  sami  maður  og  Ólafr  Tryggvason,  er  síðar  varð  kon- 
ungur  í  Noregi,  og  kemur  hann  nú  fyrst  til  sögunnar  í  ensk- 
um  ritum.  Þeir  komu  fyrst  til  Tempsár  og  herjuðu  þar,  en 
fóru   síðan  tii  Sandvíkur  (Sandwich)  í  Kent.    Eftir  það  sneru 

Solway-firðinum,  Ue,  Muile  o.  s.  frv.  (Sjá  N.h.  Tidskr.'  1901;  2— 19.  bls.). 
Hins  vegar  eru  þar  eigi  nafngreindir  neinir  liðsmenn  frá  Norðurlönd- 
um  né  Norðmandí  (svo  sem  „Eiríkr"  eða  „Eiríks-son"  o.  fl.  er  „Land- 
vörn  Ira"  nefnir),  þótt  þessara  landa  („Scithia,  Dacia,  Gothia,  North- 
mannia")  sé  getið  rétt  á  undan  Austmannabygðunura  vestan  hafs,  er 
skipalið  senda  til  Irlands  fyrir  orustuna  við  Ross  na  Ríg.  Innan  um 
keltnesk  nöfn  frá  ströndum  Skotlands  kemur  fram  norrænt  nafn :  „Mod 
mac  Herling",  sem  kynni  að  stafa  frá  endurminningu  um  Erling  af 
Straumey,  hvort  sem  „Mod''  er  af  írskum  toga  spunnið,  eða  slytt  úr 
norrænu  nafni  sem  byrjað  hefir  á  Móð-  eða  endast  á  -móðr  (Sbr.  „Plait" 
stytt  úr  Flatnefr  ?,  en  svo  má  vel  vera  að  Austmenn  hafi  kallað  niðja 
Ketils  flatnefs).  1)  Um  þessa  félaga  Olafs  er  annars  alt  ókunnugt, 
nema  ef  Jósteinn  er  sami  maður  og  raóðurbróðir  hans  með  sama  nafni, 
sem  liklegast  er  (N.  F.  H.  I.  2.  256),  enda  er  til  óljós  sögn  ura  vesturferð 
Jósteins  þess  (Fms.  X.  260).  Óvíst  er,  hvað  faðir  Guðraundar  hefir 
heitið  (Munch.  N.  F.  H.  I.  2.  241  gizkar  á,  að  „Stegita"  sé  snúið  úr 
Eysteinn). 


þeir  aftur  norður  á  við  og  herjuðu  um  Austur-Öngul  og  Ess- 
ex.  Þá  var  sá  maður  jarl  í  Essex,  er  Brithnoth  hét,  mikil- 
hæfur  maður  og  hugrakkur,  en  hniginn  á  efra  aidur,  og  fór 
hann  á  móti  víkingum  með  húskörlum  sínum  og  öilu  því  Hði, 
er  hann  gat  fengið.  Varð  fundur  hans  og  víkinga  nálægt  bæ 
þeim  er  Maldon  hét,  þar  sem  tvær  ár  renna  í  vog  úr  Eng- 
landshafi.  Víkingar  skoruðu  á  landsmenn  að  gjalda  fé  til 
triðar  sér,  og  iétust  þá  mundu  hverfa  burt,  en  Brithnoth  svaraði, 
að  hann  og  menn  hans  vildu  verja  land  sitt,  og  neitaði  að 
greiða  víkingum  gull,  en  bauð  þeim  bardaga.  Eggjaði  hann 
nú  menn  sína  og  barðist  djarflega,  en  snemma  í  bardaganum 
varð  hann  sár  til  ólííis,  og  lögðu  nokkrar  skræfur  á^flótta  við 
fall  hans^),  svo  að  fylkingin  riðlaðist,  en  heimamenn  Brith- 
noths  létu  hvergi  þokast,  unz  þeir  hnigu  allir  í  valinn  um- 
hverfis  lík  húsbónda  sins.  Víkingar  báru  loks  hærra  hlut,  en 
löndum  Brithnoths  tókst  að  ná  líki  hans,  og  var  það  jarðað 
í  Ely-klaustri.  Mintust  menn  lengi  hreysti  hans  og  hugprýði, 
og  er  enn  til  fagurt  kvæði  um  hann  á  fornenska  tungu,  en 
týnd  er  mynd  af  framgöngu  hans  í  bardaganum,  er  ekkja 
hans  saumaði  í  léreft  og  gaf  klaustrinu^).  —  Eftir  þenna  bar- 
daga  féll  landsmönnum  allur  ketill  í  eld,  og  tóku  höfðingjar 
þeirra  (Sigeric  erkibiskup  og  Æðelweard  og  Ælfric  jarlar)  það 
ráð,  að  leita  sætta  við  víkinga  og  gangast  undir  fégjald  mik- 
ið    (10,000  'E),   sem   Englar  greiddu  nú  í  fyrsta  sinn,  en  oft 


1)  Til  þess  erii  nefndir  Godric,  sonur  Odda,  og  bræður  hans  Go- 
drine  og  Godwig,  en  hins  vegar  stóðu  Ælfwine  Ælfrics-son,  kominn 
frá  Ealhelm  jarli,  o.  m.  fl.  (svo  sem  þeir  bræður  Oswald  og  Eadwald 
rg  ern  cr  nefndur  Wihstan  tJurstansson,  ef  til  vill  danskur  (Norra. 
111.  236.  2)  Norm.  III.  228-237.  Þá  er  og  getið  3  manna  (Wulfstan, 
Ælfere,  Maccus)  er  vörðu  brú  eina  af  mikilli  hreysti,  og  minnir  það  á 
frásögn  enskra  rita  um  orustuna  við  Stafnfurðiibryggju  (1066),  þar  sem 
sagt  er  að  Norðmaður  einn  hafivarið  brú  (á  Derwent-á)  fyrir  enska  hern- 
um,  orðið  40  manna  bani,  cn  ekkert  sár  fengið,  fyr  en  hann  var  lagð- 
ur  undir  brynjuna  af  báti  undir  brúnni.  Þessi  maður  virðist  hafa  ver- 
ið  Islendingur:  Brandr  Gunnsteinsson  frá  Li'ósavatni,  því  að  hann 
„hafði  einn  brynstakk,  en  alt  annat  lið  (Haralds)  konungs  hafði  eftir 
látit  brynjur  at  skipum".  „Brandr  bauð  konungi  brynstakk  sinn",  en 
hann  bað  Brand  sjálfan  hafa  (Ljósv.31,  k.,  sbr,  Freeman:  N,  C.  I.  270, 
III.  370). 


283 

síðan,  og  var  það  (að  minsta  kosti  siðar  meir)  kallað  Dana- 
gjald.  Nú  var  gjörður  skriflegur  samningur,  sem  enn  er  til, 
og  ákveðin  skilyrði  sett  fyrir  samskiftum  landsmanna  og  vík- 
ingahersins.  Landsmenn  áttu  að  færa  víkingum  vistir,  en 
þeir  voru  eigi  skuldbundnir  til  að  hverfa  í  burtu  þegar  í  stað^). 
—  Eftir  þetta  virðast  víkingar  hafa  tekið  þátt  í  innanlands- 
ófriði  smákonunga  á  (Vestur-)Bretlandi  (Wales),  og  veitti  þar 
ýmsum  betur,  því  að  Bretar  voru  harðfengir,  þótt  þeir  væri 
löngum  sundurþykkir  og  yrði  því  oft  að  lúta  í  lægra  haldi 
fyrir  óvinum  sínumi). 

Nú  var  það  ráðagjörð  Aðah-áðs  konungs  og  höfðingja 
hans,  að  svíkja  víkinga  í  trygðum,  og  bauð  hann  að  öll  stærstu 
skipin  á  Englandi  kæmi  til  Lundúnar,  skipaði  þau  síðan  ein- 
valaliði  og  setti  fyrir  þau  Ælfric  (Álfrek)  jarl,  Þórð  Gunnars- 
son  (jarl  á  Norðimbralandi)  og  biskupa  tvo:  Ælfric  og  Æsc- 
win.  Bauð  hann  þeim  að  reyna  helzt  að  króa  Austmenn  í 
einhverri  höfn.  En  leyndarmál  þetta  komst  upp  fyrir  svik 
Ælfric's  jarls,  þvi  að  nóttina  áður  en  ráðast  átti  á  vikingana, 
strauk  hann  til  þeirra  og  forðaði  sér  siðan  ásamt  þeim,  svo 
að  Englum  tókst  eigi  að  ná  nema  einu  af  skipum  óvinanna 
(992)2).  Samt  rákust  flóttamennirnir  á  ensk  skip,  sem  komu 
frá  Lundún  og  Austur-Öngli,  varð  þar  harður  bardagi  og 
mannfall  mikið  af  vikingum.  Tóku  enskir  menn  skip  Ælfrics 
og  alla  sem  á  því  voru,  en  hann  hafði  sjálfur  komist  undan. 
Var  hann  gjörður  útlægur  og  tók  konungur  eignir  hans  undir 
sig,  en  lét  blinda  Ælfgar  (Álfgeir)  son  hans  (993).  —  Sömu 
víkingar  tóku  árið  993  Bamborough  nyrzt  á  Norðimbralandi 
með  áhlaupi,  ræntu  borgina  gjörsamlega  og  fluttu  alt  her- 
fangið  út  á  skip.  Siðan  héldu  þeir  til  Humrumynnis  og  herj- 
uðu  bæði  um  Lindisey  og  Norðimbraland,  brendu  borgir, 
drápu  menn  og  tóku  herfang.  Dróst  nú  saman  her  á  móti 
þeim  úr  þessum  landshlutum,  en  þá  er  alt  var  búið  undir 
bardaga,  lögðu  þrir  fyrirliðar  landsmanna  á  flótta,  sem  nefndir 

1)  Norm  III.  237—38.  2)  Einu  sinni  er  þess  gelið,  er  tveir 
brezkir  höfðingjar  fóru  herskildi  um  fylkið  Glamorgan,  að  þar  risu  upp 
bæði  karlar  og  konur  og  unglingar,  gripu  til  þeirra  vopna,  er  náðist  í, 
sigruðu  óvinina  og  tóku  frá  þeim  herfangið  (Norm.  III.  239).  2)  Norm, 
m.   239-40). 


284 

eru  Fræne,  Godwine  og  Friðegist,  og  er  sagt  að  þeir  væri 
allir  danskrar  ættar  að  faðernii).  Bendir  það  til  sambands 
víkinga  við  frændur  sína. 

Árið  994  á  Maríumessu  siðari  (8.  d.  sept.)  komu  þeir 
Ólafr  Tryggvason^)  og  Sveinn  Haraldsson  tjúguskegg^)  með 
94  skip  til  Lundúnar  og  gjörðu  harðar  árásir  á  borgina,  en 
borgarmenn  veittu  örugga  vörn  og  tókst  víkingum  eigi  að 
kveikja  í  staðnum,  heldur  biðu  þeir  lalsvert  manntjón  og  urðu 
frá  að  hverfa  við  svo  búið.  Nú  tóku  þeir  að  herja  og  brenna 
um  strendur  þær,  er  næst  lágu,  og  fóru  herskildi  um  Essex, 
Kent,  Sussex  og  Hampshire.  Loks  tókst  víkingum  að  afla  sér 
hesta,  fóru  þeir  þá  yfir  landið  eins  og  logi  yfir  akur,  og  stóð 
landsfólkinu  hinn  mesti  ótti  af  þeim,  því  að  þeir  drápu  alt 
sem  fyrir  varð,  gamla  og  unga,  konur  og  karla.  Nú  tók 
Aðalráðr  konungur  og  höfðingjar  hans  til  hins  sama  fanga- 
ráðs  og  áður,  að  senda  nienn  til  víkinga  og  heita  þeim  fé- 
gjöldum,  ef  þeir  hætti  hernaði.  Þeir  þektust  það,  og  fóru  til 
skipa  sinna*),  og  hélt  svo  allur  herinu  til  Southampton  og 
hafði  þar  vetursetu.  Urðu  Vestur-Saxar  (Wessex-búar),  sem 
næst  bjuggu,  að  greiða  honum  vistagjald,  en  allir  hlutar 
Englands  lögðu  saman  í  skattgjaldið,  sem  nam  1600  pundum, 
Aðalráðr  sendi  Ælfheah  biskup  í  Winchester  og  Æðelvveard  jarl 
til   Ólafs,    og   bað  hann  að  koma  á  sinn  fund  í  Andover,  og 

1)  Freemali  (N.  C.  I.  624—5)  heldur  að  þessir  höfðingjar.hafi  ver- 
ið  frá  Lindisey,  og  enskir  að  móðerni,  sem  nöfnin  benda  til.  Úlfkell 
snillingur,  er  veitti  Dönum  siðar  örugt  viðnám,  heldur  Freenian  (I, 
319)  að  verið  hafi  danskrar  ætlar,  og  átt  dóttur  Aðalráðs,  eins  og  sög- 
urnar  segja.  2)  Florentius  kallar  hann  „Anlafus  rex  Norreganorum" 
(Ólaf  Noregsmanna-konung).  3)  Sbr.  M.  h.  Br.  I.  839  (A.  Cambr.  995): 
„Sweyn  fiiius  Haraldi  Eumoniam  vastavit".  Hvorugs  þeirra  er  getið 
við  hernaðinn  á  Norðimbralandi  árið  áður  (Norm.  III.  240,  sbr.  91.  n.  2.  og 
241).  4)  Það  hefir  liklega  verið  eftir  friðarsamninginn  við  Engla 
árið  99],  sem  Ólafr  fekk  Gyðu,  frændkonu  Ólafs  kvárans  i  Dyflinni, 
og  virðist  hún  hafa  átt  heima  á  Norðimbralandi  eða  vestur  við  írlands- 
haf  (svo  sem  í  Chester),  og  Ólafr  herjað  þaðan  á  Skota,  íra  og  Breta 
(sbr.  Fms.  X.  245,  233—6)  áður  en  hann  hélt  til  Lundúnar  994,  enda 
getur  þess  í  kvæðum  ura  Olaf,  að  hann  hafi  herjað  á  Engla,  og  siðan 
á  Norðimbra,  Skota,  Suðreyjar,  Irland,  Bretland,  Kumbraland.  Snorri 
(Ól.  s.  Tr.  31.  k.)  telur  Ólaf  hafa  verið  4  vetur  (991-5)  í  hernaði  fyr- 
ir  sunnan  og  vestan  haf. 


285 

seldi  honum  gisla  til  fararinnar,  sem  fluttir  voru  á  skipsfjöl. 
Eftir  því  sem  sögur  vorar  segja,  var  Ólafr  skírður  í  Syllingum, 
og  hefir  það  h'klega  verið  eftir  að  Iiann  hætti  hernaði  og 
skipin  lögðust  við  Southampton,  en  ensk  rit^)  segja,  að  Aðal- 
ráðr  haíi  veitt  Olafi  virðulegar  viðtökur  og  verið  sjálfur  vottur 
að  því,  er  biskup  staðfesti  hann,  tekið  hann  sér  í  sonar  stað 
og  gefið  honum  konunglegar  gjafir,  en  Olafr  heitið  honum 
því,  að  herja  aldrei  framar  á  England,  og  hafi  hann  síðan  á 
næsta  sumri  (995)  haldið  til  ættjarðar  sinnar  og  efnt  vel  heit 
sín.  Kemur  það  ágætlega  heim  við  tímatalið  í  sögum  vorum, 
að  hann  hafi  farið  til  Noregs  árið  995.  Sögurnar  segja,  að 
Olafr  hafi  farið  lil  Noregs  frá  írlandi,  og  má  vel  vera,  að 
hann  hafi  brugðið  sér  til  írlands  veturinn  994 — 95  og  veitt 
lið  Sigtryggi  silkiskegg  (mági  sínum),  er  komst  um  þær 
mundir  til  ríkis  í  Dyflinni^).  Olafr  kváran  var  þá  látinn  fyrir 
löngu  (um  981),  og  fleira  hefir  farið  á  milli  mála  í  sögunum 
um  Olaf  Tryggvason,  og  bágt  að  henda  reiður  á  því,  sem 
þar  er  sagt  um  sendiför  Þóris  klökku,  Jósteins  og  Karlshöfuðs 
á  fund  Olafs,  þótt  einhver  fótur  sé  að  líkindum  lyrir  þeim 
sögum,  með  því  að  Jósteinn  er  talinn  i  enskum  ritum  höfðingi 
vikinga  ásamt  Ólafi  árið  991^).  Það  er  sagt,  að  Ólafr  hafi 
haldið  fimm  skipum  til  Noregs*),  en  margt  var  eftir  af  víking- 
um  fyrir  vestan  haf,  og  segir  enski  sagnaritarinn  Florentius, 
sem  haft  hefir  fyrir  sér  skílríkar  frásagnir  um  þessi  tíðindi, 
að  þeir  hafi  komið  árið  997  til  Severnfljóts  og  herjað  þar,  en 
annars  sést  ekki  af  enskum    ritum,    hvar    þeir  hafa  hafst  við 


1)  A.  S.  Chron.  og  Florentius  (Norm.  III.  24-1—42).  Sbr.  Ól.  s. 
Tr.  (í  Hkr.)  32.  k.,  Fms.  I.  H7-68,  X.  243—44.  2)  Sbr.  P.  A. 
Munch:  N.  F.  H.  I.  2.  258.  3)  Oddr  raunkr  (Fms.  X.  259)  hefir 
heyrt  sagt,  að  Þórir  klakka  hafi  verið  fyr  með  Olafi,  og  jafnvel  svara- 
bróðir  hans.  Snorri  (Ól.  s.  Tr.  52.  k.)  getur  ekki  móðurbræðra  Ólafs 
við  vesturför  Þóris,  og  hefir  liklega  þótt  saga  Odds  um  þá  ósennileg, 
enda  er  hún  fuU  af  ýkjum  og  öfgum,  en  frásögn  Snorra  ura  þetta 
verður  eigi  heldur  sera  sennilegust.  A.  Bugge  (A.  n.  O.  1910,  16.  bls.) 
heldur,  að  E)órir  hafi  verið  sendiraaður  óvina  Hákonar  jarls  í  Þránd- 
heinii  (en  móðurbræður  Ólafs  hafi  verið  frá  Jaðri).  Hann  rengir  sög- 
una  um  Gyðu,  og  beldur  að  Ólafr  hafi  herjað  á  Frísi  og  Saxa  993  —  94-. 
4)  Hkr.  Ól.  s.  Tr.  52.  k.,  sbr.  Fms.  X.  160.  Oddr  telur  skipin  9 
(VI  og  III). 


286 

næstu  árin  á  undani).  Hins  vegar  geta  brezkar  árbækur  um 
hernað  þeirra  (og  Engilsaxa)  á  (Vestur-)  Bretland  (Wales) 
994  eða  995,  og  nefna  Svein  Haraldsson  fyrir  þeim,  en  líklega 
hefir  hann  snúið  heim  til  Danmerkur  skömmu  eftir  að  Olafr 
Tryggvason  hélt  til  Noregs  Næstu  ár  eftir  er  og  getið  um 
herferðir  danskra  víkinga  um  Wales,  og  hafa  þeir  auðsjáan- 
lega  dregist  þangað,  eftir  að  Englar  höfðu  keypt  þá  af  höndum 
sér^).  Áður  en  þeir  Olafr  og  Sveinn  komu  til  Englands 
haustið  994,  höfðu  danskir  og  sænskir  víkingar  farið  herferð 
tii  Saxlands  og  Fríslands  (snemma  sumars  994),  og  herjað  við 
Saxelfi  (á  Stade)  og  Weser,  en  svo  lauk,  að  þeir  biðu  mikinn 
ósigur  og  manntjón^).  Af  þýzkum  sagnaritum  má  ráða,  að 
víkingar  hafi  þá  um  hríð  herjað  langt  upp  með  Saxelfi  og 
Weser,  og  um  sömu  mundir  hafa  þeir  iíka  eytt  Heiðabæ 
syðst  á  Jótlandi  (Slésvík),  og  eru  öll  líkindi  til  þess,  að 
herinn  frá  Englandi  hafi  átt  einhvern  þátt  í  þessum  hernaði, 
þótt  óljóst  sé,  hvernig  atvikunum  hefir  verið  háttað,  eða  hvaða 
þátt  Svíar  hafa  átt  í  honum.  Adam  frá  Brimum  hefir  það 
eftir  Sveini  Ulfssyni  Danakonungi,  að  afi  hans  Sveinn  konungur 
tjúguskegg  hafi  orðið  að  flýja  land  fyrir  Eiríki  Svíakonungi 
(sigursæla),  og  haldið  þá  vestur  um  haf,  en  komist  aftur  til 
ríkis  eftir  fráfall  Eiríks  konungs,  og  nálægt  Heiðabæ  hafa 
fundist  tveir  rúnasteinar,  sem  reistir  eru  til  minningar  um 
liðsmenn  Sveins,  og  tekið  fram  um  annan  (Skarða)*),  að 
hann  hafi  verið  í  Vesturlöndum.  Má  því  ætla,  að  Sveinn 
hafi  átt  ófrið  við  Svía  um  Heiðabæ,  er  hann  kom  að  vestan^), 
og  hafi  honum  loks  tekist  að  friða  ríki  sitt,  en  þorri  víking- 
anna  horfið  aftur  vestur,  þar  sem  meiri  févon  var  fyrir  þá®). 

1)  Norm.  III.  243.  2)  Norm.  III.  214.  3)  Norm.  III.  245 
(Adam  í'rá  Brimum  II.  30.  segir,  að  saxneskur  Jeiðsögumaður  hafi  kom- 
jð  víkingahernum  við  Weser  í  ógöngur  í  mýri  einni,  og  hafi  þar  fallið 
20,000  af  heiðingjum).  4)  Sbr.  Norm.  III.  246-7.  í  ÓI.  s.  Tr.  4ö. 
k.  (Hkr.)  er  nefndur  „Skarði  vikingr"  með  Jómsvíkingum  eftir  orustuna 
á  Hjörungavogi,  þar  sem  aðrar  sögur  nefna  til  „Björn  hinn  brezka", 
sem  komið  hafi  frá  Vesturlöndura  og  átt  þar  rikis  að  gæta.  Sbr.  Fms. 
I.  181—83,  XI.  50,  153—6.  5)  Sbr.  Fms.  XI.  184:  „Sveinn  konungr 
.  herjaði  viða  bæði  uin  Austrveg  ok  suðr  um  Saxlund".  6)  Nokk- 
ur  deili  má  sjá  til  þess,  að  i  styrjijld  þessari  hafi  bæði  verið  menn  frá 
Sviþjóð  og  Noregi   (Ad.    Br.  II.  29—31.)  og  sami  herian  heimsótt  bæði 


287 

Árið  997  sigla  víkingar  fyrfr  suðvesturhorn  Englands  (Lands- 
enda)  og  hdlda  til  Severn-mynnis;  herja  þeir  þá  ýmist  á  Engla 
eða  (Vestur-)Breta,  en  halda  síðan  aftur  til  Ermarsunds,  brenna 
þar  víða  og  taka  herfang,  en  fá  lítið  viðnám.  Vetursetu  hafa 
þeir  jafnan  í  eynni  Wight,  en  herja  vestur  um  strendurnar 
á  sumrum,  og  venja  þá  einkum  komur  sínar  til  fljótsmynna. 
Landsmönnum  veitir  oftast  miður,  er  þeim  og  víkingum  lendir 
saman.  Árið  999  héldu  víkingar  upp  eftir  Tempsá  og  settust 
um  Rochester;  fóru  þá  Kentverjar  móti  þeim  og  áttu  við  þá 
orustu,  og  féll  margt  manna  af  báðum,  en  víkingar  héldu 
þó  velli,  öfluðu  sér  síðan  hesta  og  fóru  herskildi  um  Kent. 
Vildi  þá  konungur  og  ráðgjafar  hans  búa  her  og  flota  gegn 
víkingum,  en  þá  er  skipin  voru  tilbúin,  frestuðu  fyrirliðarnir 
bardaga  dag  eftir  dag,  svo  að  liðsöfnun  þessi  varð  landsfólkinu 
að  eins  til  tímatafar  og  kostnaðar,  og  ekkert  vanst  nema  „þjóðar- 
vandræði,  fjártjón  og  óvinafögnuður"^) 

Árið  1000  geta  enskar  árbækur  tvegggja  markverðra  við- 
burða  á  Englandi.  Aðalráðr  konungur  sendi  skipaflota  vestur 
i  írlandshaf,  og  bauð  mönnum  sínum  að  fara  herskildi  um 
Kumbraland  (Gumberland),  er  lá  undir  ríki  hans,  en  Skota- 
konungur  hafði  fengið  til  forráða.  Þar  var  margt  Austmanna 
og  segir  einn  af  sagnariturum  Engla  (Hinrik  frá  Huntingdon) 
að  konungur  haíi  viljað  buga  þá,  en  skozkur  rithöfundur  (Joh. 
Fordun)  segir,  að  Malcolm  Kumbrakonungur  haíi  skorast 
undan  Danagjaldi,  en  tjáð  sig  búinn  til  að  berjast  með 
Englakonungi,  og  hafi  þetta  verið  skilið  svo,  sem  hann  drægi 
taum  Dana.  Hvorttveggja  kann  rétt  að  vera^)  því  að  Skota- 
konungur  mun  að  eins  hafa  verið  skuldbundinn  til  bandalags 
við  Engla,  en  ekki  skattskyldur,  og  þar  sem  lið  Aðalráðs  her- 
jaði    á    Mön  (eða  Öngulsey?),  sem  Austmannakonungar  réðu 

England  og  Saxland  með  ófriði.  Á  sænskum  rúnasteini  er  getið  manns, 
er  „skifti  gjaldi"  á  Englandi  og  „sótti  borgir"  á  Saxlandi  (A.  Bugge  i 
Á.  n.  0.  1910,  12  bls).  Adam  (II.  33,  Schol.  25.)  getur  um  samband 
Svía  og  Vinda  og  hernað  þeirra  á  Dani  (er  Eirikr  vann  Danraörk). 
1)  Norm.  III.  247—48.  2)  Þó  er  þetta  eigi  svo  að  skilja  (Norm. 
III.  219),  sem  Malcolm  (II.)  Kennethsson  væri  Skotakonungur  ura  þetta 
leyti;  hann  hefir  eigi  orðið  það  fyr  en  1004  eða  1005,  en  vera  má,  að 
hann  hafi  áður  ráðið  fyrir  Kumbrdlandi  (sbr.  Freeman  :  N.  C.  I.  633 
-34). 


fyrir,  þá  bei^dir  það  til  fjandskapar  Aðalráðs  við  Austmenn 
fyrir  vestan  haf  yfirleitt  (sbr.  h.  a.  fr.  210.  bls.).  Sarasumars 
fór  víkingaflotinn  suður  í  Norðmandí,  og  hvort  sem  Danir  hafa 
viljað  forðast  enska  skipaliðið,  eða  það  hefir  sætt  lagi  til 
vesturferðar,  er  þeir  voru  farnir  suður,þá  má  telja  víst.  að 
frændur  víkinganna  á  Vailandi  hafi  veitt  þeim  friðland  með 
sér  og  ált  kaup  við  þá,  þótt  jariinn  í  Rúðuborg  (Ríkarðr  I.f 
996)  og  Aðairáðr  konungur  hefði  áður  (991)  samið  svo  sín  á 
milii,  að  hvorugur  skyidi  taka  við  mönnum  hins  né  óvinum, 
nema  með  hans  samþykki.  Það  er  líka  sagt,  að  Aðalráði 
hafi  einhverntíma  gramist  svo  við  Ríkarð  (II.)  Rúðujarl,  mág 
sinn,  að  hann  hafi  sent  her  suður  til  Vallands  (Gotentin),  en 
sá  her  hafi  beðið  fullan  ósigur  og  fáir  komist  undan.  Þótt 
þetta  kunni  að  vera  nokkuð  orðum  aukið  hjá  sagnaritara 
Norðmenninga  (Vilhjálmi  frá  Jumieges),  og  óljóst  sé,  hvert  ár 
þetta  hafi  við  borið,  þá  er  ólíklegt,  að  það  sé  með  öllu  til- 
hæfulaust,  og  má  vel  hugsa  sér,  að  Aðalráðr  hafi  viljað  hefna 
sín  á  Norðmenningum  fyrir  það.  að  þeir  höfðu  veitt  víkingum 
friðland,  og  hafi  hann  því  látið  skipalið  það,  er  fór  til  írlands- 
hafs,  eða  einhvern  hluta  þess,  bregða  sér  suður  yfir  Ermar- 
sund  til  rána^).  Annars  er  þess  til  getandi,  að  danski  vík- 
ingaherinn,  sem  hvarf  frá  Englandi  þetta  sumar  suður  til 
Vallands,  hafi  síðan  haldið  austur  til  Danmerkur  og  tekið  þátt 
í  Svöldrar-orustu  um  haustið  (9.  d.  sept.  1000)^).  Hitt  er 
víst,  [að  sumarið  eftir  (1001)  komu  víkingar  aftur  sunnan  að 
Englandi^)  og  áttu  bardaga  við  landsmenn,  þar  sem  mælt  er 
að  fleiri  hafi  fallið  af  Dönum,og  hafi  þeir  þó  haldið  velli,  (við 
„ÆðeUngadene")*)  en   Englar  mist  nokkra  mikilsháttar  menn. 

1)  Sbr.  Norm.  III.  248—49  og  270—271.  Freernan :  N.  C.  I. 
300 — 301.  2)  Einn  enskur  miðalda-sagnaritari  (Roger  frá  Wendo- 
ver,  Norm.  I.  170)  hætir  þvi  við  sögu  ensku  árbókanna  um  ferð  vik- 
inga  til  Vallands  („Normannía")  árið  1000,  að  þeir  hafi  farið  með 
ófriði  („hostiliter"),  og  má  ef  til  vill  skilja  það  svo,  að  skipaliðið  hafi 
verið  boðað  heim  til  að  taka  þátt  i  ófriði  á  Norðurlðndum.  Freeman 
(N.  C  I,  306)  retlar,  að  sumt  víkingahðið  hafi  orðið'  eftir  á  EngU^ndi, 
þótt  meginílotinn  hyrfi  burt  um  stund.  3)  Norm.  111,  249,  4)  Þessi 
staður  segir  Freeman  að  sé  í  Sussex  og  hyggur  að  það  hafi  að  eins 
verið  eftirleguhðið,  sem  var  þar  á  sveimi,  og  haíi  það  siðan  barist  við 
bygðarmenn  (frá  Sussex    og  Hampshire)    og  Pálnir   komið  til  móts  við 


^89 

Herjuðu  víkingar  nú  í  Devonskíri  og  seltust  um  borgina  Exetei', 
er    Aðalsteinn    konungur    hafði    fyrir    iöngu   víggirt  (927),  en 
urðu    þar    frá    að  hverfa  og  fóru  nú  yfir  landið  með  báli  og 
brandi.     Landsmenn    fjölmentu    tii  orustu  við  þá,  en  biðu  ó- 
sigur,    og    brendu    víkingar   bygðina  og  drápu  margt  manna. 
Síðan    fengu   þeir    sér  hesta,  fóru  herskildi  uni  nagrennið  og 
tóku  afarmikið  herfang,  er  þeir  flultu  tii  skipa  sinna.   Settust 
þeir    enn   í  eyna  Wight,  en  herjuðu  jafnan  yíir  til  Englands- 
stranda  og  jafnvel  til  Vestur-Bretlands  (Dyfed),  og  gekk  þessi 
hernaður  mjög  nærri    landsmönnum  og  konungi  þeirra.     Frá 
því  er  sagt  um   höfðingja  einn  (danskan)  á  (Suður-)Englandi, 
er   Pallig    eða    Palnig    (o:  Pálnir)    er    nefndur,    að  hann  hafi 
verið    kvæmtur    Gunnhildi  Haraldsdóttur,  systur   Sveins   kon- 
ungs,    en    þegið    veizlur    miklar   (jarðir)  af  Aðah-áði  konungi. 
I    þesssari    herför    Dana  um  Devonskíri    kom  Pálnir  til  móts 
við   þá  með  öU  þau  skip,  er  hann  hafði  getað  dregið  saman, 
og  gekk  í  lið  með  þeim.     Sáu  enskir  landshöfðingjar  nú  eigi 
önnur  úrræði,  en  að  kaupa  víkinga  enn  af  sér  með  fégjöldum, 
Sendu    þeir   jarl   þann  enskan,  er  Leofsige  er  nefndur,  til  að 
semja    um    friðarkosti,    og    varð    það  að  sætt,  að  landsmenn 
greiddu  víkingum  vistagjald  og  24000  pund,  og  var  þetta  int 
af   hendi,   en  þess  er  jafnframt  getið,  að  konungur  hafi  gjört 
Leofsige  útlægan,   með  því  að  hann  hafði  drepið  sviksamlega 
einn    af  vildarmönnnm    hans,    en  það    verk  mæltist  mjög  ilia 
fyrir,  bæði  með  kristnum  mönnum  og  heiðnum^). 

Nú  voru  víkingar  búnir  að  herja  á  England  um  áratug 
samfleytt  að  kalla  má,  og  þótt  Ólafr  Tryggvason  færi  burt, 
voru  landsmenn  litlu  nær,  því  að  Sveinn  tjúguskegg  og  her 
hans  vofði  sífelt  yfir  þeim,  og  eyin  fagra  í  Ermarsundi  (Wight) 
var  orðin  að  versta  víkingabæli.  Nú  sóttu  víkingar  sjaldan 
þangað,  er  Austmenn  (Danir  eða  Norðmenn)  voru  fyrir,  og 
munu  þeir  hafa  þótst  eiga  þar  friðland,  þá  er  á  þyrfti  að 
halda.     Að  vísu  tóku  þeir  borg  á  Norðimbralandi,  sem  Engla- 

það,  en  skipaliðið  komið  beint  frá  Norðmandí  til  Exeter.  Þetta  var 
forn  rómversk  borg,  sem  hafði  eigi  komist  á  vald  Engla  fyr  en  þeir 
höfðii  tek^ð  kristni,  og  bjuggu  Bretar  þar  ásamt  Englum  frara  á  daga 
Aðalsleins  (Norman  Conquest:  I.  307 — 308),  en  siðan  varð  borgin  al- 
ensk.         1)    Norm    lU.  249—51,  269. 

19 


^9Ö 

konungur  átti  (árið  993),  og  herjuðu  síðan  við  Humrumynni 
en  þá  kom  það  í  Ijós,  að  frændur  þeirra  voru  ófúsir  á  að 
berjast  við  þá.  Nú  beina  vikingar  öllum  afla  sínum  að  suður- 
og  vesturhluta  Englands,  enda  vinst  þar  mikið  á,  og  verða 
landsmenn  stöðugt  að  lúta  í  lægra  haldi  og  greiða  stórfé  sér 
til  friðar.  Lundún  og  Exeter  fá  að  vísu  varist  víkingum,  en 
aldrei  vinna  enskir  menn  sigur  á  Dönum  í  orustu,  þótt  þeir 
veiti  þeim  stundum  talsvert  manntjón,  enda  kemur  einatt 
fram  bleyðiskapur,  hverflyndi,  svik  og  sundurlyndi  í  enska 
liðinu.  Hvergi  er  sagt  frá  því,  að  víkingaherinn  hafi  farið 
burt  af  Englandi  eftir  siðustu  sættina,  þótt  hann  hefði  tekið 
við  fégjöldum  og  skuldbundið  sig  til  að  hætta  hernaði  (um 
stundarsakir),  heldur  er  Hklegast,  að  hann  hafi  setið  kyr  í 
eynni  Wight,  og  er  svo  sagt,  að  Aðalráðr  hafi  fengið  grun 
um,  að  Danir  á  Englandi  hefði  gjört  samsæri  í  því  skyni, 
að  ráða  hann  og  helztu  mejin  hans  af  dögum.  Hann  hafði 
árið  1002  gengið  að  eiga  Emmu,  systur  Ríkarðs  (II.)  Rúðu- 
jarls,  og  hefir  líklega  gjört  sér  von  um  styrk  þaðan  gegn 
Dönum,  þótt  sú  von  brygðist.  Tók  hann  nú  það  óheillaráð, 
að  láta  drepa  alla  Dani^),  sem  búsettir  voru  á  Englandi  (ut- 
an  Danalaga),  og  hefir  enski  sagnaritarinn  Hinrik  frá  Hun- 
tingdon  í  æsku  sinni  heyrt  þá  frásögn  mjög  gamalia  manna, 
að  bréf  hafi  verið  send  á  laun  tii  allra  (helztu)  staða  á  Eng- 
landi  með  boðskap  konungs,  og  eftir  þeim  hafi  landsmenn 
veitt  Dönum  atgöngu  með  eldi  og  járnum  á  ákveðnum  degi 
(13.  d.  nóv.)i).  Skilríkar  sögur  segja,  að  drepnir  hafi  verið 
bæði  eldri  menn  og  yngri,  karlar  og  konur,  en  líklega  eru 
það  ýkjur  síðari  sagnaritara,  að  menn  hafi  verið  kvaldir  til 
dauða,  brjóstin  skorin  af  konum,  eða  hundar  látnir  rífa  þær 
í  sig,  og  ungbörnum  slegið  við  dyrastafi,  svo  að  heilinn  hafi 
legið  úti,  enda  sjást  deili  til  þess,  að  skemdarverk  þessi  hafa 
sífelt  aukist  í  meðferðinni.  er  tímar  liðu  fram.  Meðal  þeirra, 
sem  drepnir  voru,  var    Pálnir   jarl  og  Gunnhildr   kona  hans, 

1)  Eftir  sögn  Vilhjálms  frá  MaJmesbury  var  Auðrfkr  strjóna,  sem 
siðar  verður  getið,  mjög  riðinn  við  víg  þessi,  en  liklega  er  hann  þa*' 
látinn  koma  of  snemnia  til  sögunnar,  af  þvi  að  honum  vur  síðar  meir 
trúað  til  alls  ills  (sbr.  Freeman:  N.  C  I.  640—44).  2)  H.  Hunt. 
VI.  §  2  (útg.  Arnolda)  174.  bls.). 


m 

og  að  líkindum  Sigvaldi  jarl,  er  verið  hafði  höfðingi  Jóms- 
víkinga^). 

Eins  og  við  var  að  búast,  var  þess  skamt  að  biða,  að 
Danir  leituðu  til  hefnda.  Sumarið  eftir  (1008)  kom  Sveinn 
konungur  með  lið  sitt  til  Exeter,  sem  Emma  drotning  haíði 
fengið  i  morgungjöf,  og  sett  yíir  landa  sinn,  er  Hugo  hét. 
Hann  gaf  upp  borgina  við  Svein  konung,  en  konungur  tók 
þar  herfang  og  lét  brjóta  niðnr  múrana^).  Dróst  nú  her  sam- 
an  úr  nágrenninu,  en  fyrir  honum  var  Ælfric  jarl,  er  svikið 
hafði  ættjörð  sína  fyrir  11  árum,  en  komist  aftur  til  metorða, 
þótt  undarlegt  sé.  Nú  lézt  hann  vera  sjúkur,  er  búist  var 
til  bardaga,  og  varð  því  ekkert  úr  orustu,  en  Sveinn  braut 
borgina  Wilton  og  hélt  áfram  hernaði,  unz  honum  þótti  tími 
til  kominn  að  halda  til  skipa  sinna. 

Sumarið  eftir  hélt  skipaherinn  austur  fyrir  England,  þar 
sem  eigi  hafði  herjað  verið  nokkuð  lengi,  og  upp  eftir  ánni 
Yare  til  Norwich  (Norðvikr),  tóku  vikingar  þá  borg  og  brendu. 
Á  Austur-Öngli  var  þá  til  landvarnar  höfðingi  sá,  er  Úlfkell 
(Ulfkytel)  hét,  og  kalla  sögurnar  hann  Ulfkel  sniHing^).      Var 

1)  Noim.  III.  252—55.  í  sögunum  er  hvergi  sagt  frá  æfilokum 
Sigvalda,  en  Jómsv.  (49.  k.  Fms.  XI.  167.  hls.)  virðist  gefa  í  skyn,  að 
hann  hafi  orðið  vopnbitinn.  „Encomiura  Emmæ"  (SRD.  II.  475)  segir, 
að  Þorkell  (hinn  hávi)  hafi  farið  herferð  til  Englands  (1009)  til  að 
hefna  bróður  síns,  en  i  þeirri  ferð  var  lika  (samkvæmt  enskum  ritum) 
Hemingr  (bróðir  hans),  og  munu  þeir  hafa  viljað  hefna  Sigvalda,  enda 
fara  engar  sögur  af  honum  eftir  1002.  Jómsv.  50 — 52.  k.  segir,  að 
Þorkell  hafi  hefnt  Hemings  bróður  síns,  er  fallið  hafi  ásamt  öðrum 
Þíngamönnum  „norðr  í  Slessvik"  eftir  dauða  Sveins  konungs  (Fras. 
XI.  161 — 62).  Virðist  Danavígunnra  árið  1092  þar  vera  blandað  sam- 
an  við  atburði  frá  árinu  1015  (sbr.  falsbréf  enskt,  sera  getið  er  í  Norra. 
III.  15;i— 4  n  ra.  að  slengi  þessu  saraan)  og  hefnd  eítir  Heming  við 
hetnd   efiir    Sigvalda.  2)     Hafi    Sveinn    tjúguskegg    nokkurn    tíma 

heimsótt  Ríkarð  Rúðujarl  til  að  Iryggja  sér  hlutleysi  hans  og  vinfengi, 
þá  hefir  [>að  liklega  verið  er  hann  hóf  þessa  herferð.  Vilhjálmr  frá 
Jumiéges  segir,  að  þeir  hafi  samið  svo  með  sér,  að  Danir  mættu  selja 
herfang  sitt  i  Norðraandí,  og  sárir  menn  og  sjúkir  leita  þar  athvarfs, 
og  er  þessi  sögn  eigi  ósennileg,  þótt  Vilhiálmr  vilHst  i  tíraatalinu,  er 
hann  lætur  Svein  koma  til  Vallands  á  síðustu  Englandsför  sinni(10l3). 
3)  Það  er  eigi  fullljóst,  hvort  Úlfkell  hefir  sjálfur  verið  jarl  á  Aust- 
ur-Öngli,  eða  fulllrúi  Æðelweards  (f  1016),  sonar  Æðelwins  Austur- 
Englajarls  (f  992,  sonar  Aðalsteins    „hálfkonungs",  h.  a.  fr.  205.      Sbr. 

19* 


hann  hraustur  maður  og  herkænn,  en  með  því  að  víkingar 
komu  að  honum  óvörum,  varð  það  ráð  helztu  manna  í  fylk- 
inu,  að  kaupa  þá  af  sér.  Þrem  vikum  eftir  sættina  hurfu 
víkingar  burt  og  héldu  upp  í  land  til  Þetford,  bauð  Úlfkell 
þá  mönnum  sínum  að  meiða  skip  þeirra,  en  því  var  eigi 
hlýtt.  Þá  safnaði  hann  í  skyndi  Hði  nokkru,  og  veitti  Dön- 
um  eftirför.  Höfðu  þeir  rænt  Þetford  um  nóttina  og  iagt  eld 
í  staðinn  morguninn  eftir,  er  þeir  snöru  aftur  til  skipa  sinna. 
Varð  þar  hörð  orusta,  er  fundum  þeirra  bar  saman,  og  kváð- 
ust  Danir  eigi  fyr  hafa  komist  í  krappari  leik,  en  hvorugur 
vann  á  öðrum,  og  virðist  þó  hafa  fallið  margt  göfugra  manna 
af  iiði  Engla.  Næsta  ár  (1005)  kom  hallæri  mikið  á  Eng- 
land,  og  varð  Sveinn  konungur  þá  að  snúa  heim  tii  Dan- 
merkur. 

Eigi  virðist  Aðalráði  hafa  komið  til  hugar,  að  unt  væri 
að  flæma  víkinga  burt  með  því  að  banna  þeim  vistaföng,  né 
neitt  annað  ráð  er  að  haldi  kæmi,  og  var  því  við  að  búast, 
að  svona  varnarlaust  land  yrði  fyrir  árásum  úr  ýmsum  átt- 
um.  Nú  var  sá  konungur  nýkominn  til  ríkis  á  Skotlandi,  er 
hét  Malcolm  (II.),  Kennethsson.  Mun  hann  hafa  þótst  hafa 
ástæðu  til  ófriðar  gegn  Englum,  er  farið  höfðu  herferð  til 
Kumbralands  fyrir  fám  árum,  og  viljað  jafnframt  færa  út 
ríki  sitti).  Hann  dró  nú  saman  her  mikinn  og  hélt  honum  suð- 
ur  á  Norðimbraland,  herjaði  þar  víða  og  brendi  og  settist 
um  Durham.      Varð  lítið    um   varnir  af  hálfu  Valþjófs  Norð- 


Freeman:  N.  C.  I.  622,  639).  Skyldi  Æðelbeiht  jarl,  tengdafaðir  Að- 
alráðs  konungs  (Freeman  I.  669,  671),  hufa  líka  verið  af  þeirri  jarlsætt? 
1)  Hann  virðist  hafa  brotist  til  valda  gegn  frœndura  sínum,  er  náð 
höfðu  rikinu  eftir  vig  Kenneths  (III.)  föður  hans  (995).  Um  sania  leyfi 
hefir  verið  uppi  á  Norður-Skotlandi  (Mýræfi)  höfðingi  með  saraa  nafni 
(Malcolm  e.  Melkólmr  Melbrigðason)  og  er  honura  slengt  saraan  við 
nafna  sinn  í  sögum  voruna,  enda  virðist  hann  hafa  verið  honum  að 
mestu  leyti  óháður  eftir  dauða  Finnleiks,  föðurbróður  sins  (1020),  og 
má  ælJu,  að  Nj.  hafi  hausavixl  á  þeim  nöfnum,  er  hiin  kallar  höfðingj- 
ann  á  Norður-Skollandi  „Melkólt  Skotakoming"  (8H.  og  80.  k.),  en  höfð- 
ingja  við  Forlh  tjörðinn  (í  „Hvits-  (Fifis-  ?)  borg"  nálægt  Beruvik  =  North 
Berwick?)  "Melkólf  jari"  (158.  k.).  Orkn.  (22.  k.)  lætur  konung  (Suð- 
ur)Skota  sitja  i  Beruvik  og  er  líklega  átt  við  Beruvik  nyrðri  við  Firth 
of  Forlh),  þar  sem  enn  er  kouuugs-borg). 


293 

imbra-jarls  (í  Bamborough),  sem  orðinn  var  gamall  maður, 
en  Uhtred,  sonur  hans,  hraustur  maður  og  herkænn,  var 
kvæntur  dóttur  biskupsins  í  Durham,  og  kom  borginni  til 
hjálpar  með  miklu  liði,  er  hann  hafði  dregið  saman  úr  Norð- 
imbralandi  og  frá  Jórvík,  og  stráfeldi  her  Skota,  svo  að  kon- 
ungur  komst  sjálfur  nauðulega  undan  á  flótta.  Lét  Uhtred 
síðan  höggva  höfuðin  af  Skotum  þeim  í  valnum,  er  honum 
leizt  bezt  á,  og  festa  |)au  á  stengur  á  múrum  borgarinnar 
(1006).  Sama  sumar  (í  júlímánuði)  kom  afarmikið  skipalið 
frá  Danmörku  til  Englands.  Það  tók  land  við  Sandvík  (Sand- 
wich),  og  herjaði  bæði  á  Kent  og  Sussex.  Aðalráðr  dró 
saman  her  á  móti  víkingum  bæði  frá  Merkju  og  Wessex,  en 
sá  her  varð  landsfólkinu  að  eins  til  tjóns,  því  að  víkingarnir 
lögðu  eigi  til  bardaga,  heldur  fóru  ránsferðir  um  landið  til 
og  frá  kringum  her  konung?,  og  héldu  síðan  til  skipa  með 
herfang  sitt.  Um  haustið  fór  konungur  heim,  og  víkingar 
eftir  Marteinsmessu  til  sinna  fyrri  stöðva  í  eynni  Wight.  Um 
hávetur  fóru  þeir  langt  upp  í  land  til  að .  afla  sér  vista,  og 
komu  að  hæð  einni  (Guckamsley),  er  þau  ummæli  fylgdu,  að 
kæmist  Danir  svo  langt  frá  s]ó,  mundu  þeir  eigi  komast  aft- 
ur  lil  sjóar,  en  þeir  klifruðu  upp  á  hæðina  og  gjörðu  um- 
mælin  ósönn.  Nú  héldu  þeir  aðra  leið  til  skipa  sinna,  ráku 
á  flótta  hersveit  eina,  er  mætti  þeim,  og  komust  á  skipsfjöl 
við  Winchester,  aðseturstað  konungs,  með  alt  herfangið,  án 
þess  staðarbúar  gæti  að  gjört.  Konungur  var  farinn  vestur 
í  land  og  hélt  fjölmennan  höfðingjafund  um  jólaleytið  í  Shrews- 
bury  við  Severn.  Stóð  mönnum  sú  ógn  af  hernaði  víking- 
anna,  að  eigi  var  hugsað  um  neitt  viðnám  eða  varnir  gegn 
þeim,  heldur  var  gengið  að  svofeldri  sætt,  að  þeim  yrði  greidd 
36,000  íf ,  og  auk  þess  vistagjald  frá  öllu  Englandi.  Fégjöld- 
in  voru  int  af  hendi  næsta  ár  (1007)^). 

Nú  er  eigi  getið  um  hernað  víkinga  á  Englandi  um  næstu 
árin  tvö  (1007  og  1008),  en  vera  má,  að  það  hafi  verið  um 
þær  mundir,  sem  Brjánn  írakonungur  tók  skatt  og  gisla  af 
Englum,  Bretum  og  Skotum  við  Irlandshaf,  sem  fyr  var  á 
minst^).      Nú    voru  sett    lög  um  það  á  Englandi,  að  skipalið 

1)    Norm.  III,  255—59.        2)    Það  er  eng[in  furða,  þótt  aðalórbaek- 


294 

skuli  búið  á  hverju  vori  eftir  páska,  og  koma  þá  saman,  og 
hörð  refsing  (leiðvíti)  lögð  við  leiðangursfalli  (eða  því,  ef  nokk- 
ur  vanrækti  að  róa  leiðangur).  En  það  var  eins  og  ógæfan 
elti  Aðalráð  og  lið  hans,  því  að  þá  er  skipafloti  hans  kom 
fyrst  saman  við  Sandvik  eftir  lögum  þessum,  risu  óðara  ill- 
deilur  milli  foringjanna.  Höfðingi  einn,  Brihtric  að  nafni, 
(bróðir  Auðriksstrjónu,  vildarmanns  Aðalráðs),  hafði  kært  fyr- 
ir  konungi  mikilsháttar  mann  frá  Sussex,  sem  Wulfnoth  Child 
er  nefndur,  en  hann  strauk  þá  með  20  skip,  og  herjuðu 
menn  hans  á  suðurströnd  Englands,  eins  og  það  væri  óvina- 
land.  Brihtric  bjóst  við  að  geta  handtekið  fjandmann  sinn, 
og  elti  hann  með  liði  á  80  skipum,  en  þau  brotnuðu  öll  í 
ofviðri  og  rak  upp  á  fjörur,  og  kom  Wulfnoth  þar  síðan  og 
brendi  skipin.  Þetta  oUi  svo  miklu  tjóni  á  flotanum,  að  öll- 
um  félst  hugur.  Konungur  fór  heim  til  sín  ásamt  ráðgjöfum 
sínum,  og  skipin  voru  færð  til  Lundúnar.  Skömmu  síðar 
(1009)  koma  enn  víkingar  frá  Danmörku^)  með  mikiu  skipa- 
liði.  Fyrst  er  getið  Þorkels  jarls  (hins  háfa),  er  hélt  gildu 
skipaliði  til  Sandvíkur,  og  eigi  leið  á  löngu,  áður  en  annar 
skipafloti  kom  (i  ágústm.),  en  fyrir  honum  réðu  tveir  höfð- 
ingjar,  sem  enskar  árbækur  kalla  „Hemming"  og  „Eglaf". 
Þeir  eru  báðir  nefndir  í  sögum  vorum  sem  höfðingjar  Dana- 
hers  á  Englandi.  Hemingr  var  bróðir  Þorkels,  sonur  Strút- 
Haralds  jarls  á  Skáni,  en  Eilífr  sonur  Þorgils  sprakaleggs, 
bróðir  Ulfs  jarls,  er  síðar  varð  nafnkunnur  maður.  Segir 
rithöfundur  einn,  er  var  nálega  samtíða  þessum  atburðum^) 
að  Þorkell  hafi  farið  til  Englands  til  að  hefna  bróður  síns, 
og  hlýtur  það  að  vera  Sigvaldi,  en  ekki  Hemingr,  eins  og 
segir  í  Jómsv.  52.  k.,  af  því  að  höfundur  þeirrar  frásagnar 
heldur,  að  Þorkell  hafi  eigi  farið  til  Englands  fyr  en  með 
Knúti  konungi  ríka.     Hafa  þeir  bræður  (Þorkell  og  Hemingr) 

ur  Engla  (A.  S.  Chron)  geti  eigi  þessarar  herferðar  Ira,  þar  sem  þœr 
geta  hvorki  um  ósigur  Skota  við  Durham  árið  10U6  né  sigur  þeirra 
við  Carham  12  árum  síðar  (1018,  sbr.  Freeman :  Norman  Conquest  I. 
679).  Frásögn  um  bardaga  þessa  finst  í  ritum  Siraeons  frá  Durhara 
(og  árbókum  Norðimbra).  1)  Þeir  munu  fyrst  hafa  herjað  á  slrönd- 
um  Fríslands  (Kinnlimasiðu),  og  haldið  svo  til  Englands  (sbr.  visu  Sig- 
hvats  uw  5.  orustu  Ólafs  helga).        2)    Enc,  Emmee,    S.  R.  D.  II,  475. 


eftir  |)essu  átt  sama  erindi  báðir.  Með  þessum  her  hefir  ver- 
ið  Ólafr  konungur  Haraldsson  frá  Noregi,  er  síðar  var  kall- 
aður  hinn  digri  og  hinn  helgi,  enda  segir  svo  í  sögu  hans, 
að  „Þorkell  hinn  hávi"  hafi  ráðist  til  ferðar  með  honum,  er 
er  hann  sigldi  vestur  um  haf.  I  raun  réltri  hefir  Þorkell  ver- 
ið  foringi  ferðarinnar,  en  Olafr  slegist  í  lið  með  honum,  þótt 
munnmælin  hafi  síðar  sett  Olaf  skör  hærra,  og  eignað  hon- 
um  orustur  þær,  er  herinn  vann,  með  því  að  hann  bar  kon- 
ungsnafn  og  varð  loks  einvaldskonungur  í  Noregi,  og  kvæðin 
um  hann  geta  hans  eins  við  orusturnari).  Herflokkarnir 
komu  saman  í  Þanet  og  héldu  svo  til  Kantaraborgar.  Mundu 
þeir  hafa  tekið  borgina,  ef  borgarbúar  og  landsmenn  þar  í 
grend  hefði  eigi  keypt  sér  frið  með  8000  pundum.  Héldu 
víkingar  þá  aftur  til  stöðva  sinna  og  tóku  að  herja  sunnan 
á  England.  Nú  hafði  konungur  mikinn  liðsafnað,  en  her 
hans  gat  eigi  afstýrt  ránum  víkinga.  Einu  sinni  hafði  kon- 
ungur  þó  komist  í  veg  fyrir  tíkingana  með  margar  þúsund- 
ir  manna,  er  þeir  héldu  til  skipa.  en  þá  ollu  því  ráð  eins  af 
vildarmönnum  hans,  að  hann  lét  her  þeirra  komast  undan 
óáreittan.  Svikari  þessi  hét  Eadric  (Auðríkr,  ekki  Heiðrekr, 
og  því  síður  Heinrekr  eða  Alrekr  eða  Eiríkr^),  og  var  kallað- 
ur  að  viðurnefni  „strjóna"  (streona  o:  hinn  fengsami),  og  er 
mælt,  að  hann  hafi  verið  af  lágum  stigum,  en  komist  til  auð- 
legðar  og  tignar  með  tungu  sinni.  Eftir  Marteinsmessu  snöru 
víkingar  til  Tempsár  og  höfðu  þar  vetursetu,  en  drógu  að 
sér  vistaforða  með  ránum  úr  nágrenninu.  Þeir  veittu  þá 
Lundún  fleiri  en  eina  árás,  en  varð  ekkert  ágengt.  •  Eftir  jól 
héldu  þeir   langt    upp  á  land,  komust    alt  til    Oxford    (Öxna- 

1)  Sbr.  Hkr.  Ól,  s.  h,  41.  k.:  „Þórðr  Sigvaldaskáld  hét  maðr  ís- 
lenzkr;  hann  hafði  verit  lengi  með  Sigvalda  jarli  ok  siðan  raeð  Þor- 
katU  háva  bróður  jarls,  en  eftir  fall  jarls  þá  var  Þórðr  kauproaðr. 
Hann  hitti  Ólaf  konung,  er  hann  var  í  vestrvíking".  Eftir  þessu  virð- 
ist  svo,  sem  nokkur  ár  hafi  liðið  frá  falli  Sigvalda  jarls  til  þess  er 
Þórðr  hitli  þá  Þorkel  og  Olaf,  er  verið  hafa  saman  í  hernaði  fyrir  vest- 
an  haf.  Annars  hafa  herferðir  Dana  til  Englands  um  þessar  mundir 
ruglast  saman  í  íslenzku  arfsögninni,  og  tírainn  dregist  saman  (sbr, 
Safn  I.  439,  447—9)  svo  að  lát  Sveins  tjúguskeggs  var  heirafært  til 
ársins  1C08  eða  jafnvel  1006  (ísl.  Ann,)  2)  Réttast  er  Eðrikr  (= 
Auðrikr)  Fras.  V.  155—158. 


296 

furðu)  og  brendu  þann  stað,  en  snöru  þá  aftur  í  tveimur 
sveitum  og  gjörðu  nýja  tilraun  til  að  taka  Lundún,  en  urðu  að 
hætta  við  það,  er  lið  safnaðist  á  nióti  þeim,  og  fór  þá  hersveit- 
in,  er  var  fyrir  norðan  Tempsá,  suður  yfir  ána  (þar  sem  Stai- 
nes  heitir)^).  Hélt  herinn  síðan  um  Surrey  til  skipa  sinna 
og  starfaði  um  vorið  að  því  að  bæta  þau  (1009—10).  Eftir 
páska  létu  víkingar  frá  landi  og  sigldu  að  Austur-Öngli.  Gengu 
þeir  á  land  við  Ipswich,  þar  sem  enskir  menn  kalla  Ring- 
mere,  en  Austmenn  Hringmaraheiði.  Þar  var  fyrir  „Ulfkell 
sniUingr"  með  lið  sitt,  og  varð  þar  hörð  orusta  (5.  d.  maím.) 
en  svo  illa  tókst  til  fyrir  landsmönnum,  að  höfðingi  einn  af 
dönskum  ættum  að  nafni  Þorkell  merhöfði  („Þurkytel  My- 
ranheafod"  lagði  á  flótta,  og  brast  þá  flótti  í  öllu  liðinu, 
nema  þeir  vildu  eigi  á  hæl  hopa,  sem  voru  frá  Kambryggju- 
skíri.  Meðal  fallinna  manna  er  getið  Aðalsteins,  tengdason- 
ar  konungs^),  og  fleiri  höfðingja.  Nú  fór  víkingaherinn  her- 
skildi  um  allan  Austur-Öngul  um  þrjá  mánuði,  komst  jafnvel 
út  í  flæðilöndin,  brendi  Þetford  (eins  og  1004)  og  Gambridge 
(Kambryggju),  og  drap  bæði  menn  og  fénað.  Síðan  hélt  her- 
inn  suður  á  bóginn  og  hestaliðið  stefndi  til  skipa,  en  snöri 
svo    skyndilega   vestur  í  land  á  leið    til    Oxford  og  Bucking- 


1)  Eftir  þessu  hefir  herinn  farið  báðum  megin  Tempsár,  og  gat 
þá  sumt  liðið  komið  norðan  að,  en  sumt  sótt  að  Suðvirki  (Soulhwark) 
eins  og  segir  í  visu  Sighvats  um  bardaga  Olafs  helga  við  Lundúnar- 
bryggi'ur,  Þólt  ensk  sagnarit  geti  eigi  ólafs  Haraldssonar  á  þessum 
árum,  er  samt  enginn  efi  á  því,  að  hann  hefir  verið  með  þessum  vik- 
ingaher,  því  að  drápa  Sighvats  skálds  um  hann  telur  3  orustur  hans 
i  sömu  röð  og  þœr  sem  hér  eru  taldar  eftir  enskum  árbókum:  við 
Lundúnarbryggjur  {aéiia  orusta  Ólafs)  1C09,  á  Hringmaraheiði  (7.)  1010 
(=  á  Úlfkelslandi),  og  við  Kantarahorg  (8.)  1011,  enda  er  sagt,  að 
hann  væri  „í  þat  sinn  3  vetr"  á  Englandi  (Hkr,  Ól.  s.  h,  14.  k.).  2) 
Óvíst  er,  hvað  kona  hans  hefir  heilið,  en  vel  má  vera,  að  „Úlfkell  snill- 
ingr"  hafi  gengið  að  eiga  ekkju  hans  (Jómsv,  51,  lætur  Úlfkel  eiga  Ulf- 
hildi  dóttur  Aðalráðs).  Af  dætrum  Aðalráðs  eru  annars  nefndar  i  ensk- 
um  ritum  Eadgyth  (Auðgyða)  er  gift  var  Auðríki  strjónu  (og  síðar  lík- 
lega  Þorkeli  háva)  og  Ælfgifu,  er  giftist  Uhtred  Norðimbra-jarli,  er 
Knútr  lét  drepa  i  trygðum,  og  var  hún  þriðja  kona  hans  (sbr,  Norm. 
ill.  371  og  Freeman,  N.  C.  I.  425,  655,  671).  Svo  virðist  sem  Knúti 
rika  hafi  siðar  meir  þótt  tengdasynir  Aðalráðs  sérstaklega  tortryggileg- 
ir  (Freeman  I.  412). 


297 

ham,  og  síðan  niður  með  Úsu  til  Bedford  og  Tempsford,  og 
hélt  loks  þaðan  heim  á  leið  (til  skipa).  Þessir  hröðu  snúningar  og 
óvœntu  herhlaup  komu  landsmönuum  afar  iUa  og  gátu  þeir 
aldrei  vitað,  hvar  víkinga  væri  að  hitta.  Þá  er  vikingar  voru 
norður  frá,  var  lið  sent  á  móti  þeim  suður  á  bóginn,  og  þá 
er  þeir  voru  vestur  frá,  var  enska  liðið  fyrir  austan.  Höfð- 
ingjar  landsins  héldu  fundi  og  báru  saman  ráð  sín  um  það, 
hvað  til  bragðs  skyldi  taka,  en  ekkert  ráð  var  haldið  nema 
um  stundarsakir,  og  enginn  leiðtogi  sem  menn  treystu,  enda 
urðu  landsmenn  eigi  samtaka,  og  hvert  hérað  var  ófúst  á  að 
veita  hinu  lið.  I  lok  nóvembermánaðar  komu  víkingar  til 
Northampton,  brendu  þann  stað  og  herjuðu  nágrennið.  Síð- 
an  óðu  þeir  yfir  mitt  landið  suður  yíir  Tempsá,  og  héldu 
loks  til  skipa  sinna  um  miðjan  vetur^), 

Á  þessum  árum  hafði  víkingaherinn  rekið  hernað  um 
mestan  hlut  Englands,  og  fátt  skilið  eftir  nema  Norðimbra- 
land  og  norður-  og  vesturhlutann  af  Merkju.  Konungur  og 
höfðingjar  landsins  buðu  nú  víkingum  enn  að  nýju  fégjöld 
og  vistir  til  að  hætta  hernaði,  og  gengu  þeir  að  því,  ef  þeim 
væri  greidd  48,000  pund.  Var  nú  gjört  vopnahlé  (árið  1011), 
og  er  þess  getið,  að  Auðríkr  strjóna,  sem  orðinn  var  jarl  í 
Merkju  og  tengdasonur  konungs,  haíi  þá  farið  herferð  til 
Vestur-Bretlands,  líklega  sökum  þess,  að  Bretar  hafa  sætt 
færi  til  að  neita  að  gjalda  skatt  eða  jafnvel  gjört  óspektir,  er 
þeir  sáu,  hvernig  Danir  kreptu  að  Englum.  Það  er  mælt,  að 
Auðríkr  haíi  farið  herskildi  um  suðurhluta  Bretlands  alt  vest- 
ur  að  sjó.  Hvort  sem  víkingum  heíir  leiðst  að  biða  eftir  fé- 
gjöldum  frá  Englum,  eða  annað  heíir  til  borið,  þá  settust 
þeir  um  Kantaraborg  í  miðjum  septembermánuði  (1011),  og 
fengu  tekið  borgina  á  tuttugasta  degi  með  svikum  prests 
nokkurs,  sem  Ælfmær  (Álfmarr)  er  nefndur,  og  er  mælt,  að 
hann  hafi  þó  átt  Ælfheah  erkibiskupi  lífgjöf  að  þakka.  Nokk- 
ur  hluti  borgarinnar  brann  og  mikill  fjöldi  heldri  manna  var 
handtekinn,  bæði  andlegrar  og  veraldlegrar  stéttar;  þar  á 
meðal  eru  nunnur  taldar.  Samtíðar-árbækur  geti  annars 
eigi  um  mikil  manndráp,  en  helgisögur  kunna  margt  að  segja 

1)    Norm.  m.  269-63. 


298 

af  grimdarverkum  heiðingja,  og  skýra  frá  því  að  konur  hafi 
verið  svívirtar,  bandingjar  kvaldir  og  þeim  hrundið  ofan  af 
múrunum  o.  s.  frv.,  enda  urðu  þessir  atburðir  til  þess,  að 
kirkjan  eignaðist  nýjan  dýrling,  þar  sem  var  Ælfheah  erki- 
biskup,  sá  hinn  sami,  er  staðfest  hafði  Olaf  Tryggvason.  Vík- 
ingar  höfðu  hann  með  sér  til  skipa  sinna,  og  varð  hann  að 
sitja  þar  í  varðhaldi  um  7  vikur,  meðan  beðið  var  eftir  lausn- 
argjaldi  fyrir  hanni),  en  nokkur  dráttur  varð  á  því,  að  það 
kæmi,  enda  kom  eigi  heldur  fé  það,  er  landið  í  heild  sinni 
álti  að  greiða^). 

Laugardaginn  eftir  páska  (19.  d.  aprílm.  1012)  héldu  víking- 
ar  veizlu  mikla  (ef  til  vill  til  að  fagna  snmri),  og  höfðu  fengið 
til  hennar  vin  að  sunnan  (frá  Norðmandí).  En  er  þeir  tóku 
að  gjörast  ölvaðir,  létu  þeir  sækja  erkibiskup  og  heimtuðu  að 
hann  greiddi  lausnargjald  sitt.  Þessu  neilaði  hann,  og  höfðu 
þeir  hann  þá  með  sér  á  heimilisþing  sitt,  líklega  til  að  dæma 
hann  þar.  Mælt  er  að  Þorkell  hafi  reynt  að  bjarga  lífi  hans 
með  því  að  bjóða  hinum  víkingunum  gull  og  silfur  og  allar 
eigur  sínar,  aðrar  en  skip  sitt,  en  ekkert  tjáði,  og  tóku  þeir 
nú  að  kasta  á  erkibiskup  grjóti,  trékubbum  og  hnútum  og 
öðru  þess  háttar.  Einn  af  vikingunum,  sem  nefndur  er  Þrymr, 
klauf  þá  höfuð  hans  með  öxi,  og  mun  hann  hafa  gjört  það 
af  brjóstgæðum,  enda  hafði  erkibiskupinn  snúið  honum  til 
kristinnar  trúar  og  staðfest  hann  daginn  áður.  Líkið  var  flutt 
til  Lundúnar  og  jarðað  við  Pálskirkjuna,  og  þóttust  menn 
brátt  s]á  óræk  merki  til  þess,  ;að  hann  væri  sannheilagur 
maður.  Síðan  voru  fégjöldin  int  af  hendi  og  trygðir  veittar, 
og  dreifðist  herinn  að  því  búnu  í  ýmsar  áttir,  en  Þorkell 
gekk  í  þjónustu  Englakonungs  með  úrvalslið  af  45  (40)  skip- 

1)  Þýzkur  ðagnaritari^  Thietmar  í  Merseburg,  er  var  uppi  á  þess- 
um  tíma,  hefir  haft  (misjafnlega  skilrikar)  spurnir  af  viðureign  Dana 
og  Engla,  og  segir  hann  að  Ælfheah  hafí  fyrst  heitið  lausnargjaldi,  en 
siðar  neitað  að  greiða  það ;  er  það  eigi  ólíklegt,  og  gjörir  skiljanlegt 
œði  víkinganna.  Annars  er  bágt  að  henda  reiður  á  frásögn  Thietmars, 
sem  kallar  Ælfheah  Dunstan,  getur  bæði  Þorkels  og  „Þorgauts  jarls", 
lœtur  Harald  bróður  Knúts  vera  með  honum  á  Englandi,  og  virðist 
fara  brœðravilt,  er  hann  segir  frá  Aðalsteini  og  Játmundi  Aðah'áðsson- 
um,  enda  telur  hann  Emrau  móður  þeirra  (sbr.  Freeman,  N.  C.  I.  658, 
682-84).        2)    Norm.  III.   259—263,   Freeman  N.  C  I.  350—52,  669. 


299 

um,  og  hét  að  verja  landið,  gegn  því,  að  konungur  fæddi  og 
klæddi  liðið.  Sýnist  varla  nokkur  vaíi  geta  á  því  leikið,  að 
þetta  sé  upphaf  „Þingamannaliðs"^)  á  Englandi,  sem  varð  svo 
viðfrægt  síðar,  og  hafi  kjarni  þess  liðs  verið  í  fyrstu  Jóms- 
víkingar,  er  kon^ið  hafi  til  Englands  með  Þorkeli').  Líklega 
hefir  Þorkell  tekið  sér  aðsetur  einhverstaðar  þar  sem  Danir 
voru  fyrir  á  Englandi,  og  segir  Vilhjálmr  frá  Malmesbury, 
að  hann  hafi  haft  yfirsókn  á  Austur-Öngli.  Annars  er 
svo  að  sjá,  sem  hann  og  Auðríkr  strjóna  hafi  nú  orðið 
mestir  höfðingjar  á  Englandi^).  Heigisögurnar  segja,  að 
Guð  hafi  látið  hefndir  koma  niður  á  Dönun)  fyrir  líflát  hins 
heilaga  erkibiskups.  Jarl  nokkur,  er  Hákon  hét,  fekk  bana  af 
vopnum  sjálfs  sín,  og  þegar  Danir  stigu  á  skipsfiöl,  brast  á 
slikt  ógurlegt  ofviðri,  að  160  skip  fórust,  en  65  rákust  til  ó- 
kunnra  stranda,  og  voru  þar  allir  drepnir,  sem  á  þeim  voru. 
Þótt  þetta  kunni  áð  vera  orðum  aukið,  má  sanna  það  af 
ummælum  brezkrar  árbókar,  að  Sveinn  Danakonungur  hefir 
beðið  allmikið  skipatjón  á  þessu  ári  (1012)*).  Þessi  ummæli 
benda  líka  til  þess,  að  Sveinn  konungur  hafi  ráðið  miklu  um 
herferðir  Dana  til  Englands  um  þessar  mundir,  eða  þær  verið 
farnar  með  ráði  hans  og  styrk,  þótt  hann  tæki  eigi  sjálfur  þátt  í 
siðustu  herferð  (Jóms-)víkinga  þangað,  sem  Þorkell  er  tafinn 
fyrir,    og   hans  sé  eigi  heldur  getið  í  næstu  herferð  á  undan 


1)  ÞeUa  orð  er  liklega  dregið  af  tornensku  orði  „þening  (þenung, 
þegnung)",  sem  táknar  þjónustu  og  „þeningmann"  þjónustumann,  sjá 
Norm.  IV.  133.  2)  Sögurnar  segja  ýmist,  að  Sveinn  konungur  hafi  sett 
lið  þetta,  er  hann  vann  England  (Jórasv.  60.  k.,  Fms.  XI.  158,  sem  tel- 
ur  þá  Eilíf  og  Heming  fyrstu  höfðingja  þess)  eða  að  Danir  hafi  sett 
það  eftir  dauða  Sveins  (Knýtl.  7.  k.  Fms.  XI.  1  85),  sem  allar  islenzk- 
ar  sögur  setja  of  snemma  (áður  en  Þorkell  kom  vestur  um  haf,  Hkr.  ÓI. 
s.  h.  11.  k.),  enda  láta  þær  Þorkel  og  Ólaf  berjast  við  „Þingamenn  ok 
Dani"  (Hkr.,  Ól.  s.  h.  13  —  14.  h.)  í  stað  þess  að  „Þingamenn"  hafa  stað- 
ið  gegn  Sveini  í  þjónustu  Aðalráðs ,  og  Þorkell  og  Ólafr  verið  í  þeirra 
liði.  Þorkell  heíir  tvívegis  herjað  til  Englands,  en  ferðir  hans  hafa 
runnið  saman  í  munnmælum,  og  helzt  haldist  minning  þess,  er  hann 
barðist  með  Knúti  (1015 — 16),  en  þó  eigi  gleymst  með  öllu  samband 
hans  við  Ólaf  (sbr,  Fms.  XI.  162,  187.,  V.  155—157,  167—8,  22b),  áður 
en  Knútr  kom  til  rikis.  3)  Norm.  III.  265.  nm.  4)  Ann.  Cambriæ 
J012 :     pNaufragium  Sweyn  patris  Knut".     Sbr.  Norm.  III.  263-66. 


300 

(1006—7)1)  Ef  til  vill  hefir  hann  haft  setulið  einhverstaðar  á 
Englandi  á  þessum  árum  t.  d.  í  eynni  Wight  (Vecta),  þar  sem 
Danir  áttu  athvarf  veturinn  1006—7,  og  hefir  getað  spunnist 
út  úr  því  sú  missögn  í  sögum  vorum,  að  Sveinn  tjúguskegg 
hafi  sett  Þingamannalið  á  Englandi,  og  það  hafi  verið  þar  í 
landi,  þá  er  Ólafr  helgi  var  þar  með  Þorkeli  háva  (1009— 
12).  Hér  virðist  setuHði  Dana  fyrir  vestan  haf  vera  slengt 
saman  við  Þingamannaliðið,  sem  hefir  verið  skipað  dönskum 
hermönnum  og  átt  upptök  sín  á  Englandi,  en  íslenzkum  sagna- 
mönnum  hefir  eigi  verið  það  Ijóst,  að  það  var  í  fyrstunni  land- 
varnarlið  Aðalráðs,  heldur  tala  þeir  um  það  sem  úrvalslið  í 
þjónustu  Danakonunga  (Sveins  og  Knúts),  enda  kom  Kuútr 
ríki  því  siðar  á  fastan  fót,  og  setti  því  lög  („Viðrlög"),  eftir 
að  hann  hafði  lagt  England  undir  sig,  og  því  telja  danskir 
sagnamenn  hann  upphafsmann  þess^).  Eins  hafa  sögurnar 
ruglað  saman  herferðum  þeirra  íeðga,  Sveins  og  Knúts,  enda 
voru  flest  kvæðin  ort  um  Knút,  og  er  hann  látinn  koma  fyr 
tii  sögunnar  en  rétt  er,  en  þó  segja  þær  frá  þvi,  að  Sveinn 
hafi  unnið  „mikit  ríki  á  Englandi,  áðr  en  hann  andaðist 
vestur  þar"^),  og  fer  Knýtl.  (6.  k.)  um  hann  svofeidum  orð- 
um :  „(Sveinn  konujigr)  fór  .  .  .  með  her  sinn  vestur  til  Eng- 
lands,  ok  herjaði  þar  víða,  ok  átti  þar  margar  orrostur. 
....  Sveinn  konungr  vann  mestan  hlut  Englands,  var  hann 
þá  á  Englandi  marga  vetr.  ...  I  þessum  ófriði  flýði  Aðal- 
ráðr  konungr  landit  fyrir  Sveini  konungi".  Virðist  hernaður 
Sveins  (fyrir  og?)  eftir  Danavígin  miklu  árið  1002  (1003—5) 
og  herferðin  1006 — 7  hafa  runnið  saman  í  minni  manna  við 
síðustu  herferð  hans  árið   1013,  en  herferð  Þorkels  og  þeirra 

1)  Elztu  árbækurnar  ensku  (ASChr.)  nefna  Svein  eígi  þelta  ár,  er 
þper  geta  um  komu  Danaliers  (100!i),  en  síðari  sagnarit  telja  hann  enn 
fyrir  sem  áður,  og  segir  Hinrik  frá  Huntingdon  (Mon,  hist.  Br.  1.  752), 
að  honum  hafi  ávalt  fylgt  rán,  brennur  og  manndráp,  og  Englandi 
staðið  hin  mesta  ógn  af  hernaði  hans  (útg.  Arnolds,  175.  bls.).  2) 
Sbr.  Norm.  IV.  135— Ö.  Freeman:  N.  C.  I.  440-41,  73J— 37.  3) 
Gunnl.  s.  10.  k.,  sbr.  Jómsv.  50.  k.:  „Sveinn  konungr  herjaði  á  ríki 
Aðalráðs  konungs,  ok  gjörir  hann  landflótla  suðr  um  haf'',  og  Hkr. 
01.  s.  h.  11.  k. :  „Sveinn  ....  var  þenna  tima  í  Englandi  mcð  Dana- 
her  ....  Höfðu  þá  Danir  víða  gengit  yfir  England;  var  þá  svá  kom- 
jt,  at  Aðalráðr  konun^r  hafði  flýit  landit  ok  farit  syðr  i  Valland"f 


m 

Jómsvíkinga  (1009—12)  færst  í  arfsögninni  á  þá  leið,  að  hún 
lenti  á  eftir  þessari  aðalherferð  Sveins  og  var  heimfærð  tii 
öndverðra  daga  Knúts  ríka  Sveinssonar  í  stað  ofanverðra  daga 
Sveins.  Þótt  sögurnar  hermi  eigi  alt  rétt  um  æfi  Sveins  og 
athafnir  áEnglandi,  og  dragi  mjög  saman  límann  frá  Svöidr- 
ar-orustu  (1000)  til  dauða  Sveins  (1014),  þá  hafa  þær  miklu 
fyllri  vitneskju  um  þessi  tíðindi  heldur  en  Saxi,  sem  lætur 
Svein  öðlast  erfðarétt  til  Englands  með  samningi  við  „Aðal- 
stein"(!)  en  getur  þess  eigi,  að  hann  hafi  nokkurn  tíma  her- 
jað  þangað^),  enda  nefnir  hann  eigi  heldur  Harald  Danakon- 
ung  (1014 — 18)  son  hans,  sem  sögurnar  þekkja  að  nafni,  þótt 
þær  virðist  láta  hann  deyja  á  undan  föður  sínum^).  Nú  er 
það  Ijóst  af  enskum  árbókum,  að  á  döguni  Sveins  tjúguskeggs 
hefir  Danaher  oft  og  einatt  haft  vetursetu  á  Englandi  á  kostn- 
að  landsmanna  og  tekið  þar  á  ofan  stór  gjöld  af  þeim,  sem 
farið  hafa  sívaxandi^),  og  mátti  heita,  að  vörn  landsmanna 
væri  gjörsamlega  þrotin,  þá  er  Sveinn  hóf  síðasta  leiðangur- 
inn  þangað  til  að  leggja  landið  alt  undir  sig.  Má  sjálfsagt 
eigna  honum  drjúgan  þátt  í  því,  hversu  mikið  Dönum  varð 
ágengt  á  Englandi  um  hans  daga,  því  að  hasn  hefir  verið 
manna  kappsamastur,  snarráður  og  giftudrjúgur  víkingahöfð- 
ingi*),  enda  hafa  enskir  menn  kent  honura  um  ófarir  sínar 
ogkallað  hann  „grimdarsegg"  („tyrannus")^)  og  „fjanda  Engla" 
(Knýtl.  6.  k.),  en  hrakfarirnar  hafa  þó  einkanlega  stafað  af 
því,  hversu  ódæma  lítilsigld  og  spilt  enska  }>jóðin  hefir  verið 
orðin  á  þessum  tímum,  eða  allur  þorri  forsprakka  hennar  að 
ipinsta  kosti.  Það  var  gamall  ókostur  á  landvarnarháttum  og 
herskipun  Engla,  að  hver  landshluti  átti  að  eins  að  verja 
sjálfan    sig,   en  eigi    leggja  öðrum  hð,  og  þótt   Játvarðr  kon- 

1)  Sax.  X.  506.  2)  Sbr.  Hkr.  Ól.  s.  Tr.  38.  k.  og  Knýtl.  8.  k 
(Fms.  XI.  185),  þar  sem  sagt  er  að  Knútr  hafi  verið  tekinn  til  kon- 
ungs  i  Danmörku  eí'tir  IVáfall  föður  síns  „því  at  Haraldr  bróðir  hans 
var    andaðr".  3)     Árið    991     voru    goldin    10,000  pd ,    994-:    16,000; 

1002:  24,000;  1007:  36,000;  1009  frá  einu  héraði  3000;  1011—12: 
48,000;  samtals  i;^7,000  pd.  um  tvo  tugi  ára.  4)  Svo  kvað  Þorleifr 
jarlsskáld  Rauðfeldarsoa  um  Svein:  „Oft  með  ærna  giftu  |  öðlings 
himins  röðla  |  Jóta  gramr  enn  itri  [  Englandi  rauð  branda~  (F.  J.  Skd. 
I.  B.  133).         5)     Norm.  III.  266  n.  1. 


30É 

ungur  (I.)  hefði  tekið  upp  nýjan  sið,  og  látið  hvern  hjálpa 
öðrum  til  að  reisa  borgir,  þá  heíir  gamh'  vaninn  orðið  ríkari 
er  fram  í  sótti,  enda  má  sjá,  að  margir  hafa  verið  ófúsir  til 
að  gegna  útboði  á  öðrum  tíma,  en  venja  stóð  til.  Leiðangurs- 
hðið  heimtar  jafnan  einhvern  mikils  háttar  mann  fyrir  for- 
ingja,  og  bregðist  hann  eða  falli,  er  allri  vörn  lokið;  en  nú 
er  þess  oft  getið,  að  margt  af  heldri  mönnum  hafi  fallið,  þá 
er  enskir  menn  biðu  ósigur  fyrir  Dönum.  P'élagsandinn  hefir 
staðið  á  lágu  stigi  og  þjóðiífið  verið  sjúkt  og  rotið,  og  er  það 
veðaleg  lýsing  á  mannfélagsháttum  á  Englandi  um  þessar 
mundir,  sem  lesa  má  í  ræðu  „Wulfs  prests"  til  landa  hans^). 
Hann  segir  að  drepsótt  og  alskonar  glæpir  gangi  yíir  landið, 
og  þar  tíðkist  bæði  þjófnaður,  ránskapur  og  svik.  Fátæklingar 
og  smábörn  sé  seld  óvinum  í  hendur.  Faðir  selji  fram  son 
sinn,  bróðir  bróður  sinn,  sonur  móður  sína;  þræll  strjúki  frá 
húsbændum  sínum  og  berjist  móti  þeim.  Engin  lotning  sé 
veitt  kirkjum  né  klerkum,  og  fái  þeir  eigi  tekjur  sínar,  en 
aftur  á  móti  eyði  menn  fjármunum  til  frillulifnaðar  og  annars 
heimskulegs  athæfis^).  —  Sumt  kann  að  vera  ýkt  í  ummæl- 
um  þessum,  en  margt  má  til  sanns  vegar  færa,  efsagaþessa 
tíma  er  skoðuð  með  gaumgæfni,  og  nóg  dæmi  má  finna  til 
svikræða  enskra  höfðingja  við  ættjörð  sina  og  konung  í  viður- 
eigninni  við  Dani,  eins  og  minst  hefir  verið  nokkuð  á  hér  að 
framan^),  enda  geta  bréf  frá  þessum  árum  um  enn  fleiri,  sem 
sekir  hafi  orðið  um  svik  og  óhlýðni  eða  öfundarverk.  Sundr- 
ung  og  spilling  ensku  þjóðarinnar  kom  víkingum  auðvitað 
að  mesta  gagni,  en  það  hefir  líka  stutt  að  framgangi  þeirra, 
að  Austmenn  i  Danalögum  voru  þeim  einatt  hlíðhollari  en 
enskum  mönnum,  og  sama  má  segja  um  frændur  þeirra  í 
Norðmandí,  að  svo  miklu  leyti  sem  þeir  hafa  átt  víðskifti  við 
Danaher  a  Englandi.     Þess  er  áður  getið  (h.  a.  fr.  288.),  að 

1)  ^Sermo  Lupi  ad  Anglos"-  SRD.  II  463—71.  Hann  hvetur  til 
iðrunar  og  yfirbótar,  en  síður  til  framkvœmda,  og  segir  þó  að  einn  vík- 
ingur  reki  10  enska  menn  á  flótta.  Freeman  (N.  C.  I.  667)  telur  víst, 
að  „Lupus'^  sé  í  rauninni  Wulfstan  erkibiskup  (yngri)  i  Jórvík  (sbr. 
Norm.  III.  313).  2)  SRD.  II  463—71.  S)  T.  d.  svik  Álfreks 
(Ælfrics)  jarls  (992  og  1003)  og  Auði-iks  strjónu,  eða  þeirra  manna,  er 
Úlfkell  SDÍllingr  hafði  falið  að  meiða  skip  Dana  (árið  1004). 


303 

Aðalráðr  Englakonungar  og  Ríkarðr  (I.)  Rúðujarl  haíi  gjört 
sætt  og  samning  með  sér  árið  991  fyrir  tilstilli  páfa,  og  var 
þá  ákveðið,  að  bætt  skyidi  fyrir  alt  það,  er  hvor  um  sig  hefði 
gjört  hinum  til  miska,  og  hvorugur  skyldi  taka  við  þegnum 
né  fjandniönnum  hins  án  hans  samþykkis.  Þó  h'tur  svo  út, 
sem  Danaher  hafi  átt  friðlanð  i  Norðmandí  þar  sem  hann 
hvarf  þangað  sumarið  1000,  er  íyr  var  á  minst,  og  þótt 
Aðalráðr  gengi  að  eiga  Emmu,  systur  Ríkarðs  (II.)  Rúðujarls, 
árið  10021),  þá  sjást  engin  deiii  til  þess,  að  það  hafi  komið 
honum  að  neinu  haldi  i  viðureign  hans  við  víkiuga,  heldur 
gefur  höfðingi  einn  frá  Norðmandí  kastala  á  Englandi  upp 
við  víkinga  árið  1008,  og  víkingar  hafa  aðalstöðvar  sínar  í 
ey  (Wight)  i  Ermarsundi,  skamt  frá  ríki  Rikarðs,  rétt  eins  og 
þeir  ætti  það  að  bakhjarii.  Sagnaritari  Norðmenninga,  Vilhjálmr 
frá  Jumiéges,  segir  jafnvel  frá  ófriði  milli  landanna  (eftir  að 
mægðirnar  tókust)'-^),  og  getur  þess  líka,  að  Sveinn  Danakon- 
ungur  hafi  samið  svo  við  Rikarð,  að  Danir  mætti,  ef  þeir 
vildi,  selja  herfang  sitt  í  Norðmandí,  og  sárir  Danir  eiga  þar 
athvarf,  og  þótt  óvíst  sé  hver  tilhæfa  er  í  þeim  sögum,  og 
þær  að  líkindum  ýktar,  þá  benda  þær  í  sömu  átt  og  frásögn 
enska  sagnaritarans  Hinriks  frá  Huntingdon  um  það,  að  Aðal- 
ráðr  hafi  leitað  liðs  hjá  Rikarði  mági  sínum  árið  1009,  sem 
reynslan  sýndi  að  varð  árangurslaust,  enda  lúta  allar  líkur 
að  því,  að  Danaherinn  hafíi  fengið  ýmsar  vörur  frá  Norðmandí, 
svo  sem  vín  það,  er  flutt  hafði  verið  til  þeirra  að  sunnan 
árið  1012,  er  þeir  höfðu  tekið  Kantaraborg,  sem  áður  var 
um  getið^) 

Nú    var    svo    komið,    að  Sveini  Dajiakonungi    mun    eigi 
hafa  þótt  vanta  nema  herzlumuninn  til  þess,    að    hann    fengi 


1)  Það  var  annars  mjög  fátítt,  að  Englakoaungar  fengi  sér  konur 
frá  meginlandi,  og  finnast  þess  varla  fleiri  en  tvö  dæmi  fyrir  daga  Að- 
alráðs  (Freeman :  N.  C.  I.  303).  en  þetta  atvik  varð  til  þess,  að  greiða 
Norðmenningum  veg  til  Englands  síðar  meir.  Emma  var  kölluð  Ælf- 
gifu  á  Englandi.  2)  Líklegt  er,  að  hann  haíi  farið  timavilt,  og  þess- 
ar  skærui-  hafi  átt  sér  stað  nokk  ru  áður  en  mægðirnar  tókust,  helzt 
árið  1000,  er  Aðalráðr  hafði  her  úti,  eins  og  Freeman  hefir  bent  til 
(N.  C.  1.  301,  632).  3)  Norm.  III.  265—72.  Freeman  N.  C.  I.  83» 
—340. 


3Ö4 

lagt  alt  England  undir  síg  og  elt  Aðalráð  úr  ríki  sínu.  Það 
voru  nú  senn  liðnir  tveir  tugir  ára,  síðan  hann  herjaði  á 
England  með  Olaíi  Trygvasyni,  og  höfðu  Danir  upp  frá  því 
farið  yfir  landið  sem  logi  yfir  akur,  og  landsmenn  hvergi 
fengiö  reist  rönd  við  þeim,  heldur  orðið  hvað  eftir  annað  að 
kaupa "  þá  af  höndum  sér.  Seinast  hafði  Þorkell  hávi  og 
liðsmenn  hans  tekið  meiri  gjöld  af  Englum  en  nokkur  hafði 
gjört  áður,  og  v^r  hann  nú  orðin  voldugur  höfðingi  á  Eng- 
landi,  svo  að  Svein  mátti  gruna,  að  ef  hann  gjörði  eigi 
sjálfur  gangskör  að  því  að  vinna  England,  þá  gæti  Þorkeli 
orðið  fyrri  til  þess.  Hann  bjóst  því  til  herferðar  vestur  um 
haf  vorið  1013,  og  hélt  miklu  skipaliði  til  Englands  í  júlí- 
mánuði.  Segir  svo  í  útlendu  (samtíðar)riti  („Eiic.  Emmæ"), 
að  skip  hans  hafi  verið  mjög  fagurbúin  með  ýmsum  litum^), 
fugla-  og  drekamyndum  á  sigluhúnum,  og  á  stöfnum  blöstu  við 
gulJ-  og  silfurbúnar  Hkneskjur  manna  og  dýra  (beljandi  griðunga, 
höfrunga  og  mannhesta).  Með  Sveini  var  í  för  Knútr,  (eldri?) 
sonur  hans,  og  að  líkindum  Eiríkr  jari  Hákonarson,  er  átti 
Gyðu  dóttur  hans,  og  hafði  haldið  nokkurn  hluta  Noregs 
(Raumaríki  og  Heiðmörk  eða  Vinguimörk)  af  honum^).  Allar 
sögur  vorar  segja,  að  Eiríkr  jarl  hafi  ráðið  Noregi  12 
vetur,  og  stendur  það  heima,  að  hann  hafi  farið  suður  til 
Danmerkur  á  fund  þeirra  feðga  Sveins  og  Knúts  haustið 
1012,  og  verið  í  ráðum  með  þeim  um  undirbúning  fararinn- 
ar  næsta  vetur^).  Floti  Sveins  kom  af  haíi  við  Sandvík,  en 
hélt  brált  þaðan  til  Humrumynnis  og  upp  eftir  Trent  til 
Gainsborough  (í  Lincolnshire*),  og  er  hklegt,  að  Sveinn  hafi 
átt  vini  og  bandamenn  um  þær  slóðir.      Að  niinsta    kosti  er 

1)  Sjá  SRD.  II.  472—502  (Sbr.  „skip  hlýrbirt,  steint  bæði  hvítum 
steini  ok  rauðum".  „Eccomium  Emmæ''  hefir  ritað  flæmskur  munkur 
um  lOil).  2)  Sbr.  Hkr.  Ól.  s.  Tr.  20.  121.  k.  3)  Það  er  til  marks 
um,  að  Eiríksdrápa  Þórðar  Kolbeinssonar  sé  ort  árið  1014  (F.  J.  Skd. 
I.  B.  i03),  að  þar  er  getið  uni  andlát  Sveins  og  að  lið  hans  sé  illa 
statt,  en  þá  eiga  orustur  Eiríks,  er  drápan  getur  um,  við  herför  Sveins 
(og  Knúts)  1013,  og  vitum  vér  ekkert  um  athafnir  Eiriks  upp  frá  þvi, 
nema  það  sem  stendur  í  enskum  ritum  (og  Enc  E  ).  4)  „Norðr  í 
Slessvik"  er  sagt  i  sögum  vorum  (Fms.  VI.  169.,  sbr  V.  i5fi)  að  Sveinn 
tjúguskegg  hufi  látið  eftir  setulið  („Þingamenn"),  er  hann  hafði  unnið 
England,  og  hafa  menn  haldið,  að  hún  væri  nálægl  Lincolu    (sbr.  Slea- 


það  víst,  að  Uhtred  Norðimbra-jarl  (tengdasonur  Aðalráðs 
konungs)  gekk  honum  til  handa  skömmu  síðar,  og  með  hon- 
um  alt  fólk  á  Norðimbralandi  og  í  Lindisey;  enn  fremur 
„borgirnar  íimm"  og  allur  landsher  fyrir  norðan  Vætlinga- 
stræti.  Sveinn  tók  gisla  af  hverju  fylki  eða  „skíri"  tii  trygg- 
ingar  því,  að  honum  væri  sýnd  hlýðni,  og  skipaði  fyrir  um 
hesta-  og  vistagjöld ;  setti  síðan  Knút  son  sinn  til  að  gæta 
skipa  og  gisla,  en  hélt  sjálfur  suður  á  leið.  Þess  er  eigi  get- 
ið  sérstaklega,  að  hann  haíi  lagt  undir  sig  Austur-Öngul,  og 
má  vera,  að  hann  haíi  sent  Eirík  jarl  þangað,  og  hann  hafi 
þá  barist  á  Hringmaraheiði,  sem  segir  í  Eiríksdrápu.  Sveinn 
tók  þegar  að  herja  og  brenna,  er  hann  kom  yfir  Vætiinga- 
stræti  (o:  út  úr  Danalögum),  lét  hann  eyða  akra  og  borgir, 
ræna  kirkjur  og  drepa  karlmenn  en  handtaka  konur.  Hann 
kom  tii  Oxford,  og  gáfust  staðarbúar  þegar  upp  og  seidu 
honum  gisla;  enn  fremur  gafst  Winchester  upp  fyrir  honum, 
og  hélt  hann  síðan  til  Lundúnar.  Þar  var  Þorkeli  hinn  hávi 
til  varnar  (með  Þingamannalið)i),  og  var  það  nú  í  fjórða  skifti 
á  dögum  Aðalráðs,  að  Danir  urðu  að  hverfa  frá  borginni,  og 
biðu  þeir  í  þetta  sinn  nokkurt  manntjón  af  því,  að  þeir  fóru 
óvarlega  yfir  Tempsá.  Síðan  fór  herinn  til  Wessex  um  Wal- 
hngford  og  alt  vestur  til  Bath,  og  settist  þar  í  herbúðir.  Var 
honum  hvergi  viðnám  veitt  eftir  þetta.  Jarlinn  frá  Devonskiri 
(Æðelmær)  og  allir  höfðingjar  vestur  í  landi  gengu  nú  Sveini 
til  handa  og  seldu  honum  gisla,  og  stóð  þá  ríki  hans  um 
alt  England  að  heita  mátti,  þótt  höfuðstaðurinn  (Lundún) 
hefði  eigi  gefist  upp  fyrir  honum.  Fór  hann  nú  norður  til 
skipa  sinna^).      Nú    sá    setuliðið  í  Lundún   sér    ekki   fært  að 

tbrd,  H.  Hunt.  VIH.  §.  11),  cn  eins  vel  gelur  verið  um  að  rœða  borg 
við  írlandshaf  (t.  d.  Chester).  1)  Þá  hefir  Eiríkr  jarl  ef  til  vill  átt 
orustu  þá  við  Úlfkel  snilling  og  Þingamenn  „fyrir  vestan  Lundún"  er 
Eiríksdrápa  getur  um.  2)  Vera  má,  að  Sveinn  hafi  sent  einhvern 
hluta  hðs  sins  til  norður-fylkjanna  vestur  við  Irlandshaf  og  landamæri 
Breta  (Chester-  Stafford-  og  Shropshire),  því  að  svo  virðist,  sem  þau 
fylki  hafi  eigi  gengið  til  hlýðni  við  Aðalráð  eftir  fráfall  Sveins  og  burt- 
för  Knóts,  og  má  hugsa  sér,  að  Eírikr  jarl  hafi  setið  þar  vestur  i  landi, 
þótt  þess  sé  hvergi  getið  (sbr.  orð  Jómsv.  50.  k.  um  setu  „Þingamanna" 
á  Englandi  eftir  lát  Sveins),  og  hafa  þá  ýmsir  liðsmenn  hans  getað 
tekið  þátt  í  Brjánsbardaga,    sem    irskar    frásagnir    benda  til,  að  Ðanir 


3Ó6 

halda  uppi  vörn  lengur,  og  seldu  borgarbúar  Sveini  gisla,  en 
hann  bauð  að  greiða  sér  vistagjald  af  öllu  landinu,  og  Þor- 
kéll  krafðist  þess  líka  fyrir  herinn  í  Grænvík  (Greenwich), 
þar  sem  hann  var  með  Aðalráði  konungi.  Emma  drotning 
flýði  úr  landi  suður  um  sæ  til  Ríkarðs  bróður  síns  í  Rúðu- 
borg,  og  sömu  leið  fóru  tveir  synir  hennar  (Álfráðr  og  Ját- 
varðr),  ungir  að  aldri.  Um  jólaleytið  fór  Aðalráðr  sjálfur  til 
eyjarinnar  Wight,  og  þaðan  suður  í  Norðmandí,  og  dvaldi 
þar  meðan  Sveinn  konungur  lifði.  Sveinn  hafði  nú  náð  tak- 
marki  sínu,  og  játuðu  nú  allir  konungdóm  hans  á  Englandi, 
en  þá  var  líka  komið  að  æíilokum  hans,  og  lézt  hann  snögg- 
lega  daginn  eftir  Kyndilmessu  (3.  d.  febr.)  1014  í  Gainsbo- 
rough.  Sumir  segja,  að  hann  hafi  orðið  „bráðdauðr  um  nótt 
í  rekkju  sinni",  en  sumir,  að  hann  hafi  hnigið  af  hestbaki, 
er  hann  hafði  óvirt  í  orðum  Játmund  konung  hinn  helga  og 
kirkju  hans,  og  dáið  rétt  á  eftir  (samdægurs^). 

Nú  var  Haraldr  (yngri?)  sonur  Sveins^),  tekinn  til  kon- 
ungs  í  Danmörku,  en  Danaher  á  Englandi  kaus  Knút  til  kon- 
ungs  í  stað  föður  sins.  Enskir  höfðingjar  voru  ófúsir  á  að 
ganga  til  handa  hinum  unga  konungi.  Komu  þeir  saman  á 
fjölmennan  fund,  og  urðu  þar  bæði  klerkar  og  leikmenn  á 
einu  máli  um  það,  að  setja  Aðalráð  aftur  til  valda.  Sendu 
þeir  þau  orð  til  hans,  að  þeim  væri  einkar  Ijúft  að  ganga 
aftur  til  hlýðni  við  lögmætan  konung  sinn,  ef  hann  vildi  sýna 
meiri  réttvísi  í  stjórn  sinni  en  verið  hefði.  Aðalráðr  sendi 
þá  Játvarð^)  son  sinn  á  undan  sér  norður  yíir  Ermarsund 
með  þeim  orðum,  að  hann  héti  að  vera  þegnum  sínum  góð- 
ur  höfðingi,  ráða  bót  á  öllum  vandræðum  þeirra  og  fyrirgefa 
þeim,  er  misgjört  hefði  við  sig,  ef  þeir  vildi  vera  sér  trúir 
og  hlýðnir.  Trygðir  voru  veittar  af  beggja  hálfu,  og  síðan 
var  hver  danskur  konungur  lýstur  útlægur  af  Englandi. 

og  Norðmenn  hafi  verið  í.  Það  hlýtur  að  vera  miiísögn  i  sögura  vor- 
ura,  að  Eirikr  hafi  dáið  eftir  eimi  vetw  á  Englandi,  því  að  ensk  rit 
og  hréf  geta  hans  enn  um  nokkur  ár  eftir  að  Knútr  riki  veitti  honum 
yfirsókn  yfir  Norðimbralandi  (1016,  Freera.  I.  377,  426).  1)  Sbr.  Hkr. 
Ól.  s.  h.  U.  k.,  Norra.,  III.  276,  3a5,  Freeraan  N.  C.  I.  362—4.  2) 
Enc.  E.  segir  að  Knútr  hafi  verið  þeirra  bræðra  eldri.  3)  Aðaháðr 
hefir  átt  eldra  son  með  þvi  nafDÍ  en  Játvarð  son  Emmu  (Freeman,  1.  671). 


Meðan  þetta  gjörðist,  sat  Knútr  konungur  í  Gaíns- 
borough  og  haíði  samið  svo  við  Lindiseyjarbúa,  að  þeir  færðu 
sér  hesta,  og  er  þeir  voru  komnir,  tók  hann  að  herja  landið, 
en  Aðah'áðr  hélt  ölhim  liðsafla  sínum  til  móts  við  hann, 
brendi  bygðir  og  drap  menn,  þar  sem  hann  kom.  Segir 
annars  fátt  af  viðureign  þeirra  í  enskum  ritum,  en  í  einni 
vísu  Ottars  svarta  um  Knút  er  þess  getið,  að  hann  hafi  átt 
orustu  i  Lindisey  og  tekið  (síðan?)  Heminga-  eða  Helminga- 
borg  „fyrir  vestan  Úsu",  og  telur  Knýtl.  (8.  k.)  orustuna  í 
Lindisey  fyrstu  orustu  hans  a  Englandi.  Samt  hefir  Knútr 
engin  efni  séð  til  mótstöðu  gegn  Aðah'áði  með  Hði  því  er 
hann  hafði,  því  að  hann  hélt  nú  skipuni  sínum  burt  af  Eng- 
landi,  þótt  leitt  hafi  honum  sjálfsagt  þótt  að  ofurselja  óvin- 
um  sínum  fylgismenn  sína  í  Danalögum.  Hann  sigldi  fyrst 
til  Sandvíkur  og  skaut  þar  á  land  gislum  þeim,  er  seldir  höfðu 
verið  Sveini  konungi,  höfðu  víkingar  höggvið  af  þeim  nef  (og 
eyru)  og  hendur,  áður  en  þeim  var  slept,  og  er  því  grimdar- 
verki  naumast  bót  mælandii). 

Aðalráðr  konungur  varð  nú  að  leggja  skatt  á  landið  til 
að  greiða  skipaliðinu  við  Grænvík  („Þingamönnum")  í  mála 
21,000  ??  (sumir  segja  80,000),  enda  er  mælt  að  það  hafi 
mátt  heita  eina  liðið,  er  hann  hafði  til  varnar  ríki  sínu^). 
Svo  er  sagt,  að  óvinir  Sveins  konungs  hafi  viljað  ná  líki 
hans,  en  konur  nokkrar  bjargað  því  til  Jórvíkur,  og  þaðan 
hafi  það  verið  flutt  til  Hróiskeldu.  Þá  er  kyrð  var  komin  á 
í  landinu,  var  stefnt  til  fjölmenns  fundar  í  Oxford,  og  kom 
þar  saman  margt  stórmenni,  bæði  að  norðan '  og  sunnan. 
Meðal  annara  komu  þangað  Sigeferth  (Sigfröðr)  og  Morkere 
(Mörukári)  Arngrímssynir,  sem  voru  mestir  höfðingjar  í  „borg- 
unum  sjö"  í  Danalögum^).     Auðríkr  strjóna  bauð  þeim  til  sín 

1)  Dess  ei'  gelið  i  þýzkuui  sagnaritum  (sbr.  Ad.  Br.  II.  'dO)  að 
víkingar  þeir  („askmenn")  l'rá  Danmörku  og  Sviþjóð,  sera  herjuðu  við 
Saxelfi  sumarið  95)4  (li.  a.  l'r.  28(>.)  hafi  lemstrað  hræðilega  gisla  sína 
(á  höndum,  fótum  og  nefi),  er  þeira  þóttu  sættir  rofnar.  2)  Á  þessu 
sama  ari  segja  en.skar  árbækur,  að  landið  hafi  beðið  mikið  tjón  á  bygð- 
um  og  mönnum  af  sjávar-ágangi  (Freeman :  N.  C.  I.  369).  3)  Hér 
mun  vera  átt  við  „borgirnar  fimm",  sem  áður  var  getið  (h.  a.  fr.  192  , 
200.,  sbr.  Norm.  111.  79—80)  og  tvær  aðrar^  er  hafa  siðar  bætst  við, 
og  mun  Jórvík  (York)  hafa    vcrið  önnur  þeirra  (Norm.  IV.  44,  87—88) 

20* 


30S 

í  veizlu  og  drap  þá  í  trygðum.  Nokkrir  af  mönnum  jarla 
þessara  reyndu  að  hefna  þeirra,  en  urðu  ofurliði  bornir  og 
léituðu  þá  hælis  í  turni  einum  við  dómkirkjuna.  Þar  urðu 
þeir  eigi  sóttir  fyr  en  eldur  var  lagður  í  turninn  og  þeir 
brendir  inni.  Siðan  gjörði  Aðalráðr  upptækar  eignir  jarlanna, 
og  bauð  að  gjöra  Ealdgyth,  ekkju  Sigfröðar,  að  bandingja  og 
færa  hana  til  Malmesbury.  En  svo  bar  til,  að  sonur  Aðal- 
ráðs  konungs  af  fyrra  (eða  fyrsta)  hjónabandi,  Játmundr  að 
nafni,  sá  hana  þar  og  fekk  svo  mikla  ást  á  henni,  að  hann 
kvæntist  henni  án  þess  að  spyrja  föður  sinn  leyíis,  og  krafð- 
ist  þess  síðan,  að  konungur  veitti  sér  jarlsdæmi  Sigfröðar. 
Nú  vildi  Aðalráðr  eigi  játa  því,  og  fór  Játmundr  þá  norður 
í  land,  tók  undir  sig  eignir  þeirra  Sigfröðar  og  Mörukára,  og 
lét  almenning  í  umdæmi    „borganna  sjö"  játa  sér  hlýðnii). 

Nú  er  að  segja  frá  Knúti  konungi  Sveinssyni,  er  farinn 
var  til  Danmerkur  á  fund  Haralds  bróður  síns.  Svo  er  sagt, 
að  hann  haíi  farið  fram  á  það  við  bróður  sinn,  að  þeir  skifti 
með  sér  Danaveldi  og  færi  síðan  báðir  herferð  til  Englands. 
Haraldr  vildi  að  vísu  hafa  Danaveldi  heilt  og  óskert,  eins  og 
aíi  hans  fyrrum,  en  svo  virðist,  sem  hann  hafi  fengið  Knúti 
drjúgan  liðsafla  til  fararinnar.  Nú  kom  líka  Þorkell  hávi  frá 
Englandi  með  9  skip,  gekk  i  lið  með  Knúti  og  hvatti  hann 
til  leiðangursferðar  vestur  um  haf.  Enn  fremur  fekk  Knútr 
lið  frá  stjúpbróður  sínum,  Ólafi  Svíakonungi,  og  segja  sumir 
að  hann  hafi  haft  200  skipa^),  en  aðrir  telja  840  skipa  og 
80  manns  á  hverju  skipi^),  og  enn  aðrir  miklu  fíeiri,  sem 
eru    líklega -ýkjur  (Adam  frá  Brimum  1000*),  Jómsv.  (52.  k.) 

en  hin  hefir  ef  til  vill  verið  Chester  (Norm.  IV.  196,  sbí.  36^7).  1) 
Norm  III.  273—78.  Hafi  „Þingamenn"  í  „Slessvík"  og  Lundún  verið 
sviknir  eftir  dauða  Sveins,  sem  Jómsv.  (50—52)  segir,  þá  hefir  það 
verið  um  þessur  mundir,  og  verður  þá  skiljanlegt,  að  Þorkell  hávi 
hvarf  frá  Aðalráði  og  eggjaði  Knút  til  hefnda.  2)  Enc.  Emmæ  (S. 
R.  D.  II.  481).  3)  Thietmar  (þýzkur  samtiðar-rithöfundur)  VII.  c. 
28  4)     Adam  segir    (II.    50)  að    Knútr  hafi  gjört  samband  við  Ólaf 

Svíakonung,  eftir  lát  Sveins,  til  þess  að  vinna  England,  en  rétt  á  und- 
an  segir  hann  frá  herferð  Sveius,  og  getur  þess  þar,  að  Sveinn  hafi 
haft  með  sér  Knút  son  sinn  og  Oluf  konungsson  frú  Noregi,  sem  hann 
hefir  hklega  ruglað  saman  við  E]irík  jarl.  Vilhjálmr  frá  Jumiéges  læt- 
ur  hins  vegar  ólaf  (helga)  fara   herferðina    með  Knúti  eftir  lát  Sveins, 


309 

800  skipa).  Sama  ritið,  sem  lýsir  skrautinu  á  skipum  Sveins 
tjúguskeggs,  kemur  einnig  með  íburðarmikla  lýsingu  á  því, 
hversu  skip  Knúts  haíi  Ijómað  af  gulli,  silfri  og  purpura,  og 
lætur  sem  þar  hafi  hvorki  verið  neinn  þræll  né  leysingi,  held- 
ur  valinn  maður  í  hverju  rúmi.  Knútr  hafði  látið  í  haf  frá 
Sandvík,  og  kom  líka  þar  af  hafi,  enda  höfðu  víkingar  ein- 
att  lent  þar  á  dögum  Aðalráðs.  Síðan  hélt  hann  fram  með 
ströndum  Kents  og  vestur  eftir,  unz  hann  kom  að  mynni 
Frome-fíjóts  („framm  til  Fljóta"  segir  Hallvarðr  Háreksblesi 
í  Knútsdrápu).  Þar  gekk  hann  upp  og  fór  herskildi  um  land- 
ið  (suðvesturfylkin).  Nú  bauð  Játmundr  út  herliði  af  um- 
dæmi  sínu,  og  slíkt  hið  sama  gjörði  Auðríkr  strjóna,  en  er 
þeir  höfðingjarnir  hittust,  reyndi  Auðríkr  að  svikia  Játmund, 
og  máttu  þá  sveitir  þeirra  eigi  saman  vera.  Auðríkr  þóttist 
nú  ekki  eiga  annars  kost  en  að  ganga  í  lið  með  Knúti  og 
ginti  hann  til  að  fylgja  sér  herlið  af  40  skipum,  líklega  af 
skipaliði  því,  er  á  þeim  missirum  hafði  legið  við  Grænvík  og 
verið  kent  við  þann  stað.  Nú  gengu  Wessex-búar  á  hönd 
Knúti,  seldu  honum  gisla  og  fengu  her  hans  hesta,  og  dvaldi 
hann  þar  fram  á  vetur.  Snemma  á  næsta  ári  (1016)  fóru 
þeir  Knútr  og  Auðríkr  með  liði  sínu  yfir  Tempsá  ofarlega 
og  héldu  norður  í  Merkju ;  herjuðu  þeir  þar  og  brendu  bygð- 
ir  manna.  Játmundr  tók  að  safna  liði  gegn  þeim,  en  menn 
hans  vildu  eigi  leggja  til  orustu,  fyr  en  Aðalráðr  konungur 
kæmi  með  lið  frá  Lundún.  Nú  varð  ekki  af  því,  og  fór  þá 
hver  heim  til  sin,  með  því  að  þeir  þóttust  eigi  skyldir  til 
að  gegna  útboði  fyr  en  eftir  miðjan  vetur.  Þá  er  útboðstími 
var  kominn,  safnaði  Játmundr  liði,  og  lagði  þungar  refsingar 
við,  ef  útboðinu  væri  eigi  hlýtt,  en  gjörði  jafnframt  orð  föð- 
ur  sínum  til  Lundúnar  að  koma  til  móts  við  sig.  Aðalráðr 
hélt  nú  liði  sínu  frá  Lundún,  en  þá  kom  tii  hans  kvittur  um 
það,  að  nokkrir  meðal  liðsmanna  hans  sæti  á  svikráðum  við 
hann,  og  hvarf  hann  við  það  aftur  til  höfuðstaðarins.  Nú 
fór  Játmundr    konungsson  til  íundar  við  Uhtred  jarl  á  Norð- 

ásamt  „Lögmanni"  („Lacman")  Svíakonungi  (!),  sem  er  vottur  þess,  að 
sœnskur  her  hafi  verið  með  Knúti.  Einstöku  Islendingar  kunna  að 
hafa  verið  í  herferð  þessari  (Björn  Hitdælakappi  og  1  eða  SJ  af  Gísl- 
ungum  úr  Borgarfirði.     Sbr.  Heiðarvígasögu,  B.  Hítd.  og  Grett.   59.  k.). 


310 

imbralandi,  og  hugðu  menn,  að  þeir  mundu  fara  á  móti  Dön- 
um  með  miklu  liði,  en  í  stað  þess  tóku  þeir  að  herja  á  norð- 
vesturfylkin  (við  landamœri  Kumbralands  og  Vestur-Bretlands), 
þar  sem  menn  höfðu  eigi  viljað  gegna  útboðinu^).  Knútrfór 
hins  vegar  herskildi  um  mitt  landið  norður  eftir,  unz  hann 
kom  til  Jórvíkur,  og  þaðan  mun  hann  hafa  haldið  norður 
að  ánni  Tesu,  þar  sem  Óttarr  svarti  segir,  að  hann  haíi  átt 
orustu  við  Norðimbra^),  enda  sýnist  auðráðið,  að  hann  hafi 
herjað  á  jarlsdæmi  Uhtreds  (fyrir  norðan  ána),  með  þvi  að 
jariinn  neyddist  til  að  hœtta  hernaðinum  vestur  í  landi  og  ganga 
á  hönd  honum.  Knútr  tók  síðan  gisla  af  öllu  Norðimbralandi 
og  mátti  nú  svo  kalla,  að  alt  land  lyti  honum,  nema  Lundún 
og  héruð  þau,  er  næst  henni  lágu^). 

Þá  er  Uhtred  jarl  kom  til  fundar  við  Knút  konung  (1016), 
höíðu  nokkrir  af  hermönnum  Knúts  falist  bak  við  fortjald, 
sem  dregið  var  frá,  er  jarl  kom,  og  þustu  þeir  þá  fram  og 
drápu  jarlinn  og  40  af  fylgdarmönnum  hans.  Meðal  þeirra  er 
nafngreindur  Þorkell  („Þurkytel")  sonur  „Nafena"  (Nafna? 
Nafars?),  Víg  þessi  eru  eignuð  ráðum  Auðríks  strjónu,  og 
hefndarhug  Þorbrands,  óvinar  Uhtreds*).  Mun  Knútr  hafa 
trúað  jarli  illa,  þar  sem  hann  hafði  áður  gengið  til  handa  Sveini 
föður  hans,  en  síðan  snúist  á  móti  Dönum,  enda  var  hann 
(eða  hafði  verið)  tengdasonur  Aðalráðs  og  hreystimaður  mikill. 
Svo  er  sagt,  að  Knútr  hafi  nú  sett  Eirík  jarl  Hákonarson, 
mág  sinn,  yfir  Norðimbraland^),  en  eigi  dvaldi  hann  sjálfur 
lengi  nyrðra,  heldur  fór  suður  aftur  vestri  leið  (um  vesturfylkin), 

1)  Hafi  nokkuð  af  her  Sveins  setið  eftir,  er  Knútr  fór  til  Dan- 
merkur,  má  ætla,  að  það  hafi  verið  um  þessar  slóðir,  sem  fyr  var  vik- 
ið  að.  2)  Röðin  á  visum  Óttars  i  Knútsdrápu  er  óvís,  og  ma  hugsa 
sér  orustuna  við  Norðvík  („fyrir  innan  N.")  í  þessari  ferð,  er  Knútr 
fór  um  Buckingham,  Bedford,  Huntingdon  Norlhampton  og  Stamford 
(„lyrir  vestan  Usu")  norður  fil  Jórvikur,  hvort  sem  heldur  er  átt  við 
Northwich  i  Cheshire,  eða  Norwich  á  Austur-Ongli  (sera  sýnist  ólíklegra). 
3)  Norm.  HI.  278-81.  4)  Freeman :  N.  C.  I.  376—7.  h)  Það 
stendur  í  enskum  saratiðar-árbókum  (A.  S.  Chr.),  að  Knútr  hafi  skipað 
Eirik  yfir  Norðimbraland  I0l6,  og  Enc.  Emmæ  (SRD.  II.  483)  getur 
um  herferð  og  sigur  Eiriks  á  Englandi,  eftir  að  Knútr  kom  þangað, 
en  óvisl  er,  hvort  orustur  þœr,  er  Eiriksdrápa  getur  um,  hafa  staðið 
þá,  eða  á  dögum  Sveins,  sem  fyr  var  á  mfnst.     Knútr    fór    fyrst  her- 


311 

og  var  kominn  til  skipa  sinna  fyrir  páska.  Játmundr  hafði 
orðið  að  flýja  til  föður  síns  í  Lundún,  og  var  þar  staddur, 
er  Aðalráðr  andaðist  um  summarmál  (23.  d.  apr.  1016). 
Lundunarbúar  höfðu  jafnan  varist  vel  í  þessum  ófriði,  og  nú 
tóku  þeir  upp  þau  ráð,  sem  þjóðinni  urðu  til  sæmdar,  og 
hæfðu  höfuðstað  Englands.  Höíðingjar  þeir,  er  komnir  voru 
þar  saman,  og  foringjar  varnarliðsins  í  borginni  urðu  ásáttir 
um  það,  að  taka  Játmund  til  konungs,  en  utan  höfuðstaðarins 
kom  flestum  saman  um  að  kjósa  Knút  til  konungs  yíir 
England.  Allur  þorri  enskra  höfðingja,  andlegrar  og  verald- 
legrar  stéttar,  kom  til  Southampton  og  hét  Knúti  hollustu,  en 
afneitaði  öllu  afkvæmi  Aðalráðs,  en  Knútr  hét  þeim  aftur 
vináttu  sinni  fullkominni.  7.  d.  maím.  kom  Knútr  skipum 
sínum  til  Grænvikur,  og  hélt  liðið  þaðan  til  Lundúnar  og  tók 
að  grafa  díki  mikið  sunan  megin  staðarins,  svo  að  skip  mætti 
draga  eftir  því  vestur  fyrir  borgina  og  brúna.  Siðan  lét 
Knútr  grafa  annað  díki  hinum  megin  staðarins,  svo  að  Lund- 
ún  varð  öll  umflotin  og  enginn  gat  komist  þar  út  eða  inn. 
Danir  áttu  nokkur  vopnaviðskifti  við  borgarmenn,  en  þeir 
vörðust  vel.  Játmundr  hafði  leitað  úr  borginni,  áður  en  hún 
var  með  öUu  lokuð  inni;  hélt  hann  vestur  i  land  til  Wessex, 
og  varð  ]'ar  gott  til  liðs.  Knútr  hvarf  þá  frá  umsátrinu  og 
veitti  Játmundi  eftirför  með  Hði  sínu.  Varð  fyrsti  fundur 
þeirra  við  Pen  (og  skóginn  Selwood)  9.  dag  júnímánaðar,  og 
vann  Játmundr  þar  sigur,  enda  er  þess  bardaga  eigi  getið  í 
kvæðum  um  Knút  konung^).  Litlu  eftir  mitt  sumar  áttu 
þeir  konungarnir  aðra  orustu  við  Skorstein  (Sceorstan,  Sher- 
stone)  á  landamærum  Wessex  og  Merkju.  Virðist  þar  hafa 
verið  mikið  fjölmenni  saman  komið,  því  að  Knúti  fylgdi 
Auðríkr  strjóna  og  fleiri  enskir  höfðingjar,  ásamt  allmiklu 
liði  þar  úr  grendiuni,  og  var  úrvalsliðið  fremst,  en  hitt  aftar, 
er  Knútr   treysti    miður.     Eggjaði    hann    menn    sína  áður  en 

skildi  um  landið  „fyrir  vestan  Lundún",  og  gat  Eiríkr  jarl  þá  verið 
með  honum.  1)  ASChr.  tekur  eigi  fram,  hver  sigrast  hafi  i  þessari 
orustu  (þótt  annars  sé  sagt  að  Játmundi  hafi  veitt  betur  (H.  Hunt.  VI. 
§  13),  og  má  vera,  að  þar  hafi  barist  í  hökkum,  eins  og  sömu  árbæk- 
ur  segja  um  Skorsteins-orustuna,  sem  Enc.  E.  setur  á  undan  dauða 
Aðalráðs. 


312 

fylkingar  sigu  saman,  en  "þar  varð  hörð  viðtaka,  því  að  Ját- 
mundr  stýrði  liði  sínu  vel  og  gekk  manna  bezt  fram  í  bar- 
daganum.  Orustan  stóð  til  nætur,  og  höfðu  hvorugir  unnið 
á  öðrum,  en  næsta  dag  virtist  bardaginn  hallast  á  Dani,  og 
varð  það  þá  Játmundi  konungi  að  óliði,  að  menn  hans  hugðu 
hann  fallinn,  og  fer  um  það  tvennum  sögum.  Ensk  sagnarit 
segja,  að  Auðríkr  hafa  látið  sýna  hernum  höfuð  Englendings 
eins,  er  verið  hafði  mjög  líkur  Játmundi,  og  skotið  liðsmönnum 
hans  með  því  skelk  í  bringu,  en  þeir  haíi  þó  áttað  sig  aftur 
og  hvorugir  unnið  sigur  þann  dag,  en  árla  næsta  dags  hafi 
Knútr  látið  lið  sitt  hverfa  burt  í  kyrþey  og  snúa  aftur  til 
Lundúnar.  Hins  vegar  segir  Knýtl.  svo  frá,  að  Játmundr 
konungur  hafi  riðið  fram  í  miðjan  Danaher,  og  náð  til  Knúts 
með  sverðshöggi,  er  tók  hest  hans  í  sundur  í  bógunum,  en 
Danir  sóttu  þá  svo  fast  að  Játmundi,  að  hann  varð  aftur  að 
snúa,  en  flótti  kom  í  lið  hans,  er  hann  hvarf  um  stund,  og 
fekk  hann  eigi  rétt  við  bardagann,  heldur  „flýði  allr  herrinn, 
ok  ráku  Danir  flóttann  alt  til  nætr^)".  Vísa  óttars  svarta  um 
bardaga  þenna^)  segir  að  eins,  að  Knútr  hafi  valdið  sókn  og 
mannfaUi  að  Skorsteini.  Hvernig  sem  atvík  hafa  legið  að 
úrslitunum,  þá  mun  það  rétt  hermt,  er  Knýtl.  kemst  svo  að 
orði  (10.  k.):  „Var  þat  en  frægsta  orrosta,  er  í  þann  tíma 
hafði  verit;  varð  þar  et  mesta  mannfall  í  hvárutveggja  liði". 
Játmundr  hefir  eflaust  beðið  mikið  manntjón,  þar  sem  hann 
veitti  Knúti  eigi  eftirför,  heldur  snöri  aftur  tU  Wessex  til  að 
safna  nýju  liði.  En  hann  hafði  sýnt,  að  hann  gat  veitt 
Dönum  örugt  viðnám,  enda  er  hann  ýmist  kallður  Játmundr 
sterki  eða  járnsiða.  Gekk  nú  Auðríkr  strjóna  í  lið  með 
honum  og  sór  honum  trúnaðareiða,  ©g  hélt  Játmundr  síðan 
til  Lundúnar,  barðist  þar  við  Dani  og  neyddi  þá  til  að  hætta 
umsátrinu  og  hverfa  til  skipanna.  Síðan  varð  enn  orusta  við 
Brentford  (Brandfurðu),  og  þóttust  enskir  menn  eiga  þar  sigri 
að  hrósa,  en  þó  týndust  nokkrar  sveitir  þeirra,  er  vildu  taka 

1)  Enc.  Emmæ  (^SRD.  II.  482)  eignar  Þorkeli  háva  þenna  bar- 
daga  og  lætur  lið  af  40  skipura  taka  þátt  í  honum.  2)  „Ungr  fylkir, 
lézt  Engla  |  allnœr  Tesu  falla,  |  flóði  djúpt  of,  dauða,  |  dík  Norðimbra 
likum ;  |  svefn  brauzt  svörtum  hrafni,  |  sunnarr,  hvötuðr  Gunnar,  |  oll- 
ir  sókn  enn  snjalli  |  Sveins  mögr  at  Skorsteini". 


313 

herfang,  og  druknuðu  í  fljótinn  (Tempsá);  munu  því  Danir 
hafa  talið  sér  sigurinn,  sem  ein  vísa  óttars  bendir  iW^),  enda 
hélt  Játmundr  enn  til  Wessex  í  h'ðsöfnun,  og  fór  Knútr  þá 
til  Lnndúnar  i  þriðja  sinn  og  sótti  að  borginni  bæði  með 
landher  og  skipaliði,  enn  vann  eigi  á.  Tóku  Danir  nú  það 
ráð,  að  fara  langar  leiðir  til  rána  og  vistafanga;  sigldu  norður 
með  ströndum  Essex  og  héldu  svo  upp  eftir  fljótinu  Orwell 
á  Austur-Ongli.  Fóru  þeir  síðan  herskildi  víða  um  Austur- 
Öngul  og  Merkju^),  og  er  sagt,  að  víkingar  hafi  herjað  og 
brent  og  tekið  mikið  herfang,  sem  þeir  fluttu  á  skipum  sínum 
til  Tempsármynnis  og  upp  eftir  ánni  Medway  til  Rochester. 
Játmundr  hélt  liði  sínu  suður  yfir  Tempsá  (við  Brandfurðu) 
til  móts  við  þá,  og  átti  við  þá  orustu  í  Kent  við  Otford. 
Urðu  Danir  að  halda  til  Shepey  við  Tempsármynni.  Höfðu 
þá  menn  Játmundar  unnið  þeim  hið  mesta  manntjón,  og 
mundu  hafa  veitt  þeim  enn  meiri  skaða,  ef  konungur  hefði 
eigi  farið  eftir  því  óheillaráði  Auðríks,  að  hætta  eftirförinni 
og  nema  staíar  í  Aylesford^).  Nú  var  Danaher  miðlungi  vel 
staddur,  og  horfðist  fremur  ískyggilega  á  fyrir  honum.  I  her 
Játmundar  eru  nú  nefndir  menn  vestan  frá  landamærum 
Vestur-Bretlands  (Herefordshire)  og  norðan  frá  landamærum 
Skotlands  (Lindisfarne),  og  lýsir  það  þvi,  að  enskir  menn 
hafi    nú    drifið  hvaðanœva  undir  merki  hans,  þótt  meginliðið 

1)  ^Játmundar  hlaut  undir  |  œttniðr  gftfugr  hœttar,  |  danskr  herr 
skaut  þá  dörrum  |  drótt,  en  þú  rakt  flótta".  Ef  þessi  vísuhelmingur  á 
við  Brandfurðubardagann,  virðist  svo  sem  konungur  eða  einhver  bræðra 
hans  hafi  orðið  hættulega  sár  í  þeim  bardaga  (sbr.  Freeman:  N.  C.  I. 
684.  F.  J. :  Skjaldedigtning  I.  B.  274.  bls.),  2)  Þótt  ensk  rit  greini 
eigi  frá  orustum  í  þessari  ferð,  kann  að  mega  heimfæra  til  hennar 
(eða  nœstu  ránsferðar?)  orustu  þá  „fyrir  innan  Norðvík",  sem  Knúts- 
drápa  nefnir,  ef  þar  er  átt  við  Norwich  á  Austur-Öngli,  Knýtl.  setur 
hana  á  eftir  orustunni  við  Assatún  (og  bardaga  við  Danaskóga  í  Glou- 
cestershire  ?),  sem  varla  fær  staðist,  en  orusturnar  við  Skorstein,  Brand- 
furðu  og  Assatún  eru  þar  i  réttri  tímaröð.  3)  Bardagans  við  Ot- 
ford  er  eigi  getið  i  Knútsdrápu,  enda  veitti  Knúti  þar  miður.  Eftir 
þann  bardaga  hefir  Játmundr  enn  safnað  liði  frá  Wessex  og  miklu 
víðara  að  en  áður  (í  5.  sinn).  Enc.  Emmæ  lœtur  Knút  nú  hafa  vetur- 
setu  í  Shepey  (Sanðey),  og  er  það  rangt,  því  að  þetta  var  fyrir  vetur, 
en  er  ef  til  vill  sprottið  af  óglöggum  minnum  um  fyrstu  vetursetu 
Dana  á  Englandi  (sbr.  Freeraan:     N.  C  I.  386). 


314 

væri  að  líkindum  úr  suðurfylkjunum.  Vistaskortur  hefir  nú 
krept  að  Dönum,  er  þeir  fóru  enn  til  rána  um  Essex  og 
jatnvel  vestur  í  Merkju.  Þá  er  þeir  snöru  aftur  til  skipa 
sinna,  var  Játmundr  fyrir  þeim  (18,  eða  19.  d.  okt.  1016) 
með  miklu  liði  við  Assandun  (Assatún,  nú  Ashington  fyrir 
norðan  Tempsármynni).  Hafði  hann  skipað  her  sínum  í  þrjár 
fylkingar  á  hœðum  nokkrum,  og  var  sjálfnr  í  öndverðu  brjósti 
milli  saxneska  drekafánans  og  „Standard-"(riddara-)fánans. 
Knúti  þótti  ekki  árennilegt  að  leggja  til  orustu  á  þessum 
stöðvum,  þar  sem  enska  liðið  stóð  betur  að  vígi,  en  hrafninn 
á  merkisstöng  Dana  blakti  vængjunumi),  og  þótti  það  góðs 
viti,  enda  varð  eigi  hjá  bardaga  komist,  er  Játmundr  geystist 
.  gegn  Dönum  oían  á  völlinn.  Veittu  þeir  fyrst  viðnám,  en 
létu  smám  saman  undan  síga  og  voru  nærri  komnir  að  flótta. 
Þá  sveikst  Auðríkr  undan  merkjum  Játmundar,  eins  og  hann 
hafði  heitið  Knúti,  og  lagði  á  ílótta  með  iið  það,  er  hann 
hafði.  Stóð  þó  orustan  til  kvelds,  og  áttu  Danir  eigi  fullum 
sigri  að  hrósa  fyr  en  í  tunglsljósi.  Voru  þá  margir  falinir 
at  heiztu  og  göfugustu  höfðingjum  Engla,  meðal  þeirra  Ulfkell 
snillingr,  en  Þorkell  hávi  hafði  gengið  einkar  vel  fram  af 
Dana  hálfu.  Næsta  dag  jörðuðu  Danir  þá,  er  fallið  höfðu 
af  þeirra  liði,  en  ræntu  annars  valinn,  og  létu  lík  óvina  sinna 
liggja  fuglum  og  dýrum  til  bráðar.  Síðan  fór  Knútr  til  skipa 
sinna  og  sigldi  til  Lundúnar,  en  „fekk  eigi  unnit  borgina", 
segir  Knýtl.2). 

1)  Hrafnsmerki  haf'ði  lengi  tíðkast  með  vSkingum  fyrir  veslan  haf. 
og  er  þess  getið  sem  gunnfána  Ubba  „Loðbrókarsonar",  f  878),  í  Brjáns- 
bardaga  (1014)  sem  merkis  Sigurðar  (digra)  Orkneyjajarls,  og  loks  sem 
merkis  Sigurðar  jarls  digra  á  Norðimbralandi  {■]•  1055),  sem  er  og  kall- 
að  „landeye"  (o:  landsógn,  sbr.  h,  a.  fr.  i35.  bls,),  Hefi  eg  getið  þess 
til  (Ark.  XXVI,  871—76),  að  „Loðbrókar*'-nafuið  stafi  frá  sliku  merki 
(fe.  „leodbróga"  o  :  lýða-ógn)  cg  hafi  Englar  nefnt  svo  gunnfána  þeirra 
Ingvars  og  Ubba,  er  síðar  voru  kallaðir  „Loðbrókar-.synir",  Þess  má 
og  minnast,  að  Danir  hafa  kallað  gunnfána  ,,brók"  (sbr.  Danebrog,  og 
telur  A.  D.  Jörgensen  (Saml.  Afh,  II.  114)  „Loðbrók"  stafa  þaðan). 
2)  14.  k.  Fms.  XL  198,  sbr.  Freeman:  N.  C.  L  395.  Elzti  bróðir  Ját- 
mundar,  Aðalsteinii,  sem  Thielmar  sagnaritari  ruglar  saman  við  Ját- 
mund  (Freeman:  N.  C  I,  684),  en  surair  ætla  að  dáið  hafi  fyr  en  fað- 
ir  hans,  virðist  hafa  fallið  eða  særst  til  ólifis  f  einhverjum  bardagan- 
um  þetta  sumar. 


315 

Nú  safnaði  Játmundr  en  liði  (í  6.  sinn),  helzt  frá  norður- 
hluta  Englands,  og  hélt  Knútr  Danaher  til  móts  við  hann 
vestur  í  land  (til  Gloucesteshire).  Þá  kom  höíðingjum  þeim, 
er  Játmundi  fylgdu,  og  Auðríki  strjónu  saman  um  það,  að 
fara  á  milli  konunganna  og  draga  saman  sættir  með  þeim, 
og  var  það  ráðið,  að  þeir  skyldi  hittast  í  eynni  Olney  í  Severn- 
fljóti.  Varð  sá  árangur  af  fundi  þeirra,  að  þeir  sömdu  frið 
eín  á  milli  og  gjörðust  svarabræður,  og  skiftu  síðan  Englandi 
með  sér.  „Skyldi  hafa  hálft  ríki  hvárr",  segja  sögur  vorar^), 
en  enskar  árbœkur  segja,  að  Knútr  haíi  fengið  Merkju  (og 
sjálfsagt  Norðimbraland),  en  Játmundr  Wessex  (ásamt  Essex. 
Austur-Öngli,  Lundún  og  öllu  landi  fyrir  sunnan  Tempsá), 
og  skyldi  hann  kallast  konungur  Englands.  Dönum  var  hka 
heitið  fégjaldi  því,  er  hæfilegt  þótti.  Nú  snöri  Knútr  til  skipa 
sinna,  en  borgarbúar  i  Lundún  gjörðu  sætt  við  Dani  og  guldu 
þeim  fé,  og  skyldu  þeir  mega  hafa  þar  vetursetu,  (en  vera 
má,  að  Knútr  hafi  heldur  viljað  sitja  í  Shepey)^).  Skömmu 
síðar  (30.  d.  nov.)  andaðist  Játmundr  konungur,  og  veit  enginn 
hvað  honum  varð  að  bana,  því  að  samtíðarrit  gefa  als  eigi  í 
skyn,  að  hann  hafi  dáið  af  mannavöldum,  þótt  síðari  rit  segi, 
að  Auðríkr  strjóna  hafi  orðið  banamaður  hans,  og  sumir 
bæti  því  við,  að  Knútr  hafi  keypt  hann  til  þess.^) 

Nú  stefndi  Knútr  til  alsherjarfundar  í  Lundún  um  jóla- 
leytíð  1016  eða  áramótin  1016 — 17,  og  skyldu  þangað  koma 
helztu  menn  úr  öllu  ríkinu,  biskupar,  jarlar  og  aðrir  höfðingjar 
landsins.  Átti  þing  þetta  að  ákveða,  hver  taka  skyldi  ríki 
eftir  Játmundj  er  hafði  fremur  unnið  ríki  sitt  sér  til  handa 
með  hreysti  sinni,  en  tekið  það  að  erfðum  eftir  föður  sinn, 
þótt  hann  væri  rétt  borinn  til  konungdóms.  Nú  átti  hann 
að  vísu  tvo  sonu  með  konu  sinni  (Ealdgyth),  en  þeir  voru 
óvita  börn,  og  gat  eigi  komið  til  nokkurra  mála  fyrir  Engla 
á  þessum  tímum,  að  taka  annan  til  konungs  en  fulltíða  mann, 
þar  sem  hálft  landið  var  á  valdi  ungs  og  framgjarns  afreks- 
manns.      Synir  Aðalráðs    og    Emmu    voru    lítt    af  barnsaldri 

1)  Hkr.  Ól.  s.  h.  24.  y..,  Knytl.  16.  k.  (Fms.  XI.  199).  2)  Enc. 
Emmæ  setur  vetursetu  Knúts  í  Shepey  áður  en  þeir  Játmundr  börð- 
ust  við  Assandun,  hvert  sein  tilefnið  er  til  þeirrar  missagnar.  3)  Norm. 
UI.  281-286, 


316 

komnir,  og  |)ótt  einhveriír  eldri  synir  hans  væri  á  h'fii),  hafði 
enginn  þeirra  unnið  sér  neitt  verulegt  til  frægðar.  Var  það  því 
varla  til  annars  en  málamyndar,  að  ræða  á  þessn  þingi  um 
erfðarétt  þessara  konungssona.  Þó  er  sagt,  að  tekin  hafi 
verið  vitni  um  það,  að  Játmundr  hefði  eigi  ætlað  bræðrum 
sínum  neinn  hluta  ríkisins,  hvorki  meðan  hann  lifði  né  eftir 
sinn  dag,  heldur  hefði  það  verið  ósk  hans,  að  Kn^jtr  væri 
umsjónarmaður  og  verndari  sona  sinna,  unz  þeir  hefði  aldur 
til  að  ráða  ríki.  Samkvæmt  þessu  vildi  Knútr  taka  hoUustu- 
eiða  af  þingmönnum,  en  þeir  voru  þess  albúnir,  að  taka  hann 
til  konungs  og  heita  honum  hlýðni  og  skattgjöldum,  með  því 
að  hann  hét  þeim  vernd  sinni  og  vináttu,  án  þess  að  sonum 
Játmundar  væri  áskiiinn  neinn  réttur  til  ríkis  erfða  síðar  meir. 
—  Á  þessa  leið  er  sagt  frá  þingi  þessu  í  einu  sagnariti  ensku 
(Florentius,  A.  1016.),  en  annars  er  engin  greinileg  frásögn 
um  gjörðir  þess.  Má  þó  af  þessu  ráða,  að  Knútr  hafi  viljað 
fá  það  skýrt  tekið  tram,  aö  bræður  Játmundar  ætti  ekkert 
tilkall  tíl  konungdóms  á  Englandi.  Hann  þurfti  eigi  að 
óttast  sonu  hans,  sízt  ef  hann  gjörðist  lögráðandi  þeirra. 
Höfðingjar  landsins  hafa  séð,  að  Knútr  hafði  þar  bæði  tögl 
og  hagldir,  og  átti  als  kostar  við  þá,  og  því  eigi  skoðað  huga 
sinn  um,  að  selja  honum  öll  völd  í  hendur,  hvað  sem  leið 
börnum  Játmundar  konungs.  Hvort  sem  vottarnir  hafa  farið 
með  rétt  eða  rangt  mál,  þá  var  nú  Knútr  orðinn  konungur 
Englands  með  löglegum  hætti  og  samþykki  landshöfðingja^), 
og  efldi  hann  síðao  ríki  sitt  þar  í  landi  og  friðaði  það  fyrir 
víkingum,  enda  hætta  herferðir  Danar  til  Englands  sjálfkrafa, 
þá  er  takmarkinu  er  náð,  og  England  unnið  til  handa  dönskum 
herkonungi,  sem  verður  konungur  beggja  þjóðanna  skömmu 
síðar. 


1)  Aðalráðr  hefir  verið  tví-  eða  þrilcvæntur  (sbr.  Freeinan:  I.  670 
— 71)  og  eru  margir  synir  hans  nefndir  í  enskum  bréf'um,  auk  sona 
Emmu  (Ælfreds  og  Eadwards).  Af  eldri  sonunum  virðast  Æðelstan, 
Ecghriht  og  Eadred  hafa  verið  látnir  á  undan  föður  sinum,  eða  að 
minsta  kosti  áður  en  liér  var  komið,  en  Eadward  eldri  hyggur  Free- 
man  að  hafi  látist,  áður  en  samnafni  hans  (Játvarðr  góði)  fæddist, 
Hafa  þá  að  eins  Eadwig  og  Eadgar  („Játvigr  ok  Játgeirr"  i  Knýtl.)  ver- 
ið  6  lifi,  er  þing  þetta  kom  saman.        2)    Norra.  III.  287—89. 


§17 

Eftir  þetta  réð  Knútr  konungur  Englandi  um  nær  tvo 
tugi  ára  með  míkilli  hamingju  og  skörungsskap,  Hann  var 
að  vísu  nokkuð  harðráður  í  fvrstu,  flæmdi  úr  landi  (alla) 
sonu  Aðalráðs^)  og  fleiri  enska  höfðingja,  er  honum  þóttu 
tortryggilegir,  og  sendi  börn  Játmundar  konungs  til  fjarlægra 
landa  (Póllands?)^),  en  veitti  mikil  völd  þeim  mönnum,  er 
hann  átti  sigur  sinn  mest  að  þakka.  Auðrík  strjónu  setti  hann 
yfir  Merkju,  Þorkel  háva  yfir  Austur-Öngul  og  Eirík  jarl 
yfir  Norðimbraland.  Landsmenn  urðu  enn  að  gjalda  honum 
og  liðsmönnum  hans  Danagjöld,  hærri  en  nokkru  sinni  áður 
(72,000  'EY).  En  brátt  tók  Knútr  að  gjöra  sér  far  um  að 
auka  vinsældir  sínar  með  Englum  og  vinna  að  viðreisn  hins 
margþjáða  lands.  Hann  gekk  að  eiga  Emmu  drotningu  (er 
Englar  kölluðu  Ælfgifu),  ekkju  Aðalráðs  konungs  (sumarið 
1017),  og  voru  þau  samhent  í  því,  að  styrkja  kirkju  og  kenni- 
lýð,  en  jafnframt  efldi  hann  konungsvaldið  með  festu  og 
hyggindum.  Hann  lét  drepa  svikarann  Auðrík  strjónu,  er 
aídrei  mátti  treysta  (um  jól  101'/),  og  Þorkell  hávi  varð  nokkru 
síðar  (1021)  að  fara  landflótta  (til  Danmerkur).  Leiðangurs- 
liðið  sendi  Knútr  heim  til  Danmerkur,  en  hélt  eftir  úrvalssveit 
af  40  skipum,  sem  kölluð  var  ÞingÆimannalið,  gætti  vandlega 
laga  og  landsréttar,  hélt  uppi  friði  í  ríki  sinu  og  efldi  mjög 
kristindóm  í  Danmörku,  eftir  að  hann  eignaðist  það  ríki  eftir 
lát  Haralds  bróður  sins  (f  1018)*).  Síðan  mun  hann  hafa 
farið  leiðangur  til  Vindlands  og  fleiri  landa  þar  í  grend  (1022 
— 23),  og  hefir  þá  að  líkindum  tekið  Jómsborg  undir  sig,  og 
mun  vikingsskapur  hafa  lagst  þar  niður  um  hans  daga,  en 
verzlun  Dana  aukist  og  friðsamleg  viðskifti  við  lönd  í  Austur- 
vegi,    enda    virðist  Knútr  hafa    ráðií    fyrir  ýmsum  stöðum  á 

1)  Synir  Emmu  og  Aðalráðs  voru  landflótta,  er  Koútr  tók  ríki, 
en  það  er  tekið  fram  í  enakum  ritum,  að  Knútr  hafi  gjört  Eadwig  son 
Aðalráðs    útlægan.  2)       Norra.    III.    2&0— 308.      Synir    Játmundar 

staðfestust  á  Ungaralandi,  og  gekk  annar  þeirra  að  eiga  koHungborna 
raey  (dóttur  Steí'áns  konungs  helga  og  systurdóttur  Hinriks  keisara 
II.?).  Kom  hann  löngu  síðar  (1054 — 57)  til  Englands,  og  eru  bæði 
Skota-  og  Englakonungar  koninir  frá  Margrétii,  dóttur  hans,  er  giftist 
Malcolm  III.  3)  Auk  þess  guldust  af  Lundún  10,500  pd.  (sumir 
segja  11,000  pd.,  Norm.  III.  296.  n.  7.).  4)  Sbr.  Norra.  III.  308— 
322,  333—45,  366—81.  o.  v. 


• 

Sámlandi  og  ef  til  vili  Eistlandi  eða  Lífiandi  (frá  Visluósum 
og  langt  austur  þaðan).  Yíir  þetta  riki  í  Austurvegi  hefir 
liann  líklega  sett  fyrst  Úlf  jarl  Þorgilsson  sprakaleggs,  er  átti 
Ástríði  íiálfsystur  iians  (Sveins  dóttur  og  Sigriðar  stórráðu), 
en  síðar  Svein  launson  sinn  („Aifífuson"),  sem  Snorri  segir 
að  verið  fiafi  iiöfðingi  í  Jómsborg,  áður  en  liann  tók  konung- 
dóm  í  Noregi^).  Enn  fremur  liefir  ríki  Knúts  náð  til  Kumbra- 
lands  og  (Suður-)Skotlands,  og  ef  til  vili  víðara  um  Bretlands- 
eyjar,  sem  enn  mun  sagt  verða.  —  Við  Rómför  Knúts  (1027) 
efídist  veldi  hans  og  vegur;  batt  hann  þá  vináttu  og  síðan 
tengdir  við  Konráð  keisara  II.,  er  Gunnhildr  dóttir  hans  giftist 
syni  keisara  (Hinriki  III.). 

Eftir  að  Knútr  var  buinn  að  ná  föstum  tökum  á  Eng- 
iandi,  og  ríki  hans  stóð  svo  vitt  sem  sagt  hefir  verið,  tók 
hann  að  snúa  huga  sínum  til  Noregs,  þar  sem  faðir  hans  og 


1)  Norm.  III.  322 — 333,  Þessarar  austurfarar  Knúts  er  að  eins 
lauslega  getið  í  enskum  árbókum  (ASChr.  1022—23),  en  ensk  arfsögn 
um  Godwine  (Guðina)  jarl  (í  bók  Hinriks  frá  Huntingdon)  getur  um 
frægðarverk  hans  í  herför  Knúts  gegn  Vindum.  Ymsar  aðrar  sagnir 
eru  um  ríki  hans  í  Austurvegi,  en  merkast  er  það  sem  stendur  í  „Viðr- 
lögum"  (Þingamanna)  að  „gamli  Knútr"  haíi  verið  „konungur  í  Dan- 
mörku,  Englandi,  Noregi  og  Sámlandi  {latneski  textinn  nefnir  „Anglia, 
Norvagia,  Sclavia,  Finlandia"  o:  Vindland),  enda  virðist  Knútr  hafa 
sjálfur  talið  sig  konung  yfir  3  þjóðlöndum  (Englandi,  Danmörku,  Nor- 
egi)  og  nokkrum  hluta  Vindlands  („partis  Suavorum,  o:  Sclavorum")  í 
2  bréfum,  og  er  annað  þeirra  ritað  á  Rómför  hans  1027.  Vindverskir 
höfðingjar  (Wrytsleof,  Godskalk)  hafa  verið  1  hirð  Knúts  á  Englandi 
(Norm.  III.  380),  og  hins  vegar  eru  Danir  nefndir  meðal  liðsmanna 
pólversks  höfðingja  eftir  1040  (Norm,  III.  328.  n  2),  Saxi  (X.  492)  seg- 
ir,  að  Jómsvíkingar  („Julini  oppidi  piratæ")  hafi  kent  Vindum  vlkinga- 
ferðir  til  Danmerkur.  en  þó  er  fátt  sagt  af  vindverskum  vikingum  um 
þessar  mundir.  Fóstbr.  (8.  k.)  getur  um  kaupferð  (Þorgeirs  Hávarsson- 
ar)  trá  Noregi  til  Vindlands  (um  1020)  „ok  var  þar  lítill  friðr  í  þenna 
tíma  kaupmönnum  norðan  ór  löndum".  Eftir  daga  Kníits  ríka  er  sagt 
(Hkr.:  M.  s.  góða  24.  k„  sbr.  H.  s.  harðr,  50.  k.),  að  herskátt  hafi 
verið  (í  Danmörku)  „af  Vindum  og  Kúrum  ok  öðrum  Austrvegsraönn- 
um".  Kúrir  og  aðrir  iinskir  þjóðflokkar  þar  eystra  stunduðu  vikings. 
skap,  en  letlnesku  þjóðirnar  virðast  jafnan  hafa  verið  raiklu  triðsam- 
ari  (sbr.  Tac,  Germ.  45.,  Jornandes  c.  5.  um  Eistr  o:  Lefta:  „pacatum 
hominum  genus  omnino"  og  Ad.  Br.  IV.  18.  „Sembi  vel  Pruzzi,  ho- 
mines  humanissimi*'). 


31ð 

afi  höfðu  eignast  eigi  all-Iítið  n'ki.  Hákon  jarl  Sigurðarson 
hafði  að  vísu  gjörst  óháður  Haraldi  Gormssyni,  og  eftir  dráp 
hans  hafði  Olafr  Tryggvason  orðið  einvaldur  í  Noregi  um  stund 
(995  —  1000),  en  þá  er  hann  var  fallinn  í  Svöldrar-orustu 
(9,  d.  sept.  1000),  skiftu  þeir  með  sér  ríki  hans:  Ólafr  Svía- 
konungur,  Sveinn  Danakonungur  og  Eiríkr  jarl  Hákonarson. 
Eftir  að  Eiríkr  jarl  var  farinn  vestur  til  Englands,  kom  í 
Noreg  einn  af  nið)uiii  Haralds  hárfagra,  Olafr  Haraldsson  hins 
grenska,  er  verið  haíði  nokkur  ár  í  vestur-víking  (1014).  Rak 
hann  úr  landi  jarla  Svía-  og  Danakonunga,  Svein  Hákonarsou 
og  Hákon  Eiríksson,  og  gjörðist  einvaldur  í  Noregi,  svo  að 
enginn  mátti  bera  þar  konungsHiafn  nema  hann  einn,  en  íram 
á  hans  daga  höfðu  þar  verið  á  Upplöndum  smákonungar  af 
ætt  Haralds  hárfagra.  Knútr  hafði  látið  þetta  afskiftalaust 
meðan  hann  var  að  staðfesta  riki  sitt  á  Englandi,  en  áður 
en  langar  stundir  liðu,  hafði  Ólafr  konungur  fengið  óvin- 
sældir  af  þegnum  sínum  sökum  einræðis  síns  og  trúarofsa,  og 
vildu  margir  þeirra,  er  „þóttust  ósjálfráðir  fyrir  ríki  hans", 
heldur  hneigjast  til  Knúts  konungs,  er  var  manna  mildastur 
af  fé  og  vinsælastur  af  sínum  mönnum.  Snorri  segir  (01.  s. 
h.  139.  k.),  að  í  öllu  ríki  Knúts  haíi  verið  „friðr  svá  góðr, 
at  engi  þorði  þar  a  at  ganga;  en  sjálíir  landsmenn  höfðu  frið 
ok  fornan  landsrétt".  En  er  Knútr  hóf  tilkall  til  Noregs 
(1025),  gjörði  Ólafr  samband  við  Önund  Svíakonung,  mág 
sinn,  og  herjuðu  þeir  báðir  saman  á  Danmörk,  er  Knútr  var  fjar- 
verandi;  hafði  ólafr  60  skipa,  en  Önundr  420  skipa.  Knútr 
safnaði  liði  á  móti,  og  varð  mjög  tjölmennur  (hafði  hálfu  meira 
lið  en  þeir  báðir);  barÖist  hann  við  þá  mága  á  skipum  „fyrir 
ánni  Helgu"  austanvert  á  Skáni  (102H),  og  skildu  þeir  svo, 
að  hvorugir  áttu  sigri  að  hrósa,  en  Knútr  hafði  fengið 
mannspell  meira.  En  loks  fóru  viðskifti  þeirra  Knúts  og 
ólafs  svo,  að  Olafr  sá  sér  engan  annan  kost  en  að  flýja  úr 
landi  til  Garðaríkis  (1028)  og  féll  2  vetrum  siðar  á  Stiklastöðum 
fyrir  Þrændum  (29.  d.  júHm.  1030),  er  hann  leitaði  aftur  í 
land,  en  Knútr  eignaðist  allan  Noreg  orustulaust,  og  setti 
þar  fyrst  yíir  Hákon  iarl  Eiríksson  systurson  sinn,  en  siðan 
Svein  son  sinn,  sem  stýrðiNoregi  nieð  Alfífu  (Ælfgifu)  móður  sinni, 
unz    hann    varð  að  flýja  til  Danmerkur  (1035)  fyrir  Magnúsi 


S2ð 

góða,  syni  Olafs  Haraldssonar,  og  andaðist  hann  þar  skömmu 
síðar  en  faðir  hans  á  Englandi.  Var  þá  ríki  Dana  orðið 
óvinsælt  í  Noregi,  en  Ólafr  konungur  alment  talinn  maður 
sannheilagur,  og  dró  það  mest  fram  lilut  sonar  hans,  sem 
var  enn  barn  að  aldri.  Þá  var  Knútr  hinn  ríki  enn  á  Hfi, 
er  Sveinn  sonur  harts  varð  að  flýja  Noreg,  en  Hklega  bílaður 
að  heilsu  og  þreki,  þótt  hann  væri  enn  á  bezta  aldri.  Hann 
andaðist  12.  nóv.  1035  eftir  nokkra  vanheilsu.  Hafði  hann 
verið  hinn  merkilegasti  höfðingi  fyrir  margra  hluta  sakir. 
Segir  svo  um  hann  í  Knýtlingasögu :  „Þat  er  ailra  manna 
mál,  at  Knútr  haíi  ríkastr  verit  ok  víðlendastr  konunga  á 
Norðrlöndum"  .  .  .  "Þá  er  Knútr  konungr  andaðist  í  Englandi, 
endist  sá  hinn  mikli  höfðingskapr  Danakonunga,  er  þeir 
langfeðgar  höfðu  haft,  at  hverr  enn  síðarri  hafði  meira  ríki 
enn  hans  faðir.^)"  Merkilegt  er  það,  hversu  stórveldi  Knúts 
ríka  sundraðist  fljótt  eftir  fráfall  hans,  og  einkum  það,  að 
Magnús  ólafsson  skyldi  verða  konungur  Dana  tæpum  7  árum 
síðar  (1042),  en  bæði  vóru  synir  Knúts  lítilmenni  og  urðu 
allir  skammlífir  (Sveinn  f  1036,  Haraldr  f  1040,  Hörða- 
Knútr  t  1042),  enda  var  þá  dautt  alt  hans  afkvæmi  og 
„aldauða  hin  forna  ætt  Danakonunga"  (Knýtlinga)  að  lang- 
feðgatali^).  Skömmu  eftir  að  Magnús  konungur  tók  ríki  í 
Danmörku,  fór  hann  herferð  til  Vindlands  og  vann  þar  Jóms- 
borg  og  brendi  hana  til  hefndar  fyrir  ránskap,  sem  segir  í 
kvæðum  um  hann^).  Af  þessu  virðist  auðsætt,  að  vikinga-öld 
Dana  er  nú  liðin,  og  Vindur  komnir  í  þeirra  stað.  ítök  Dana 
á  ströndum  Eystrasalts  munu  hafa  gengið  undan  þeim  eftir 
daga  Knúts  ríka*),  og  víkingar  frá  Vindlandi  farið  síðan  að 
gjöra  Dönum  ónáðir  með  ránum,  í  stað  þess  að  Danir 
höfðu    áður    heimsótt   aðrar    þjóðir    með   hernaði.     Eftir  það 

1)  Knýtl.  18-1».  k.,  Fms.  XI.  203,  206.  2)  Knýtl.  21.  k.  Fms. 
XI.  206.  3)  F.  J.  Skd.  I.  B.  309,  313,  sbr.  Ad.  Br.  Schol.  57.  4) 
Sbr.  Hkr.  M.  s.  góða  25.  k.  „Magnús  konungr  .  .  .  spurði  þau 
tíðindi  af  Vindlandi,  at  Vindr  höfðu  horfit  undan  hlýðni  við  hann  í 
Jómsborg;  þar  höfðu  Danakonungar  haft  jarlsriki  mikit,  hófu  þeir 
Jómsborg  at  upphafi".  Adam  frá  Brimum  segir,  að  Vindur  hafi  orðið 
óvinir  Dana  eftir  dauða  Knúts  (II.  76:  („Sclavi).  .  .  post  mortem 
Chnut  Daniam  infestabant"). 


vann  Magnús  konungur  mikinn  sigur  á  ótölulegum  vindverskum 
landher  á  Hlýrskógsheiði  á  Suður-Jótlandi  (haustið  1043),  og 
friðaði  ríkið  um  hríð  fyrir  árásum  þaðan.  Magnús  varð  eigi 
gamall,  og  hafði  hann  ári  áður  en  hann  lézt  (1046)  gefið 
Haraldi  Sigurðarsyni  frænda  sínum,  er  síðar  var  kallaður 
„hinn  harðráði",  hálft  ríki  í  Noregi  móti  sér,  en  á  banadægri 
(1047)  gaf  hann  Haraldi  Noreg  allan,  en  Sveini  Ulfssyni,  er 
var  Knýtlinga-ættar  að  móðerni,  alt  Danaveldii),  og  réðu 
niðjar  Sveins  því  síðan,  sem  kunnugt  er. 

Nú  víkur  sögunni  til  norðurhluta  Bretlandseyja,  og 
virðist  auðsætt,  að  víkingaöld  Norðmanna  hafi  haldist  þar 
um  eyjar  og  útskaga  Skotlands  miklu  lengur  en  hvarvetna 
annarsstaðar,  einkanlega  í  Orkneyjum  og  Suðreyjum.  Eftir 
fall  Sigurðar  jarls  digra  í  Brjánsbardaga  (1014)  tóku  ríki 
synir  hans  hinir  eldri:  „Sumarliði,  Brúsi,  Einarr,  ok  skiftu 
löndum  í  þriðjunga  með  sér",  en  mælt  er,  að  Þorfinnr  Sig- 
urðarson  „dótturson  Skotakonungs"  (o :  Melkólms  jarls  i  Mýr- 
æfi)  hafi  eignast  Katanes  og  Suðrland,  er  faðir  hans  og  Skot- 
ar  höfðu  lengi  barist  um,  en  fengið  síðar  hlut  í  eyjunum,  er 
hann  komst  á  legg.  Sumarliði  jarl  varð  skammlífur,  og  hafði 
þá  Einarr  um  hríð  tvo  hluti  Orkneyja,  og  var  oft  á  sumrum 
í  hernaði  „um  Írland,  Skotland  ok  Bretland".  Eftir  víg  Ein- 
ars  jarls  (um  1020)  urðu  þeir  bræður  Brúsi  og  Þorfinnr  ósátt- 
ir  um  landaskifti,  og  leitaði  Brúsi  þá  liðs  til  Olafs  konungs 
Haraldssonar  í  Noregi,  „því  at  Þorfinnr  hafði  ríki  miklu  meira 
ok  traust  af  Skotakonungi,  móðurföður  sínum"^),  en  það  varð 
til  þess,  að  Olafr  neyddi  þá  bræður  báða  til  að  gjörast  sína 
menn,  en  fekk  Brúsa  tvo  hluti  landa  til  forráða.  Er  svo 
sagt,  að  í  þann  tíma  hafi  verið  þar  mjög  herskátt,  „því  at 
Norðmenn  ok  Danir  herjuðu  mjök  í  vestrvíking,  ok  komu  ott 
við  Orkneyjar,  þá  er  þeir    fóru    vestr    eða  vestan,    ok    námu 


1)  Um  dauða  Magnúsar  konungs  fer  ýmsum  sögum  i  úllendum 
ritum  (sbr.  Freeman:  N.  C.  IL  92),  og  raá  vera,  að  hann  hafi  beðið 
bana  af  slysi  (sbr.  SRD.  I.  5(1  Sax.  X.  545),  eu  eigi  nœgir  það  til  að 
hrinda  því,  sem  sögur  vorar  segja  um  þetta  atriði.  2)  Melkóliur 
frá  Mýræíi  hefir  h'klega  tekið  sér  konungsnafn  eftir  fall  Finnleiks  (1020), 
en  I05á9  geta  irskar  árbækur  um  lát  hans^  og  hefir  þá  komið  til  rikis 
í  Mýræfi  Macbeth,  sonur  Finnleiks. 

21 


nesnám"!).  Með  því  að  Þoríinnr  var  harðfengari  en  Brúsi, 
kom  loks  svo  „þá  er  Knútr  hinn  ríki  hafði  lagt  undir  sik 
Noreg,  en  ólafr  konungr  var  or  landi  farinn",  að  Þorfinnr 
fekk  tvo  hluti  eyjanna  (1029),  og  virðist  þá  hafa  haft  einn 
landvörn  fyrir  beggja  þeirra  hönd,  en  Brúsi  hélt  að  eins  þriðj- 
ungi.  Eftir  fráfall  Brúsa  jarls  (um  1031—32)  tók  Þorfinnr 
allar  Orkneyjar  undir  sig  um  hríð,  en  lét  síðan  (1035)  meira 
hlut  þeirra  af  hendi  við  Rögnvald  Brúsason,  frænda  sinn,  og 
veitti  Rögnvaldr  jarl  honum  lið  í  bardögum  við  Skota,  en 
loks  urðu  þeir  ósáttir  og  lauk  svo,  að  Rögnvaldr  féll  (1045), 
en  Þoríinnr  gjörðist  einvaldur  í  Orkneyjum.  Hann  átti  Ingi- 
björgu  jarlamóður,  dóttur  Finns  Árnasonar  af  Arnmæðlinga- 
ætt  í  Noregi.  Hann  hefir  „haft  mest  ríki  (allra)  Orkneyinga- 
jarla".  Svo  segir  í  Jarlasögu  (Orkn.),  að  hann  haíi  ráðið 
fyrir  niu  jarlsdœnmm  á  Skotlandi,  og  Snorri  kemst  svo 
að  orði  um  hann :  „Hann  eignaðist  Hjaltland  ok  Orkneyjar, 
Suðreyjar ;  hann  hafði  ok  mikit  riki  á  Skotlandi  ok  Írlandi ; 
á  þat  kveðr  Arnórr  jarlaskáld:  „Hringstríði  varð  hlýða  |  herr 
frá  Þursaskerium,  |  rétt  segik  þióð  hverr  þótti  |  Þórfinnr,  til 
Dyílinnar".  Mun  ríki  hans  hafa  verið  mest  um  það  leyti, 
sem  Macbeth  frændi  hans  var  konungur  á  Skotlandi  (1040— 
57),  en  við  ósigur  hans  og  fall  hefir  veldi  Þorfinns  hlotið  að 
biða  hnekki.  Á  efri  árum  fór  Þorfinnr  til  Róms,  eins  og 
Knútr  ríki  hafði  áður  giört^).  Saga  Skotlands  er  enn  mjög 
fáskrúðug  og  óliós  um  öndverða  11.  öld,  en  víst  hefir  Mal- 
colm  (lí.)  Kennethsson  lengi  ráðið  fyrir  Suður-Skotum  um 
þær  mundir  (1005—1034),  og  gjört  tilkall  til  konungdóms  yf- 
ir  Skotlandi  öllu,  þótt  höfðingjar  fyrir  norðan  og  vestan  Spey 
væri  honum  að  mestu  eða  öUu  óháðir.  írskar  árbækur  geta 
um  lát  hans  með  þeim  ummælum,  að  hann  hafi  verið  (ein- 
hver)  mesti  höfðingi  á  Vesturlöndum^).     Norðmenn  höfðu  þó 

1)  Hafi  einstakir  danskir  höfðingjar  tarið  í  vesturviking  umþess- 
ar  mundir,  var  við  þvi  að  búast,  að  þeir  færi  þessa  leið,  og  sneiddi 
hjá  veldi  Knúts  rika,  konungs  sins,  sem  sagt  er  að  varið  hafi  England 
harðfengilega  fyrir  vikingum  árið  1018  (Freeman:  N.  C.  I.  415,  eftir 
Thietmar).  2)  Sbr.  Orkn  og  Hkr.  (Ól.  s.  h.  99—109.  k.).  3)  Skene: 
Chronicles:  77.  bls.  (sbr.  15  ■i.  bls. :  „rex  victoriosissimus",  sem  stafar 
vist  frá  sigri  hans  við  Carham). 


3^3 

meíri  kynni  af  höfðingjum    Norður-Skota,  einkum  jörlunum  i 
Mýræfi    (Moray),    en  sú   jarlsætt    var  gömul   og  rík,  og  mun 
hafa  talið  kyn  sitt  tii  fornkonunga  Skota^).     Munu  þeir  frænd- 
ur  hafa  talið  sig  jafnborna  til  ríkis  Kenneths-ættinni  eða  fram- 
ar,  enda    hafa    bæði    írar  og  Norðmenn    kallað    þá   stundum 
konunga,  og  Nj.  virðist   jafnvel  telja  „Melkólf"  frá  „Mýræfi" 
yfirkonung  Skota,  en  Malcolm   Kennethsson  jarl  hans  á  Suð- 
ur-Skotlandi  („Melkólf  jarl"  í  „Hvítsborg"^),    en  annars    hafa 
sögur  vorar  liklega   ruglað    þeim    nöfnum    saman.      Malcolm 
Kennethsson    átti  engan   son  eftir  sig,  en  Bethoch    (Bjaðök?) 
dóttir  hans  var  gift  skozkum    höfðingja,    Grinan  að  nafni,  og 
varð  Duncan  sonur  þeirra  síðar  eftirmaður  Malcolms  afa  síns. 
Hér  að  framan  (317 — 18.  bls.)  var  getið  um  herför  Malcolms 
til  Englands    sumarið    1006,    er   fór  svo   hraparlega  sem  þar 
var  sagt,  en  eftir  að  Uhtred*  Norðimbra-jarl    var    fallinn    frá 
(1016),  og  Knútr  ríki  átti    sem    mest  að  vinna  suður  á  Eng- 
landi,    sætti    Malcolm    lagi    til    að    færa  út  ríki   sitt  og  hefna 
ófara    sinna,    og  hélt    með    her    suður'yfir  landamærin.      Þá 
var  með  honum    höfðingi    sá,  er   Eogan  er  nefndur,  og  virð- 
ist  haía  ráðið    fyrir    Strathclyde,  en  lítið  mun  hafa  orðið  um 
vörn  af  hendi  Eadwulfs  jarls    (bróður  Uhtreds),  sem  þótti  lít- 
ilsigldur  maður.     Vann  Malcolm  þá  mikinn  sigur  á  Norðimbr- 
um  (1018)    við  Garham  (sunnan  við  Tweed)^)   og  lagði  síðan 
undir    sig    alt    landið    (Lothian)    suður    að    Tweed,    og  héldu 
Skotakonungar  því  síðan,    þótt    kallað  hafi   verið  á  Englandi, 
að  þeir  hefði  það  að    léni    af   Englakonungi.      Nú    má    geta 
nærri,  að  Malcolm    hafi    staðið    ótti  af   veldi    Knúts    ríka,  er 

1)  Skene  :  Chron.  317.  bls.  Þar  er  œttartala  þeirra  frænda  rak- 
in  til  Ainbcellachs  og  Ferchars  fada,  cr  voru  konungar  Skota  seint  á 
7.  öld.  Skotar  höfðu  komið  frá  Irlandi  til  Dalríada-fylkis  (í  Argyle)  utn 
lok  5.  aldar,  og  haft  sérstaka  konunga  yfir  sér,  unz  Angus  Piktakon- 
ungur  lagði  riki  þeirra  undír  sig  (741),  og  stóð  svo  unz  ríki  Pikta  leið 
undir  lok  (um  840—50)  og  Kenneth  mac  Alpin  gjörðist  konungur  yfir 
Skotura  og  Piktnm.  2)  „Hvítsborg"  d:  helzta  borg  í  „Fí/"*"  .^"  eða 
í  „Alha"  o:  Skotariki  (alhus  á  latn.  =  hvítur).  3)  Eiríkr  jarl  hafði 
að  vísu  verið  skipaður  yfir  Norðimbraland  1016,  en  mun  hafa  setið 
suður  í  Jórvík,  og  verið  liklega  stundum  með  Knúti,  en  gamla  jarls- 
æftin  frá  Bamborough  haft  enn  yfirsókn  norður  við  landamæri,  enda 
heldur  hún  völdum  fram  á  daga  Hörða-Knúts  (Norm.  líl.  394,  425). 

21* 


324 

Knútr  var  sem  víðlendastur,  og  hefir  hann  eflaust  látið  sér 
annara  um  að  varðveita  hið  frjósama  land,  er  hann  hafði 
aukið  við  ríki  sitt  að  sunnan,  heldur  en  að  brjóta  Norður- 
Skota  til  hlýðni  við  sig,  enda  varla  getað  við  þeim  snúist, 
þar  sem  hann  mátti  búast  við  afarkostnm  af  hinum  volduga 
Englakonungi,  hve  nær  sem  Knútr  mætti  því  við  koma.  Svo 
virðist  mega  ráða  af  vísu  Sighvats  skálds,  er  ort  var  þá  er 
Knútr  hóf  tilkall  sitt  til  Noregs  (1025),  sem  þá  hafi  fyrir 
skömmu  (2)  konungar  „norðan  úr  Fífi  miðju"  gengið  Knúti 
til  handa  til  að  kaupa  sér  frið^),  og  getur  það  varla  átt  við 
aðra  en  Malcolm  og  Duncan  dótturson  hans,  er  fengið  hafi 
lönd  þar  nyrðra  í  lén  af  Englakonungi^),  því  að  vísan  getur 
tímans  vegna  eigi  átt  við  þau  atvik,  er  enskar  árbækur  (ASChr.) 
greina  frá  árið  1031,  að  Malcolm  og  tveir  aðrir  skozkir  höfð- 
ingjar:  „Jehmark"  og  „Maelbaeihe",  hafi  orðið  að  ganga  til 
hlýðni  við  Knút^).  Líklegast  virðist,  þá  er  sögurnar  um  þetta 
eru  bornar  saman,  að  Malcolm  hafi  fyrst  leitað  friðar  við 
Knút  um  1023  —  25,  er  hann  var  kominn  heim  til  Englands 
úr  Austurvegi,  og  hafi  Duncan  þá  tekið  Kumbraland  í  lén  af 
Knúti,  sem  skozk  sagnarit  (Fordun)  vísa  til,  en  síðan  hafi 
orðið  misbrestur  á  lýðskyldu  þeirra  frænda,  unz  Knútr  kom 
úr  Rómtör  sinni  og  þröngvaði  þeim  til  hlýðni  við  sig.  Af 
frásögn  ensku  árbókanna  má  ráða,  að  Malcolm  hafi  skamma 
stund  lotið  Knúti,  en  þar  sem  þær  virðast  geta  Macbeths  (oí 
„Maelbaethe")  í  sambandi  við  hann,  má  líklegt  telja,  að  Mac- 
beth  hafi  árið  1031  verið  jarl  eða  undirkonungur  Malcolms 
á  Norður-Skotlandi,  eftir  lát  frænda  síns  „Melkólms  Melbrigða- 

1)  F.  J.  Skd.  I.  B.  249,  bls.  Snorri  lætur  Ólaf  konung  segja 
(Hkr.  Ól.  s.  h.  1  0.  k.),  að  Knútr  hafi  „brotit  undir  sik  niikinn  hluta 
Skotlands".  2)  Skozk  sagnarit  geta  þess  als  eigi,  að  Skotakonungar 
liafi  gengið  Knúti  til  handa,  heldur  láta  Duncan  einn  gjöra  það  eftir 
Róniför  Knúts  (1027),  sera  konung  á  Kunibralandi.  Árbækur  Suður- 
Englands  (A.  S.  Chron.)  geta  hvorki  um  ósigur  Skota  við  Durham  1006 
né  sigur  þeirra  við  Carham  1UI8  (Freemanr  N.  C.  I.  579.,  sbr.  Norm. 
III.  394),  en  hvorstveggja  er  getið  í  ritum  Sinieons  frá  Durham.  3) 
Sbr.  Norm.  III.  394—97.  „Jehmark"  (Imergi)  virðist  hafa  verið  höfð- 
ingi  i  Argyle.  Frakknesk  sögn  (Radulf  Glaber)  eignar  það  tillögum 
Eumu  drotningar  og  Rikarðs  Rúðujarls,  að  Knútr  Ict  Malcolm  ekki 
(þegar  i  upphafí)    sæta    afarkostum. 


325 

sonar"  frá  „Mýræfi"  (f  1029),  sem  sögurnar  kalla  Skotakon- 
ung.  Eins  og  fyr  var  getið,  var  Macbeth  kvæntur  Gruoch 
(Gróu?),  bróðurdóttur  Grigs  (Gregors^),  er  verið  hafði  kon- 
ungur  Skota  á  undan  Malcolm  Kennethssyni,  og  er  eigi  ólik- 
legt,  að  þeir  frændur  hafi  gjört  tilkall  til  konungdóms  á  Skot- 
landi  eftir  hann,  en  Malcolm  ætlað  ríkið  Duncan  dóttursyni 
sínum,  því  að  þess  er  getið,  að  „sonarsonur  Boede"  (o:  bróð- 
ursonur  Gruoch)  hafi  fallið  fyrir  Malcolm  Kennethssyni  árið 
10c32).  Ári  síðar  (1034)  lézt  Malcolm^),  og  tók  Duncan  ríki 
eftir  hann,  en  réð  því  skamma  stund,  því  að  hann  beið  mik- 
inn  ósigur  fyrir  Norðimbrum  við  Durham  (1039)  og  féll  ári 
síðar  (1040)  fyrir  Macbeth,  sem  mun  hafa  þótst  eins  vel  eða 
betur  til  ríkis  kominn,  þar  sem  hann  átti  konu  af  Kenneths- 
ætt,  en  Duncan  var  ekki  þeirrar  ættar  að  langfeðgatali.  Nú 
gjörðist  Macbeth  konungur  yfir  Skotum,  en  Malcolm,  sonur 
Duncans,  flýði  til  Englands  og  komst  eigi  til  ríkis  á  Skotlandi 
fyr  en  mörgum  árum  síðar,  er  Sigurðr  jarl  digri  á  Norðimbra- 
landi  vann  sigur  á  Macbeth  (1054),  er  féll  litlu  síðar  (1057), 
en  eftir  það  var  Malcolm  (III.)  lengi  konungur  og  ættmenn 
hans  eftir  hann*).  Það  getur  varla  leikið  nein  tvímæli  á  því, 
að  Þorfinnr  Orkneyjajarl  hafi  verið  vinur  og  bandamaður 
Macbeths,  enda  virðist  sonur  hans  (Dólgfinnr)  hafa  fallð  í 
bardaganum  við  Sigurð  digra^),  þótt  þess  sé  eigi  getið  í  Orkn., 
en  hitt  er   óljóst,    hver   sá  höfðingi    hefir   verið,    er  Þorfinnr 

1)  Af  þessu  nafni  gæti  stafað  „Grjótgarðr'^  í  Nj.  83—84-,  en  „Snæ- 
kólfr"  af  Ainbcellach?  (Ainkellach).  2)  Irskar  árbækur  nefna  Boede 
Kennethsson  (Dubhs  sonar,  bróður  Grigs)  og  geta  utn  fall  (ónefnds) 
sonarsonar  hans.  Lulach  Skotakonungur,  frændi  og  eftirraaður  Mac- 
beths  (1057— 5b),  er  i  einni  skrá  kallaður  „nepos  filii  Boede"  (Skene: 
Chronicles,  CXLVII.  bls.).  Þetta  bendir  á  samband  jarlsættarinnar  frá 
Mýræfi  við  þá  kvisl  skozku  konungsættarinnar  sem  komin  var  frá  Dubh 
konimgi  (962 — 67)  föðurbróður  Malcolms  Kennethssonar,  og  ráðið  hafði 
ríkjum  997 — 1C05.  3)  Sumir  segja,  að  hann  hafi  verið  veginn  uf  fylgis- 
mönnum  fyrri  konunga  (Munch:  N.  F.  H.  I.  855  —  58).  4)  Sagnarit 
Skota  frá  þcirra  dögum,  sem  halla  frásögninni  i  vil  ættkvisl  þeirra 
Duncans  og  Suður-Skotum,  geta  um  samsæri  ættmanna  Konstantins 
(IV,,  Cuilenssonar)  og  Grigs  (sem  tengdir  voru  höfðingjum  Norður- 
Skota)  gegn  Malcolra  Kennethssyni.  Þaðan  liggja  og  drög  til  sögu 
þeirrar  um  Macbeth,  sem  kunn  er  af  sorgarleik  Shakespeares.  5) 
Ann.  Ult.  1054,  sbr.  Freeman:    N    G.  11.  364, 


326 

átti  bardaga  við  (nálægt  1080—35)  og  Orkn.  (Jarlasaga)  nefnir 
„Karl  Hundason".  Hans  er  eigi  getið  í  skozkum  ritum  með 
þessu  nafni,  enda  nefnir  Arnórr  jarlaskáld  hann  að  eins  „Karl", 
og  hafa  sumir  ætlað,  að  með  því  væri  átt  við  öldunginn  (karl- 
inn)  Malcolm  Kennethsson,  en  aðrir  að  hann  hafi  heitið  á 
feðratungu  sína  „Goll  mac  Guilen".  Vera  má,  að  hann  hafi 
verið  sami  maður  og  sá  „sonarsonur  Boede",  er  féll  fyrir 
Malcolm  Kennethssyni  árið  1033,  og  gat  faðir  hans  („Hundi") 
tímans  vegna  verið  dóttursonur  Guilens  (o:  Hunda  eða  Hvelps) 
Skotakonungs  (967— 71)i).  Sumir  halda  að  Þorfinnr  hafi  har- 
ist  við  Duncan  og  sigrað  hann ;  en  varla  munu  Norðmenn 
hafa  nefnt  Duncan  „Karl",  enda  óvíst,  að  Karl,  sem  beið 
ósigur  á  sjó  „fyr  austan  Dýrnes",  sé  sami  maður  og  „Skot- 
lands  harri",  er  Þorfinnr  barðist  við  „fyr  sunnan  Ekkjal". 
En  hvernig  sem  því  víkur  annars  við,  þá  er  auðsætt  af  kvæð- 
um  Arnórs,  að  Þorfinnr  jarl  hefir  átt  orustur  við  Skota,  Ira, 
Breta  (Vestur-Vali  eða  Kumbra)  og  Engla  („fyr  sunnan  Mön") 
og  herjað  á  „ættgrund  Engla"  (ef  til  vill  um  1040),  og  ríki 
hans  staðið  mjög  vítt  um  vesturstrandir  Skotlands  og  líklega 
norðausturstrandir  Irlands  („til  Dyflinnar"^),  enda  bendir  Orkn. 
til  þess,  að  hann  hafi  átt  ríki  í  „Gaddgedlar"  („Gallgaedhel" 
o:  Galloway)^)  þar  sem  Skotland  og  England  mætast,  setið 
þar  stundum  og  herjað  á  Kumbraland*).  Þorfinnr  jarl  hefir 
verið  hinn  mesti  hermaður,  og  má  skoða  ríki  hans  sem  síð- 
asta  vott  um  þrautseigt  kapp  og  sigursæla  tilraun  norrænna 
víkingahöfðingja  til  að  stofna  víðlent  Norðmannaveldi  fyrir 
vestan  haf.  Líklega  hafa  flestar  eða  allar  Norðmannabygðir 
á  Skotlandi  og  í  eyjunum  þar  fyrir  vestan  lotið  honum,  enda 
kallar  Arnórr  jarlaskáld   hann    „konung   jarla".      Suðureyja- 

1)  Konungaskifti  voru  tíð  á  Skotlandi  fyrir  og  eftir  daga  Kenn- 
ets  (II.  e.  III ),  föður  Malcolms,  og  hafa  þá  3  kvislir  Kenneths-ættar 
deilt  þar  um  Töld,  en  þeir  feðgar  (Kenneth  og  Malcolm)  orðið  drjúg- 
astir,  og  ráðið  lengst  riki  (971—95  og  1005-1034).  2)  F.  J.  Skd. 
l.  B.  316-  21.  3)  írskar  árbækur  geta  árið  1034  ura  lát  Suibhne 
Kennethssonar,  konungs  i  Gallgaedhel  (bróður  Boede  og  Grigs)  og 
hefir  riki  hans  eftir  það  komist  undir  yfirráð  Þorfinns  (með  samþykki 
Macbeths).  4)  Orkn.  29.  k.  (Icel.  Sagas  I.)  Flat.  II.  412.  segir  um 
viðureign  Þorfinns  við  Engla  (á  Kumbralandi)  :  „I  þenna  tíma  var 
Hörða-Knútr  yfir  Englandi  ok  Danmörk". 


327 

konungar  af  ívars  ætl  hafa  orðið  að  lúta  í  lægra  haldi  fyrir 
honum,  en  eflir  daga  hans  koma  þeir  aftur  tll  sögunnar,  og 
fær  þá  Guðröðr  Crovan,  Manarkonungur  (1079—  95),  Haraldsson 
hins  svarta  frá  II  (Rögnvaldssonar  Eyjakonungs?  h.  a.  fr.  257), 
völd  yfir  Suðureyjum,  en  Orkneyjajarlar  verða  að  sleppa  þeim^). 
Þó  hafa  þeir  haldið  Katanesi  sem  lénsmenn  Skotakonunga  lengi 
eftir  þetta.  Heilli  öld  eftir  daga  Þorfinns  jarls  er  enn  uppi 
i  Orkneyjum  hinn  síðasti  mikli  víkingahöfðingi  af  norrænu 
kyni,  er  vér  höfum  glöggvar  sagnir  af,  Sveinn  Ásleifarson  (f 
1171),  og  mun  því  vikingsskapur  hafa  haldist  þar  um  slóðir 
lengur,  en  í  nokkru  öðru  landi,  sem  Norðmenn  bygðu^).  Varla 
mun  Þorfinnr  jarl  hafa  viðurkent  að  staðaldri  yfirráð  nokk- 
urra  þjóðhöfðingja  eða  veitt  þeim  lýðskyldu,  eftir  að  hann 
slapp  frá  Olafi  Noregskonungi  og  meðan  hann  var  í  broddi  lífs- 
ins,  nema  ef  vera  sTiyldi  þeirra  frænda  sinna  Skotakonunga 
(Melkólms  frá  Mýræfi  og  Macbeths^).  Að  líkindum  hefir  hann 
ekki  herjað  á  England  fyr  en  eftir  fráfall  Knúts  ríka*),  en 
óvíst  að  hann  hafi  nokkurn  h'ma  veitt  Knúti  lýðskyldu.  Þó 
nefnir  Óttarr  svarti  Knút  (í  vísu,  sem  líklega  er  kveðin  um 
1026)^)  „konung  Dana,  íra  ok  Engla  ok  Eybúa",  og  virðast 
þau  ummæli  vísa  til  þess,  að  Knútr  hafi  á  þeim  árum  eign- 
að  sér  að  minsta  kosti  yfirráð  yfir  eyjum  í  írlandshafi,  svo  sem 
Öngulsey,  þar  sem  þess  var  fyr  getið  (h.  a.  fr.  209 — 10.  bls.) 

1)  P.  A.  Munch  (N.  F.  H.  11.  408-9)  hefir  sýnt  likur  til  þess, 
að  „Sumarliða-ætt"  (Fms.  JX.  4^17),  er  kepti  siðar  við  ætt  Guðröðar 
Crovans  um  lönd  í  Suðureyjum,  hafi  verið  komin  frá  Gilla  jarli,  er 
Nj.  getur  um.  2)  Svo  er  sagt  um  Rögnvald  Manarkonung  Guðröð- 
arson  {■\'  1229):  „Rögnvaldr  konungr  var  þá  mestr  hermaðr  í  Vestr- 
Iðndum.  Þat  var  III  vetr  er  hann  lá  úti  á  herskipum,  svá  at  hann 
kom  eigi  undir  sótkan  raft"  (Flat.  11.  517).  Hér  er  sem  lýst  væri  sæ- 
konungi  fram  i  forneskju  „er  svaf  aldri  und  sótkum  ási  ok  drakk  aldri 
at  arins  horni"  (Hkr.  Yngl.  34  k.).  3)  Þorfinnr  vildi  að  visu  frið- 
mælast  við  Magnús  góða  (1047),  en  ekki  varð  df  sætt  þeirra.  Hins 
vegar  sælfist  hann  við  Harald  harðráða  (um  1049 — 50),  og  mun  þa 
hafa  gengið  honum  til  handa,  og  i  herferð  Magnúsar  Haraldssonar 
1058  hafa  Norðmenn  og  Orkneyingar  barist  saman  gegn  Englum,  enda 
Þorfinnr  ef  til  vill  leitað  liðs  til  Haralds  sem  yfirmauns  sins.  4)  Haraldr 
harðráði  hóf  eigi  vesturför  sina  fyr  en  eftir  fráfall  Þorfinns,  en  þá  ráð- 
ast  synir  Þorfinns  1  fið  með  honum,  enda  segir  Adam  frá  Brimum,  að 
Haraldr  hafi  fengið  vald  yfir  Orkneyjum  (III.  16).      5)  F.  J.  Skd.  I.  B.275. 


328 

að  Norðmenn  frá  Suðureyjum  og  Írar  höfðu  sezt  að  (fyrir 
970),  en  annars  eru  engin  rök  til  ])ess,  að  Knútr  hafi  haft 
vald  yfiir  neinum  hluta  írlands,  og  eigi  þykir  mark  á  því  tak- 
andi,  þótt  fundist  hafi  peningar  með  hans  nafni  slegnir  í  Dy- 
flinni^).  Hins  vegar  sjást  deili  til  þess,  að  Knútr  hafi  eignað 
sér  yfirráð  yfir  Vestur-Bretlandi  (Wales),  og  eftir  að  Noregur 
gekk  undir  hann  (1028),  mun  hann  hafa  talið  Orkneyjar  og 
Suðureyjar  með  ríki  sínu,  eins  og  Noregskonungar  höfðu  jafn- 
an  gjört.  í  árbókum  Vestur-Breta  er  getið  um  hernað  Eilífs 
(Eilaf)  og  „Skota"  (o :  íra)  á  suðurstrendur  Vestur-Bretlands 
um  1020  eða  litlu  síðar,  og  hefir  það  sjálfsagt  verið  Eilifr 
Þorgilsson  sprakaleggs,  sem  virðist  hafa  verið  i  liði  Knúts  er 
hann  vann  England  og  ritað  sem  vottur  undir  allmörg  bréf 
hans^).  k  ofanverðum  dögum  Knúts  geta  sömu  árbækur  enn 
um  hernað  og  ósigur  „Saxa"  (o:  Engla)  sunnanvert  á  Bret- 
landi'),  og  má  af  þessu  ráða,  að  ófriður  hafi  stundum  verið 
milfi  Engla  og  Vestur-Breta  um  daga  Knúts,  og  hafa  höfð- 
ingjar  Breta  líklega  orðið  að  lúta  honum,  því  að  einn  sam- 
tíðd  rithöfundur  telur  bæði  Bretland  og  Skotland  nieð  ríkj- 
um  Knúts*),  þótt  skrykkjótt  hafi  líklega  gengið  með  lýðskyldu 
Breta,  eins  og  fyr  var  sagt  um  Skota. 

Hér  að  framan  (281—85)  hefir  verið  minst  á  hernað 
Ólafs  Tryggvasonar  um  Bretlandseyjar  (991—95),  en  áður 
hafði  hann  herjað  víða,  fyrst  um  Eystrasalt,  þá  um  Saxland, 
Frísland  og  Flæmingjaland,  sem  kvæði  Hallfreðar  votta^),  og 
að  sögn  Snorra  komist  jafnvel  til  Vallands  (Bretónalands?), 
áður  en  hann  lét  skírast  í  SylHngum^).  Nafni  hans  og  frændi, 
Olafr    Haraldsson,  herjaði  líka  fyrst  um  strendur  Eystrasalts, 

I)  Sbr.  Norm.  III.  397.  2)  Sbr.  Norm.  III.  392,  393.  n.  2.  Jórasv. 
50-52.  k.  (Fms.  XI.  158—62)  lælur  Eilif  vera  höfðingja  yfir  „Þinga- 
mannaliði"  (f  Lundún)  á  Englandi  eftir  dauða  Sveins  tjúguskeggs,  og 
fara  þaðan  út  i  Miklagarð,  en  sú  saga  er  ekki  alveg  áreiðanleg,  og 
brezkar  árbækur  (Mon.  h.  Br.  853.  bls.,  Brut  A.  1036)  benda  til  þess, 
að  Eilífr  hafi  ekki  farið  frá  Englandi  fyr  en  eftir  dauða  Knúts,  en  flú. 
ið  þá  til  „Germania",  sem  má  ef  til  viU  skilja  svo,  sem  hann  hafi  far- 
ið  til  Vindlands  (Jóms?),  og  þaðan  til  Miklagarðs.  3)  Norm.  III. 
393—94.  4)  Enc.  Emmæ  (SRD.  II.  492)  segir  að  Knútr  hafi  ráðið 
fimm  rikjum :  Danmðrku,  Englandi,  Bretlandi,  Skotlandi  og  Noregi. 
5)    F.  J.  Skd.  B.  148—50        6)    Hkr,  ÓI.  s.  Tr,  31.  k. 


329 

sem  sést  á  kvæðum  Sighvats  og  Ottars  svarta^),  en  héll  sið- 
an  vestur  um  haf  með  Þorkeli  háva  og  Jómsvíkingum  sem 
fyr  var  sagt  (h.  a.  fr.  295.  bls.),  og  herjaði  J)á  fyrst  á  PVís- 
land,  áður  en  hann  kom  til  Englands.  Síðar  fór  hann  „suðr 
um  sjá"2)  (1012?  -14),  og  herjaði  þar  víða^),  og  halda  sumir 
að  hann  haíi  komist  alt  til  Spánar,  en  hvort  sem  svo  hefir  verið 
eða  eigi,  þá  munu  fáir  eða  engir  víkingar  frá  Norðurlöndum 
hafa  komist  svo  langt  suður  eftir  hans  daga*),  ef  þeir  eru  ekki 
taldir  með,  sem  héldu  alla  leið  „út  til  Nörvasunda  og  þaðan 
út  í  Jórsalaheim",  eins  og  sagt  er  að  Olafr  hafi  haft  í  hyggju, 
er  hann  „lá  í  Karlsám",  og  dreymdi  að  hann  mundi  „vera 
konungr  yfir  Noregi  at  eilífu"^).  Sagt  er  að  þetta  hafi  komið 
honum  til  að  snúa  aftur,  og  herjaði  hann  þá  enn  á  Frakk- 
landi  við  Leiru,  en  hafði  síðan  friðland  með  Ríkarði  (II.) 
Rúðujarli  í  Norðmandí,  og  snerist  þá  algjörlega  til  kristinnar 
trúar.  Mun  það  réttara  að  hann  hafi  látið  skírast  í  Rúðu, 
heldur  en  að  hann  hafi  verið  skírður  á  barnsaldri,  áður  en 
hann  lagðist  í  hernað^).  Hann  hefir  því  snúist  til  kristni  í 
vesturvíking,  eins  og  Olafr  Tryggvason  og  urðu  þeir  báðir 
eldheitir  kristniboðar  úr  grimmlyndum  víkingahöfðingjum,  en 
beittu  líka  báðir  ofríki  til  að  eíla  útbreiðslu  kristninnar.  Olafi 
Tryggvasyni  tókst  að  fá  meginþorra  Norðmanna  til  að  láta 
skírast  bæði  í  Noregi  og  eyjum  þeim,  er  bygst  höfðu  þaðan, 
en  hann  sat  að  eins  5  ár  að  ríki,  og  á  dögum  jarlanna  Ei- 
ríks  og  Sveins  hnignaði  kristninni  heldur,  þótt  þeir  léti  sjálfir 
skírast.     Um  þessar  mundir  fóru  Norðmenn  enn  oft  í  víking, 

1)  F.  J.  Skd.  I  B.  213—16,  268—72.  2)  Hkr.  Ól.  s.  h.  15.  k. 
8)  Vatasamt  er  um  Hringsfjörð,  Gríslupolla  (Vilhjálrasbæ),  Fetlafjðrð, 
Seljupolla  (Gunnvaldsborg)  og  Karlsár,  og  hefir  A.  Fabricius  (Forb.  m. 
N.  og  d.  sp.  H.)  reynt  að  finna  flesta  þessa  staði  á  Spáni  (sbr.  85.  100. 
bls.),  þótt  spænsk  rit  virðist  eigi  geta  um  árásir  vikinga  frá  984  til 
10l6.  4)  Þó  er  getið  um  víkinga  við  Spán  einstöku  sinnum  á  11. 
öld,  en  óvíst,  hvernig  þeim  ferðum  hefir  annars  verið  háttað.  Norð- 
menníngar  frá  Frakklandi  hjálpa  kristnum  mönnum  gegn  Serkjum  árið 
1018  (i  Barcelona),  og  fleiri  ferðir  hafa  getað  veríð  nokkurskonar  pila- 
grimsferðir  eða  krossferðir,  svo  sem  ferð  Galicíu-Ulfs  (IOjO?),  sem  er 
þó  lalin  herferð  í  Knýtl.  75.  k  (Fms.  XI.  302).  5)  Hkr.  Ól.  s.  h. 
17.  k.  6)  Sbr.  Krit.  Bidr.  I.  216— 18,  Ól.  s,  Tr.  67,  Ól  s.  h.  18.— 19. 
k.  (Hkr.  Ungers  útg.). 


330 

bæði  austur  og  vestur.  Þá  er  Eiríkr  jarl  varð  að  flýja  úr 
Noregi  eftir  fráfall  Hákonar  föður  síns  (995),  fór  hann  fyrst 
austur  í  Svíþjóð  og  hafði  þar  friðland  nieð  Ólafi  konungi 
sænska,  en  herjaði  á  sumrum  til  Gotlands  og  Vindlands  og  í 
Austurveg  („land  Valdamars"),  og  vann  Aldeigjuborg  (Ladoga), 
og  barðist  síðan  á  ýmsum  stöðum,  og  „fór  herskiidi  of  allar 
sýslur"  (Eysýslu  og  Aðalsýslu)i),  en  eigi  er  þess  getið,  að 
hann  færi  í  vesturvíking  fyrir  Svöldrarorustu.  Eiríkr  jarl  var 
hermaður  hinn  mesti  og  sigursæll,  og  átti  mikinn  þátt  í  sigri 
föður  síns  á  Jómsvíkingum  (Sigvalda  jarli  og  Búa  digra),  er 
herjuðu  í  Noreg  á  efri  árum  Hákonarjarls  íum  986),  eftir  að 
hann  hafði  slitið  trúnaði  við  Danakonung^).  Síðan  varð  Ei- 
ríkr  jarl  en  frægari  af  framgöngu  sinui  í  Svöldrar-orustu,  og 
var  honum  mest  þakkað  að  „Ormrinn  langi"  varð  unninn  og 
Ólafr  Tryggvason  feldur  frá  ríki^).  Eigi  er  fullkunnugt  um 
hluttöku  Eiríks  jarls  í  bardögum  Knýtiinga  á  Englandi,  en 
víst  er  að  hann  fór  vestur  þangað  og  fekk  síðan  Norðimbra- 
land  til  forráða  (1016),  en  kom  eigi  aftur  til  Noregs,  hvort 
sem  hann  heíir  fylgt  Sveini  tjúguskegg  vestur  (1013),  og  setið 
þar  vestra  eða  hafst  við  í  víking  meðan  Knútr  var  í  Dan- 
mörku  (1014—15)*),  eða  eigi  farið  vestur  fyr  en  með  Knúti 
(1015).  Svo  er  að  sjá  af  enskum  bréfum,  sem  hann  hafi 
lifað  fram  undir  1024.  Þótt  einkum  sé  getið  um  víkingaferðir 
konunga  þeirra  og  jarla,  sem  eigi  áttu  fyrir  löndum  að  ráða, 
þá  sjást  deili  til  þess,  að  aðrir  höfðingjar  í  Noregi  haíi  líka 
farið    í    víking  og  fengið  sér  fjár,  og  er  það  t,  d.  tekið  íram 

1)  Hkr.  ÓI.  s.  Tr.  96.-97.  k.,  F.  J.  Skd.  I.  B.  202—3,  190-93. 
A  dögum  jarlanna  var  uppi  Eyvindr  úrarhorn,  kynstór  maður  aí*  Aust- 
ur-Ögðum,  er  „fór  hvert  sumar  í  hernað"  (einskipa)  „stundum  vestur 
um  haf,  stundum  i  Austrveg,  eða  til  Fríslands"  (Hkr.  Ól.  s.  h.  60.  k.). 
Hann  féll  i  veslurviking  1018  (Hkr.  Ól.  s.  h.  87.  k.).  2)  Sbr.  F.  J. 
Skd.  I.  B.  62,  116,  123,  136—38,  L02-204  bls.  3)  Sbr.  F.  J.  Skd. 
I.  B.  160—57,  193—95,  202—204,  283-84.  bls.  4)  Sbr.  það  sem  fyr 
er  sagt  (h.  a.  fr.  291,  304  —  5.  bls.  nm.)  um  setulið  Sveins  tjúguskeggs 
(„Þingamannalið"  Jómsv.  60.  k.)  „norðr  i  Slessvik"  (o;  Chester  ?),  og 
virðist  sú  sögn  fela  i  sér  sannsögulegan  kjarna,  þótt  þar  sé  ýmsu  sam- 
an  blandað,  og  ólíklegt  að'  Hemingr  hafi  verið  með  Sveini  um  sama 
leyti  og  Þorkell  hávi  bróðir  hans  var  með  Aðalráði,  en  Eirikr  liklegri 
til  aið  vera  jarl  Sveins  þar  vestra. 


331 

um  Erling  Skjálgsson,  að  hann  hafi  (á  dögum  Eiríks  jarls) 
verið  „oft  á  sumrum  í  hernaði"i),  en  jafnan  bönnuðu  kon- 
ungar  og  landstjórnarnienn  rán  og  hernað  innanlands^). 

Eftir  að  Ólafr  Haraldsson  hafði  fylgt  Aðalráði  til  Eng- 
lands  (frá  Norðmandí  vorið  1014),  hefir  hann  ef  til  vill  herjað 
suður  í  lönd,  en  síðan  hélt  hann  tii  ættjarðar  sinnar  (frá 
Norðimbralandi^)  með  litlu  liði,  en  vel  búnu,  og  tókst  að  leggja 
allan  Noreg  undir  sig,  sem  fyr  var  sagt.  Þar  lagði  hann  alt 
kapp  á  að  efla  kristindóm  og  konungsvald,  meðan  hann  mátti, 
og  veitti  harðar  refsingar  þeim,  sem  höfnuðu  kristninni  eða 
brutu  landsfriðinn.  Varð  honum  að  vísu  mikið  ágengt,  en 
það  skifti  þó  mestu,  að  hann  staðfesti  verk  sitt  með  blóði 
sínu,  og  stóð  því  kristindómur  og  innlendur  konungdómur 
föstum  fótum  í  Noregi  eftir  fali  hans,  þótt  nokkuð  langt  væri 
þess  enn  að  bíða,  að  víkingskapur  Norðmanna  legðist  aigjör- 
lega  niður.  Nú  kemur  hann  þó  jafnan  fram  með  nokkuð 
öðrum  hætti  en  fyr,  því  að  norrænir  liðsforingjar  ganga  nú 
oftast  í  þjónustu  höfðingja  fyrir  vestan  haf  eða  gjöra  félag 
við  þá  móti  hlut  í  herfanginu.  Á  dögum  Magnúsar  góða  og 
Haralds  harðráða  er  þess  t.  d.  getið,  að  niðjar  Erlings  Skjálgs- 
sonar  (Loðinn  og  Erlingr),  þeír  bræður  Kálfr  og  Finnr  Árna- 
synir,  Goðþormr  (Guttormr)  Ketilsson  af  Hringunesi  og  Hákon 
ívarsson  hafi  farið  í  vesturvíking*)  en  Haraldr  hafi  talið  vík- 
ingaferðir  til  kristinna  ianda  varla  hæfa   kristnum   mönnunv^) 


1)  Hkr.  Ól.  s.  h.  21,  k.  2)  B.  s.  Hítd.  (5.  k.)  segir  um  „Auð- 
un  bakskika,  vikverskan  mann,  en  danskan  at  sumu  kyni",  að  hann 
væri  „útlægr  gerr  af  Noregi"  áður  en  hann  gjörði  félag  við  Björn  Hit- 
dælakappa,  og  fóru  þeir  i  hernað  „austr  fyrir  Svíþjóð"  (1014  —  17)  en 
voru  „um  vetrinn"  i  Danmörku.  3)  Hkr.  ól.  s.  h.  25. — 26.  k.  — 
Þar  er  getið  um  sendiför  Hrana  fóstra  Ólafs  til  Englands,  en  í  Noregi 
er  Hrana  htt  getið,  og  má  vera,  að  hann  sé  sami  maður  og  Hrani  jarl 
(„Ranig")  sem  nefndur  er  nokkru  síðar  í  enskum  ritum.  4)  Ensk 
rit  (Mon.  h.  Br.  I.  437,  759)  geta  hernaðar  þeirra  Loðins  og  ErHngs 
(^jLolhen,  Hirling"  A.  1048),  sem  munu  hafa  verið  sonur  og  sonarson- 
ur  Erlings  á  Sóla  (sbr.  P.  A.  Munch:  N.  F.  H.  II.  167).  Sbr.  um  hina 
Hkr.  Har.  harðr.  46,  £3,  66.  k.  Goðþormr  hafði  friðland  í  Dyflinni  og 
var  félagi  Margaðs  (Eachmargach)  konungs  í  hernaði  á  (Vestur-)Bret- 
landi,  en  loks  börðust  þeir  (í  Öngulseyjarsundi)  og  féll  Margaðr  (1052). 
5)    Mork.    (83.  bls.)    lœtur  Harald  segja  við  Hákon  ívarsson,  er  hann 


332 

Haraldr  hafði  sjálfur  verið  í  landvarnarHði  Jarizleifs  Garða- 
konungs  og  síðan  í  Væringialiði  Miklagarðskeisara,  og  barist 
þá  helst  við  „heiðnar"  þjóðir^),  og  herjað  síðan  á  Vindland 
(Ad.  Br.  III.  16),  en  ófrið  sinn  við  Dani  hefir  hann  skoðað 
sem  styrjöld  milli  landa,  er  réttmæt  væri  frá  sinni  hálfu,  sem 
erfingja  Magnúsar  konungs,  bróðursonar  síns.  Samt  sem 
áður  voru  herferðir  hans  til  Danmerkur  lítið  annað  en  ráns- 
ferðir,  og  getið  er  þess  í  vestrænum  ritum,  að  Magnús  sonur 
hans  haíi  (árið  1058)  herjað  á  England  með  Norðmönnum 
frá  Orkneyjum  og  Dyflinni,  og  notið  líka  fulltingis  Breta^),  en 
eigi  geta  sögurnar  þeirrar  ferðar,  enda  hefir  Magnús  þá  verið 
barn  að  aldri  en  aðrir  haft  mest  ráð  með  hernum,  svo  sem 
Þorfinnr  Orkneyja-jarl.  Siðan  ætlaði  Haraldr  að  vinna  alt 
England  sér  til  handa,  en  féll  þá  við  Stafnfurðubryggjur  (1066), 
og  varð  það  hlutskifti  Viihjálms  Rúðujarls  og  Norðmenninga 
frá  Vallandi,  niðja  Göngu  Hrólfs  og  liðsmanna  hans,  að  ná 
fullum  yfirráðum  yfir  Englandi,  sem  enginn  útlendur  höfðingi 
hefir  unnið  síðan,  og  leggja  grundvöll  að  veg  og  veldi  þess 
mikla  ríkis,  er  drotnar  nú  yfir  hafinu  og  mörgum  löndum 
víðs  vegar  um  heim. 

Þótt  vér  höfum  miklu  færri  sagnir  af  Svíum  og  Gautum 
á  víkingaöldinni  en  en  af  Norðmönnum  og  Dönum,  og  svo 
megi  jafnvel  að  orði  kveða,  að  Sviariki  komi  ekki  greinilega 
fram  í  dagsbirtu  sögunuar  fyr  en  á  Knýtlinga-tíðinni,  þá  vit- 
um  vér  svo  mikið  um  þessa  þjóðflokka,  að  fullyrða  má,  að 
þeir  hafi  ekki  verið  til  muna  frábrugðnir  hinum  að  þjóðerni 
og  siðum,  og  tunga  þeirra  og  trúarbrögð  yfirleitt  hin  sömu  og 


vill  leggjast  i  víking:  „Þat  er  ábyrgðarráð  ok  sarair  ekki  vel  krislnum 
mönnum;  í  heiðni  samdi  mönnum  þat  vei,  þá  er  menn  visso  ekki  til 
guðs;  því  fylg'r  mikil  niðiirbrotning  krislni  nnar  fyrir  ágangs  sakir  við 
kristna  menn".  1)  Góðar  heimildir  um  þetta  efni  hafa  fundist  i 
grisku  riti  frá  11.  öld  (N.  hist.  Tidskr.  II  r.  IV.  b  351.-386.).  2) 
Sbr.  Skene:  Chronicles  7«.  bls.  (Tighernach  A.  1057);  Mon.  h.  Br.  I. 
855.  bls.  (Brut.  A.  1056),  457.  bls.  (A.  S.  Chr.,  A.  1058);  840.bls  (Ann. 
Cambr.  A.  1056).  Sbr.  P.  A.  Munch:  N.  F.  H.  II.  267,  er  bendir  á 
samband  þessarar  herferðar  við  herferðir  Engla  gegn  Macbeth  (1054 — 
57),  og  mun  Þorfinnr  jarl  hafa  stutt  Macbeth  og  frœndur  hans  gegn 
En^Ium. 


annara  Norðurlandaþjóða.  Sænskir  rúnasteinar  votta,  að 
Svíar  hafi  stundum  farið  í  vesturvíking,  þótt  það  leiddi  af  af- 
stöðu  landsins  að  þeir  herjuðu  miklu  oftar  í  Austurveg,  held- 
ur  en  vestur  um  haf,  og  má  samt  ætla,  að  Vestur-Gautar 
hafi  oft  slegist  í  för  með  Víkverjum  í  vesturvíking^).  Þess 
er  getið  hér  að  framan  (308.  — 9.  bls),  að  liðsafli  frá  Svíþjóð 
hafi  farið  með  Knúti  ríka  vestur  til  Englands,  og  eftir  sögn 
Norðmenninga  virðist  jafnvel  sumt  af  því  liði  hafa  komist 
suður  til  Vallands^).  Sögur  vorar  geta  bæði  um  nokkra 
sænska  og  gauzka  menn,  er  komu  til  Islands  og  námu  þar 
land  á  9. — 10.  öld^),  og  um  víkinga  frá  Svíaríki,  er  sveim- 
uða  um  Eystrasalt  og  Jótlandshaf  á  10.  öld*),  og  þótt  sumt 
af  þessu  kunni  að  vera  talið  miður  áreiðanlegt,  þá  mun  víst 
mega  hafa  það  fyrir  satt,  sem  Snorri  segir  um  Harald  grenska, 
föður  Olafs  helga,  að  hann  hafi  leitað  til  Upplanda  í  Noregi 
og  þaðan  austur  til  Svíþjóðar  eftir  fall  föður  síns  (nálægt 
965—70),  og  farið  siðan  i  víking  með  sænskum  höfðingja, 
Tosta  að  nafni,  „er  var  hinu  mesti  hermaðr  ok  löngum  í 
hernaði",  og  kallaður  Sköglar-Tosti  (kendur  við  Skögul  val- 
kyrju,  sem  ber  vott  um  hergirni  hans).  Eigi  er  þess  getið, 
hvar  þeir  herjuðu,  en  hklegt,  að  þeir  hafi  farið  í  Austurveg, 
því  að  þangað  fór  Haraldr  löngu  síðar  (um  990-  95)  „í  hern- 
að    (til)    at    tá    sér    fjár"  (sbr.  Hkr.  H.  grf.   11.  k.,  Ól.  s.  Tr. 


1)  Eyvindr  austmaðr,  faðir  Helga  magra  landnámsmanns,  kom  frá 
Gautlandi  á  Agðir,  og  fór  þaðan  i  vesturviking  (Ldn.  III.  12).  Ágrip 
(Fms.  X.  392,  V.  D.  33.  d.)  segir  að  „Norðmenn  ok  Gautar  ok  Danir" 
hafi  ráðist  i  lið  Olafs  Tryggvasonar,  er  hann  fór  i  hernað.  2)  Krit. 
Bidr.  I.  217.  3)  Sbr.  Tim  Braf.  XI.  53.— 71.  bls.  Einn  af  þessum 
mönnum  (Skjalda-Björn,  roóðurbróðir  Sleitu-Bjarnar,  er  talinn  „víkingr 
mikill"  og  „jafnan  óvin  Haralds  konungs"  (hárfagra),  Ldn.  lí.  31.,  og 
bendirþað  á  hernað  hans  við  strendur  Noregs.  Um  Friðleif  landnáuis- 
mann  hinn  gauzka  (Ldn.  III.  11)  er  sagt,  að  móðir  hans  hafi  verið 
flœmsk  (sunnan  um  haf;.  4)  Sbr.  Nj.  5  (Atli  Arnviðarson,  ór  Gaut- 
landi  hinu  eystra")  29.  k  (VandiII  og  Karl  „ór  Gautlandi  austan"), 
82.  k.  (Kolr  son  Ásmundar  eskisiðu  „austan  ór  Smálöndum"),  119.  k. 
(Þorkell  hákr  herjar  með  „Sörkvi  karli"  frá  Svíþjóð  i  Austurveg). 
(Löngu  síðar  (1030)  varð  JökuII  Bárðarson  Islendingur  fyrir  liði  Olafs 
helga  á  Gotlandi  (Hkr.  ÓI.  s.  h.  193.  k.  sbr.  203.  k  )  og  hefir  hann 
líklega  heldur  verið  í  kaupferð   en  herferð). 


334 

48.  k.).  Það  virðast  því  vera  næg  rök  til  þess,  að  Svíar  og 
Gautar  hafi  á  þessum  öldum  farið  víkiiigaferðir  bæði  vestur 
og  austur.  Jarðfólgnir  peningar  frá  EnglanHi,  er  fundist  hafa 
á  austurströnd  Svíþjóðar,  Eylandi  og  Gotlandi,  benda  til  þess, 
að  Svíar  hafi  oft  farið  vestur  um  haf,  og  fengið  sér  þar  fjár, 
líklega  bæði  sem  farmenn  og  hern^enni).  Hér  að  framan 
hefir  verið  minst  á  hernað  Svía  í  Austurvegi  og  stofnun 
Garðaríkis,  og  þótt  sagnamenn  vorir  kunni  ekki  að  segja  frá 
upptökum  þess  ríkis,  kalla  þeir  þó  lönd  þau  er  undir  það 
lágu  „Svíþjóð  hina  miklu  eða  hina  köldu",  en  þau  heiti  benda 
til  sambands  við  Svíþjóð  á  Kjalarskaganum.  Enginn  þeirra 
Garðakonunga,  er  Nestor  getur  um,  er  nefndur  í  áreiðanleg- 
um  sögum  eða  kvæðum  norrænum^),  fyr  en  Valdamarr 
(Vladimir)  kemur  til  sögunnar,  enda  er  þess  ekki  getið  i  ár- 
bókum  Nestors,  að  neinn  af  forfeðrum  Valdamars  hafi  farið 
sjálfur  til  Norðurlanda  til  að  afla  sér  iiðs,  þótt  það  sé  t. 
d.  tekið  fram  um  Ingvar  afa  hans  (912—945),  að  hann  hafi 
sent  til  Norðurlanda  eftir  Væringjum,  áður  en  hann  fór  síð- 
ari  herför  sína  (944)  til  Miklagarðs,  og  um  Helga  (Oleg) 
frænda  Ingvars  og  fyrirrennara,  að  hann  hafi  haft  Væringja  í 
liði  sínu  árið  907.  Samt  sem  áður  geta  sögurnar  eigi  Valda- 
mars  fyr  en  haun  er  orðinn  konungur  í  Görðum,  en  vita  ekk- 
ert  um  flótta  hans  til  Norðurlanda  (Svíþjóðar),  né  liðsbón 
hans  þar,  og  virðist  hann  hafa  orðið  frægastur  fyrir  það,  að 
hann  tók  fyrstur  Garðakonunga  kristna  trú,  og  verið  því 
gjörður  að  fósturföður  Ólafs  Tryggvasonar.  sem  á  að  hafa 
snúið  honum  (og  „Allogiu"  drotningu  hans)^)  til  réttrar  trúar, 


1)  0.  Montelius:  Sver.  hist^  I.  29o— 9j.  2)  Fornaldarsögur 
Norðurlanda  III  (Bósa  s.  og  Herrauðs,  Egils  s  og  Asm  )  nefna  Hrce- 
rek  og  Siggeir  sem  berserki  i  Austurvegi,  en  óvíst  er  að  það  staíi  frá 
hálfgleymdri  arfsögn  um  Hrœrek  og  Signjót  og  eins  getur  það  verið 
einber  tilviljun,  að  „Tngvarr  konungr  í  Görðum"  er  nefndur  í  Sturl.s. 
starfsama,  eða  stafað  frá  Ingvari  viðförla.  3)  Líklega  stafar  þetta 
nafn  frá  ömmu  Valdamars,  sem  Helga  hefir  heitið.  en  nefnd  er„01ga" 
hjá  Nestori,  og  tók  kristna  trú  fyrst  af  konung-»fólki  (larðaríkis,  löngii 
áður  en  Olafr  Tryggvason  fæddist  Oddr  munkr  iiefir  iiaft  óljósa  vitn- 
eskju  um  það,  að  kristni  hafi  k.omið  til  Garða  (Rússlands)  frá  Grikk- 
landi,  því  að  hann  lælur  Ólaf  fá  biskup  þaðan  til  að  skíra  Valdamar 
(Fms    X    242». 


335 

en  þetta  eru  alt  skröksögur,  sem  myndast  hafa  eftir  að  Olafr 
var  búinn  að  kristna  Noreg  og  íleiri  lönd,  sem  fyr  var  frá 
sagt.  Þó  mun  Ólafr  hafa  verið  í  Görðuni  í  æskui),  og  vel 
niá  vera,  að  Sigurðr  Eiríksson  móðurbróðir  hans  haíi  komist 
austur  til  Hólmgarðs,  og  gjörst  maður  Valdamars  konungs 
áður  en  hann  varð  einvaldur  í  Garðaríki  (980).  Athugavert 
er  það,  að  sögurnar  geta  um  rnikla  herferð  frá  Svíþjóð  í  Aust- 
urveg  um  sömu  mundir  og  Valdamarr  komst  til  ríkis  þar 
eystra,  og  má  vera,  ^að  eitthvert  samband  haíi  verið  þar  á 
milli,  en  því  miður  eru  frásagnir  um  herferð  þessa  mjög  í 
molum,  nema  helzt  í  Styrbjarnar-þætti,  sem  er  fullur  af  ýkj- 
um  og  undrum^),  en  virðist  þó  sannur  í  aðalatriðunum,  að 
minsta  kosti  þar  sem  honum  ber  saman  við  aðrar  sögur,  svo 
sem  um  upphaf  Styrbjarnar  og  hernað  hans  í  Austurvegi, 
vald  hans  yfir  Jómsborg,  mægðir  og  samband  við  Danakon- 
ung  og  herför  til  Svíþjóðar  sem  lauk  með  falli  hans.  Auk 
þess  virðist  einhver  tilhæfa  vera  í  því,  sem  þátturinn  segir  um 
tildrög  til  útfarar  Styrbjarnar,  þótt  sumt  kunni  að  hafa  farið 
þar  milli  mála.  Svo  er  sagt,  að  Björn  Olafsson,  bróðursonur 
Eiriks  Svíakonungs  Bjarnarsonar  (kallaður  Styrbjörn  af  styrj- 
öld  þeirri,  er  af  honum  stóð)  haíi  gjört  tilkall  til  rikis  í  Sví- 
þjóð,  er  hann  var  barnungur,  en  mætt  andróðri  af  konungi 
og  alþýðu,  og  hafi  bændur  loks  tekið  annan  mann  til  kon- 
ungs  „yfir  þeim  hluta  lands  er  Birni  bar  til"  en  rekið  Styr- 
björn  og  menn  hans  af  þingi  með  torf-  og  grjótkasti.  Þetta 
kemur  heim  við  þingiíkí  bænda  í  Svíþjóð,  sem  bæði  sannast 
af  áreiðanlegu  samtíðarriti  (æíi  Ansgars)^)  og  öðrum  skilríkum 
frásögnum*),  en  hitt  er  mjög  ólíklegt,  sem  þátturinn  segir,  að 
konungur  sá,  er  bændur  tóku  fram  yíir  Styrbjörn,  hafi  verið 

1)  Sbr.  F.  J,  Skjalded.  I.  B.  14Ö  (Ólafsdrápa  l  ):  „Tolf  vas  elds 
at  aldri  |  ýsetrs  hati  vetra  |  hraustr  þás  herskip  glæsti  |  Hörða 
vinr  ór  Görðum'^.  Sbr.  og  ritgjörð  um  Olaf  Tryggvason  eftir  A.  Bugge 
sem  stendur  í  A.  n.  0.  1910,  1. — 34.  bls.  og  eg  sá  ekki  fyr  en  þetta 
var  ritað.  2)  Þar  kveður  t.  d.  finngálkn  vísu,  og  kemur  skriðuhlaup 
úr  fjalli,  þar  sem  ekkert  fjall  er  (líkl.  goðsögn).  3)  S.  R.  D.  I.  475, 
sbr.  Hkr.  Ól.  s.  h.  81.  k.  4)  Sbr.  Herv.  XVI.  um  Blót-Svein  og 
Inga  konung  Sleinkelsson  („Þá  æptu  Svíar  upp  ok  þröngðu  honum 
með  grjóti  ok  ráku  hann  af  lögþinginu")  og  Ad.  Br.  Schol  136.  um 
Önund  Svíakonung  (nál.   1068),  er  lika  var  rekinn  af  þingi. 


„af  litlum  stígum"^),  heldur  má  víst  ætla,  að  hann  hafi  verib 
af  hinni  fornu  konungsætt  Svía,  sem  talin  var  goðborin.  Nú 
vill  h'ka  svo  til,  að  Adam  frá  Brimum  getur  um  konung  í 
Svíþjóð  um  þessar  mundir,  sem  sögurnar  vita  ekkert  um,  og 
nefnir  hann  Eymund  Eiríksson^),  en  kann  þó  ekki  annað  frá 
honum  að  segja,  en  að  hann  hafi  haldið  vináttu  við  Harald 
Gormsson  Danakonung  og  tekið  vel  á  móti  kristnum  mönn- 
um,  er  komu  í  ríki  hans.  Nafnið  kemur  heim  við  það,  sem 
stendur  í  þeirri  meðferð  Ólafs  sögu  helga,  sem  kend  er  við 
Styrmi  fróða^),  því  að  þar  er  getið  E(y)mundar,  sonar  (Eiríks 
sigursæla  og)  Sigríðar  stórráðu,  sem  höfðingja  í  Gautlandí,  en 
sá  PJymundr  hefir  víst  aldrei  til  verið,  þótt  minning  einhvers 
Eymundar  konungs  í  Svíþjóð  eða  Gautlandi  hafi  auðsjáan- 
iega  vakað  fyrir  höfundi  þessarar  sögu.  Eigi  er  það  lieldur 
líklegt,  að  Eymundr  sá,  er  Adam  nefnir,  hafi  ráðið  ríki  svo 
skamma  stund  sem  sagt  er  um  ónefnda  konunginn  í  Stb.þ., 
enda  gat  það  vel  farið  milli  mála,  að  Styrbjörn  hafi  felt  hann 
þegar,  er  hann  var  nýtekinn  til  ríkis.  Líklegast  virðist,  að 
Eymundr  hafi  verið  af  ætt  Hrings  konungs,  er  Adam  nefnir 
nálægt  930,  og  ráðið  fyrir  einhverjum  hluta  Svíþjóðar  eða 
Gautlands  um  þær  mundir,  er  Styrbjörn  var  „í  hernaði  í 
Austurveg"*),  en  verið  undir  lok  liðinn,  áður  en  Styrbjörn  féll 
á  FýrisvöUum  (um  984).  Saxi  getur  Eymundar  ekki,  þótt 
hann  geti  Styrbjarnar,  sem  hann  segir  að  Eiríkr  frændi  hans 
hafi  svift  ríki,  og  hefir  hann  ef  til  vill  blandað  þeim  Eymundi 
og  Styrbirjii  saman,  þar  sem  hann  lætur  Styrbjörn  vingast 
við   Harald  konung  og  gefa  honum  systur  sína^),  í  stað  þess 


1)  Þessi  viðbót  við  söguna  getur  stafað  fra  þeim  tímuin,  er  ýmsir 
menn  tóku  að  hefjast  lil  konungdóms  í  Sviþjóð,  er  eigi  voru  konung- 
bornir  (sbr.  Sax.  XIII,  651  um  Sörkvi  (I.)  Svíakonung:  „Sverconem  .  .  . 
mediocri  .  .  .  loco  natum").  2)  Það  er  ekki  mikið  að  marka,  þótt 
Adam  geti  ekki  annars,  en  að  Eymundr  væri  þá  einn  konungur  Svía, 
með  því  að  hann  talar  nokkru  síðar  um  Tryggva  („Hákonarson"!?) 
sem  (einvalds)konung  Norðmanna,  sem  engri  átt  getur  náð.  3)  Sbr. 
F.  J.  Litt.  hist.  II.  670-71.  4)  Fms.  XI.  180.  (Knýtl  2.  k.)  5) 
Sax.  X.  479—80.  Þar  er  Styrbjörn  talinn  Bjarnarson,  en  Eirikr  Ólafs- 
son,  og  þeir  látuir  vera  bræðrasynir,  en  eflaust  er  það  réttara,  sem  sög- 
urnar  segja  um  frændsemi  þeirra-     Adam  getur  hvorki  Styrbjarnar  né 


S37 

ab  sögnrnar  láta  hann  heimsækja  Harald  með  ófriði.  Stb.j). 
(Fms.  V.  245 — 51)  segir  svo  frá,  að  Eiríkr  Svíakonungur  haíi 
leyst  Styrbjörn  af  hendi  með  60  skipa  alskipaðra  („ok  skyldi 
hann  vera  á  burtu  3  vetr"),  hafi  hann  þá  fyrst  felt  frá  ríki 
konung  þann,  er  hafist  hafði  til  ríkis  gegn  honum,  en  haldið 
síðan  í  Austurveg  og  „skyldað  menn  þar  viða  til  herfarar  með 
sér",  náð  siðan  Jómsborg  á  Vindiandi  og  þröngvað  Haraldi 
Danakonungi  til  liðs  við  sig,  en  haldið  eftir  það  til  Svíþjóðar 
gegn  Eiríki  fnðurbróður  sínumi)  með  1200  skipa.  Eftir  frá- 
sögn  Snorra  (01.  s.  h.  71.  k.)  hefir  Styrbjörn  lagt  undir  sig 
iönd  í  Austurvegi  og  kúgað  Harald  Gormsson  (til  að  veita  sér 
lið);  Eyrb.  (29.  k.)  segir  að  hann  hafi  unnið  Jómsborg,  og 
það  er  als  eigi  óhugsanlegt,  að  hann  hafi  veitt  Valdamari 
styrk  til  að  vinna  aftur  Hólmgarð,  eða  ef  til  vill  öllu  heldur 
Palteskju  (Polotsk)  er  Valdamarr  hefir  liklega  unnið  fyr  en 
Hólmgarð,  þótt  viðburðaröðin  sé  önnur  hjá  Nestori,  því  að 
ætla  má,  að  Valdamarr  hafi  fengið  Ragnheiðar  (Rognjed) 
skömmu  eftir  að  hann  flýði  úr  Hólmgarði  (977)^),  enda  ólík- 
legt  að  hann  þyrfti  3  ár  til  að  safna  liði  á  Norðurlöndum. 
Má  vera  að  Valdamarr  hafi  aftur  á  móti  heitið  Styrbirni  liðs- 
afla  til  að  vinna  Sviariki,  og  frá  löndum  hans  komið  nokkur 
hluti  þess  „fjölda  liðs  úr  Austurlöndum",  er  Stb.þ.  segir  að 
komið  hafi  til  raóts  við  Styrbjörn  til  Jómsborgar,  áður  en 
hann    fór    herföriua    til    Svíþjóðar.     En    hvort  sem  Styrbjörn 

systur  hans,  þótt  hann  segi  annars  margt  frá  Haraldi  Gormssyni.  Hann 
lætur  ekkju  Eiríks  og  móður  Ólafs  sænska  giftast  Sveini  Haraldssyni, 
og  kemur  það  heira  við  Saxa  og  sögurnar,  sem  nefna  hana  Sigríði, 
(dóttur  Sköglar-Tósta,  en  Adam  nafDgreinir  hana  ekki).  Sumir  segja 
að  Eiríkr  hafi  skilið  við  Sigriði  á  efri  árum  sínum,  en  Oddr  munkr 
(Fms.  X.  220,  283)  er  einn  til  frásagnar  um  það,  að  hann  hafi  siðan 
gengið  að  eiga  dóttur  Hákonar  jarls  i  Noregi,  sem  nefnd  er  Auðr  (sbr 
h.  a.  fr.  270.  n.  3).  1)  Sbr.  Hkr.  H.  hf.  29.  k.,  H.  grf.  11.  k.,  Ól.  h. 
71.  k..  Eyrb.  29.  k  ,  Fms.  X.  i20,  283,  294,  XI.  180.  2)  Sumir  af 
sonum  Valdamars  og  Ragnheiðar  frá  Palteskju  virðast  vera  fæddirfyiir 
980.  Izjaslav,  elzti  sonur  þeirra,  deyr  1001,  og  sonur  hans  (stálpaður?) 
1003.  Um  aldur  Jarizleifs,  sem  virðist  hafa  verið  næstur  að  aldri  þeirra 
Ragnheiðarsona,  fer  tvennum  sögum  (Nestor  49.  og  58.  k),  en  sé  það 
rétt,  að  hann  bafi  dáið  76  ára  (1054),  þá  hefir  hann  ekki  verið  fæddur 
síðar  en  979.  Það  er  beint  sagt  (N.  53.  k.)  að  hann  hafi  verið  eldri 
en  Mstislav. 

n 


338 

hefir  veitt  Valdamari  brautargengi  eða  eigi,  þá  hefir  hann  eigi 
sezt  um  kyrt  í  Austurvegi  eða  dvalið  lengi  í  Garðaríki,  áður 
en  hann  gjörðist  höfðingi  i  Jómsborg.  Síðan  hefir  hann  átt 
ýms  viðskifti  við  Dani  og  fengið  Þyri,  dóttur  Haralds  kon- 
ungs,  og  farið  loks  með  fulltingi  hans  og  miklu  liði  móti  Ei- 
ríki  föðurbróður  sínum,  til  að  vinna  Svíaveldi  undan  honum. 
Þeir  áttu  sín  á  milli  hina  nafnkunnu  orustu  á  Fýrisvöllum 
(um  984)  og  lauk  svo,  að  Styrbjörn  féll  og  mikill  hluti  liðs 
hans,  en  sumt  flýði.  Eftir  fall  Styrbjarnar  var  Eiríkr  kallað- 
ur  „hinn  sigursæli",  og  réð  þá  einn  Svíaveldi  til  dauðadags, 
og  virðist  jafnvel  hafa  lagt  undir  sig  Danaveldi  um  stundar- 
sakir,  að  minsta  kosti  er  það  haít  eftir  Sveini  Danakonungi 
Ulfssyni,  að  móðurfaðir  hans,  Sveinn  tiúguskegg,  hafi  lengi 
farið  landflótta  fyrir  Eiriki  sigursæla,  og  jafnvel  fyrir  Ólafi 
syni  hans^).  Þótt  ætla  megi  að  klerkar  hafi  ýkt  nokkuð 
hrakninga  Sveins  konungs,  er  þeim  þótti  halJa  illa  kristni^), 
hlýtur  samt  einhver  fótur  að  vera  fyrir  því,  að  Eiríkr  hafi 
unnið  Danmörku,  og  Sveinn  eigi  náð  henni  aftur  fyr  en  eftir 
dauða  hans  (um  í^94),  svo  sem  Adam  frá  Brimum  segir 
(og  ber  Svein  TJIfsson  fyrir).  Rúnasteinar  nálægt  Heiðabý 
virðast  bera  vott  um  bardaga  Sveins  við  Svía,  þótt  atvik  að 
þeim  viðskiftum  sé  annars  óljós,  en  líklega  hefir  Eirikr  þá 
verið  látinn  (995—996).  Svíaveldi  hefir  því  borið  ægishjálm 
yfir  öðrum  Norðurlöndum  um  ofanverða  daga  Eiríks  sigur- 
sœla,  enda  segir  Oddr  munkr^),  að  Upplendingakonungar  i 
Noregi    hafi    „þjónað    til    Svíakonungs",  og    mælt  er,  að  svo 

1)  Sbr.  Not.  ub.  in  Sax.  b04— 7,  þar  sem  frásögn  Adams  og  Saxu 
iim  þetta  er  gagnrýnd,  og  nær  það  að  vísu  engri  átt,  að  Sveinn  hafl 
verlð  landflótta  í  14  ár,  enda  er  ýmsu  ruglað  saman  hjá  Adami,  þar 
sem  talað  er  um  að  Eirikr  hafi  tekið  við  kristni  í  Danmörku,  og  átt 
viðskifti  við  Otto  III.,  sem  Adam  segir  að  Sveinn  Úifsson  hafí  ekki  sagt 
sér,  heldur  hitt,  að  Eirikr  hafi  kastað  kristni  (o:  dáið  heiðinn).  Sög- 
urnar  segja,  að  Eirikr  hafi  gefist  Óðni  til  sigurs  sér  í  Fýrisvalla-orustu 
með  10  vetra  fresti  (Fms.  V.  250,  X.  220,  288,  sbr.  Hkr.  H.  grf.  11.  k., 
Fms.  I.  61.bls.).  2)  Adam  lætur  Svein  jafnvel  ofsækja  kristna  menn 
og  lifláta,  en  það  ern  víst  ýkjur  og  öfgar,  sprottnar  af  uppreisn  hans 
gegn  föður  sinum  og  víkingaferðum  hans,  og  draga  liklega  dám  af 
söguuum  um  uppreisn  Vinda  og  ofsókn  þeirra  gegn  kristnum  mönnum. 
3)     Ól.  s.  Tr.  Fms.  X.  3i8. 


339 

mikið  haíi  þótt  kveða  að  ekkju  Eiríks,  Sigríði  stórráðu,  að 
ýmsir  útlendir  höfðingjar  hafi  viljað  fá  hennar,  en  hún  hafi 
brent  tvo  þeirra  inni,  Harald  grenska  fóstbróður  sinn,  föður 
Olafs  helga,  og  „Vísivald"  („Vissavald")  konung  frá  Garða- 
ríki,  h'klega  (elzta)  son  Valdamars  Garðakonungs^),  þótt  eigi 
virðist  hafa  risið  neinn  ófriður  milli  Garðaríkis  og  Svíþjóðar 
út  af  því.  Hins  vegar  á  hún  að  hafa  tekið  vel  bónorði  Ólafs 
Tryggvasonar  Noregskonungs,  en  trúarofsi  hans  spilt  öllu,  og 
af  því  risið  styrjöld  miUi  konunga  og  fall  Ólafs.  Víst  er  það, 
að  hún  giftist  loks  Sveini  tjúguskegg  Danakonungi^),  og  varð 
Olafr  Svíakonungur  Eiriksson,  sonur  hennar,  vinur  Sveins  og 
bandamaður,  og  féll  Olafr  Tryggvason  fy^rir  þeim  og  Eiríki 
jarli  Hákonarsyni  (við  Svöldr).  Eftir  það  skiftu  þessir  þrír 
höfðingjar  Noregi  með  sér,  sem  fyr  var  sagt,  og  setti  Olafr 
Svíakonungur  yfir  sinn  hluta  Svein  jarl  Hákonarson,  er  átti 
Hólmfríði  syslur  hans.  Hafði  hann  nú  aukið  ríki  sitt  vestur 
á  bóginn,  en  virðist  hafa  hirt  miður  um  skattlönd  Svía  í 
Austurvegi^),  og  má  ætla  að  sum  þeirra  hafi  gengið  undir 
Valdamar  Garðakonung,  sem  sagt  er  að  látið  hafi  (áður) 
heimta  skatt  á  Eistlandi  (Hkr.  Ól.  s.  Tr.  6.  k.). 


i)  Það  hefir  þó  naumast  getað  verið  Vsevlad,  sonur  Valdauiara 
og  Ragnheiðar  (sem  haldið  hefir  verið),  þvi  að  hann  mun  hafa  verið 
yngri  en  Jarizleifr  og  varla  fæddnr  fyr  en  nokkru  eftir  QáU,  enda  átli 
hann  ríki  suður  við  landamæri  Póllands  (í  Vladimir  við  Bug),  og  var 
miklu  ólíklegri  til  að  eiga  viðskifti  við  Svía  en  sá,  sem  sat  í  Hólmgarði, 
en  það  segir  Nestor  að  verið  hafi  Vyseslav,  elzti  sonur  Valdamars 
fæddur  áður  en  hann  tók  að  eiga  börn  við  Ragnheiði,  ef  til  vill  975 — 
77  (N.  43.  k.).  Er  hklegt,  að  hann  hafi  verið  sá  „Austrvegskonungr", 
er  inni  var  brendur,  því  að  nöfn  þeirra  bræðra  gátu  vel  blandast  sam- 
an  (sbr.  Ordulf  og  Otto),  en  það  sést  á  sögn  Nestors,  að  Vyseslav 
hefir  orðið  skammlifur,  og  Jarizleifr  lekið  við  ríki  í  Hólmgarði  eftir 
hann.  Um  þessa  brennu  hefir  gengið  norræn  arfsögn,  því  að  Oddr 
munkr  segir  að  Þórir  faðir  Þóris  hunds  hafi  látið  þar  líf  sitt  (Fms.  X. 
2S4).  2)  Þar  sem  Ad.  Br.  (Schol.  25)  lætur  Boleslav  (Burizleif)  Pól- 
verjakonung  gjörast  bandaraann  Eiríks  sigursæla  gegn  Dönum,  og  gefa 
honum  „systur  sína  eða  dóttur",  þá  mun  síðara  atriðið  vera  missögn, 
af  því  að  Adam  hefir  slengt  saman  konum  Sveins  og  ekki  vitað  að 
hann  var  tvíkvænlur,  en  heyrt  uð  hann  átti  frændkonu  Boleslavs  og 
ekkju  Eiríks,  Hilt  er  liklegt,  að  Boleslav  hafi  veitt  Eiriki  lið  gegn 
Sveini,  sem  skilið  hafði  við  systur  hans  {Gumihildi).  'á)  Sbr.  Hkr. 
Ól.  s.  h.  71    og  81.  k. 

22* 


340 

Nú  var  svo  komið  (eftir  aldamótin  1000),  að  flestir  iiinir 
meiri  höfðingjar  á  Norðurlöndum  voru  búnir  að  taka  við 
krislni,  auk  þess  sem  hún  var  lögtekin  í  Garðariki  og  Pól- 
landi,  þótt  löndin  austan  og  sunnan  við  Eystrasalt  mætti  ann- 
ars  heita  alheiðin  og  væri  það  enn  um  langan  aldur.  Alþýða 
í  Danmörku  mun  hafa  verið  kristin  að  kalla,  þótt  víkings- 
andinn  væri  þar  enn  með  fullum  blóma,  og  mikill  þorri  Nor- 
egsmanna  hafði  látið  skírast  fyrir  aðgjörðir  Oiafs  Tryggvason- 
ar,  þótt  heiðni  héldist  þar  enn  víða,  einkum  í  tjallabigðum 
og  afskektum  sveitum  eða  fjarlægum  frá  sjó,  og  margir  blót- 
uðu  á  laun,  þeir  er'skírðir  vorui).  Þó  var  máttur  kristninn- 
ar  orðinn  svo  mikiil  þar  í  landi,  að  jarlarnir,  Eiríkr  og  Sveinn, 
létu  báðir  skírast,  þótt  eigi  léti  þeir  sér  ant  um  efling  kristn- 
innar^).  Enn  fremur  hafði  Olafr  Tryggvason  komið  því  til 
leiðar,  er  hann  gifti  Ingibjörgu  systur  sína  Eögnvaldi  jarli 
Uífssyni  í  Vestur-Gautlandi,  að  jarl  lét  skírast  og  hét  að  efla 
kristni  í  ríki  sínu^).  Nú  var  þess  eigi  heldur  langt  að  bíða, 
að  Olafr  Svíakonungur  tæki  við  kristni  (um  1008?)  enda  má 
vera,  að  drotning  hans  hafi  verið  kristin  áður,  þótt  óljóst  sé 
um  ætt  hennar  og  uppruna*).  Fyrir  löngu  hafði  kristni  verið 
boðuð  í  Svíþjóð,  en  fremur  lítið  unnist  á,  og  miklu  minna 
en  annarstaðar  á  Norðurlöndum,  enda  varð  þar  enginn  kon- 
ungur  til  að  ryðja  henni  braut  með  oddi  og  eggju,  eins  og 
Haraldr  Gormsson  í  Danmörku  eða  einkanlega  Olafarnir  í 
Noregi,  og  margt  var  fleira  því  til  fyrirstöðu,  að  kristni  gæti 
komist  á  þar  í  landi  jafn-snemma  og  í  nágrannaríkiunum,  svo 
sem  afstaða   ríkisins    til  annara    landa,  rík  iandsvenja  og  hið 

1)  Sbr.  Fras-  X.  818.,  Hkr.  Ol  s.  h.  72.  k.  2)  Sbr.  Hkr.  Ól.  s 
Tr.  121.  k.  og  Ágr.  19.  k.  (V.  D.  41.  d.),  þar  sem  jafnvel  er  sagt,  að 
,,þeir  íeðgar"  (Eiríkr  og  Hákon  sonur  hans)  hafi  lagt  „alt  megin  fvam 
at    drekkja    kristninni",    seni    ofmœlt  er  3)     Fms.  H.  220—21,  284. 

4)  Sbr.  0.  Montelius:  Sver.  hist.'  I.  Sf/J.  Adam  trá  Brimum  kallar 
hana  Áfctríði,  en  segir  jafnframt  að  hún  hafi  verið  vindverskrar  ættar 
(II.  37  )  og  .  kemur  það  i  mótsögn  við  Hkr.  (ÓI.  s.  h.  89.  96.  k.),  þar 
sem  stendur,  að  Olafr  Svíakonungur  hafi  fyrst  átt  frilhi  vindverska 
(Eðlu  að  nafni)  en  siðan  konungborna  drotningu  „af  llppsvia  ætt" 
(sem  er  eigi  nafngreind).  Mætti  geta  þess  til,  að  hún  hefði  verið  dóttir 
Eymundar  konungs  Eiríkssonar,  er  fyr  var  nefndur^  og  tdlinn  vinveitt- 
ur  kri.stnum  mönnum. 


341 

fornhelga  hof  að  Uppsölum,  enda  varð  Svíaríki  ekki  alkristið 
fyr  en  seint  á  12.  öld^),  eða  nær  tveim  öldum  síðar  en  Dan 
niörk  (og  Noregur).  Það  ræður  því  að  líkindum,  að  i  Sví- 
þjóð  hafi  haldist  lengur  við  ýms  forneskja  og  heiðnir  siðir, 
heldur  en  annarsstaðar  um  Norðurlönd,  og  má  meðal  annars 
marka  það  af  frásögn  Adams  frá  Brimum  um  mannblót  að 
Uppsölum  á  11.  öld  (sbr.  Hallfr.  s.  8.  k.,  P'ms.  II.  ö5.  og 
Hkr. :  01.  s.  h.  151.  k.),  hvað  sem  segja  má  um  aðrar  sögur 
í  líka  átt,  svo  sem  um  Freysblótin  í  þættinum  af  Gunnari 
helming  (Fnis.  II.  73)  og  frásögn  Odds  munks  (Fms.  X.  220) 
um  þau  lög  í  Svíþjóð,  „ef  misdauði  yrði  hjóna,  at  konu  skyldi 
setja  í  haug  hjá  honum",  sbr.  það  sem  Ibn  Dustah,  serk- 
neskur  rithöfundur,  segir  um  siðu  „Rússa"  (o:  Svía)  i  Garða- 
ríki  (snemma)  á  10.  öld^).  Þó  virðist  víkingsskapur  eigi  hafa 
haldist  lengur  við  í  Svíþjóð  en  í  Noregi,  enda  fengu  höfð- 
ingjar  Svía  og  Gauta  um  nóg  annað  að  hugsa  en  herferðir 
til  annara  landa,  eftir  að  kristni  tók  að  ryðja  sér  þar  til 
rúms,  þvi  að  þá  hófust  þar  megnar  óeirðir  innanlands  og 
sundurþykki  milli  Gauta  og  Svía,  kristinna  manna  og  heið- 
inna,  þar  sem  Uppsvíar  héldu  yfirleitt  fast  við  fornan  sið,  en 
kristni  breiddist  mest  út  með  Vestur-Gautum.  Á  dögum  Olafs 
konungs  Eiríkssonar  ofanverðum  kom  þar  fram  rígur  milli 
Vestur-Gauta  og  Uppsvía,  er  hann  vildi  eigi  sáttum  taka  við 
nafna  sinn,  Olaf  Haraldsson  Noregskonung,  er  honum  þótti 
hafa  sezt  í  skattland  sitt  og  gjört  sér  mannskaða.  Vestur- 
Gautum  var  mjög  meinlegur  ófriður  við  Noreg,^)  en  Uppsví- 
um  mun  hafa  mislíkað,  að  konnngur  þeirra  hafði  hafnað  blót- 
um  og  tekið  kristni,  og  með  því  að  hann  var  ríklundaður  og 
óráðþæginn,  og  rauf  þá  sætt  við  Noregskonung,  er  Þorgnýr 
lögmaður  og  bændur  höfðu  neytt  hann  til  að  ganga  að  á 
Uppsalaþingi,  þá  komst  loks  alt  í  uppnám  í  ríkinu.      Var  þá 

1)  Sbr,  Fms.  VIII.  31.  (Sverriss,  19.  k)  ,,Járnberaland  er  undir 
Svíakonungi,  ok  var  þá  enn  heiðit''  (árið  1177).  Á  döguro  Sigurðar 
Jórsalafara  (f  1130)  voru  Smálendingar  heiðnir,  og  þá  mun  hafa  verið 
uppi  „Eiríkr  hinn  ársæli"  er  kristni  kastaði  og  hélt  uppi  blótum  (Hkr. 
S.  J.  28.  k.).  2)     Hann  segir  að  Rússar  setji  konur  lifandi  í  hauga 

hjá    mönnum    sínum    dauðum    (sjá    V.    Thomsen :     U.    R.  St.  28.  bls). 
3)     Hkr. :     Ól.  s.  h,  65.  k.,  bO.  k. 


342 

Rögnvaldr  jarl  farinn    úr  Vestur-Gautlandi  austur  í  Garðaríki 

með  Ingigerði    dóttur    Olafs    konungs,  er  hún   giftist  Jarizleifi 

konungi  Valdamarssyni    (1019),    en  Vestur-Gautar  þóttust  illa 

staddir    og    varnarlitlir    fyrir    Norðmönnum,    ef  friður   héldist 

eigi  miili  ríkjanna.      Mælt  er,  að  lögmaður  Vestur-Gauta  hafi 

þá  farið  um  Gautland  og  Svíþjóð  og  hvatt  menn  til  uppreist- 

ar  gegn    konungi  og  orðið    vel  ágengt,  því  að  konungur  hafi 

verið  óvinsæll    orðinn,    en  þá  er  til  þess  kom,  að  velja  höfð- 

ingja  í  hans  stað,    hafi    Uppsvíar  tekið  ráðin  af  Vestur-Gaut- 

um,  og  tekið  til    konungs    yngra    son    Olafs,    10    eða  12  ára 

gamlan,  er  skírður  var  Jakob,  en  Svíar  kölluðu  Önund.  Hann 

var  sonur    drotningar    „eðli    borinn  ok   sænskr    at  allri  ætt". 

Gjörðu  þeir  feðgar    síðan    sætt  sín  á  milli  með  þeim  kostum, 

að  Olafr  héldi  ríki    sínu,    en  sættist   við   Noregskonung,  (sem 

var  þá  kvæntur  Ástriði  dóttur  hans  og  kristinn  eins  og  hann). 

„Onundr    skyldi  ok    konungr    vera,  ok  hafa   þat   af  landi,  er 

semdist  með  þeim  feðgum,    en  vera   skyldr  til  þess,  at  fylgja 

þá  bóndum,    ef    Ólafr    konungr    gerir    nökkura    þá   hluti,    er 

bændr  vildi  eigi  þola   honum"^).      Þess  er  eigi  getið,  hvernig 

landaskifti  hafi  farið  milli  þeirra,  en  líklegt  má  telja,  að  Ólafr 

hafi  ráðið  fyrir  Vestra-Gautlandi  til  dauðadags  (1022),  þvi  að 

þar  er  sagt  að    hann  sé  grafinn,    enda    var  kristnin  þar  með 

mestum  styrk  í  Svíaveldi^).     Eftir  það  var  Önundr  konungur 

Svía  (og  Gauta)  meðan  hann  lifði,  og  er  mælt,  að  hann  hafi 

verið  vinsæll  konungur  og  vel  kristinn,  ríkur  og  refsingasam- 

ur  við  iHgjörðamenn  og  fengið  viðurnefnið  „kolbrenna"  af  því 

að  hann  lét  brenna  hús    þeirra  til    kaldra    kola^).      Hann  lét 

engan   son    eftir   sig*),    og  tók  þá    konungdóm  í  Svíþjóð  Ey- 

mundr  „hinn  gamli"  hálfbróðir    hans,  en  „var  litla  hríð  kon- 

1)  Hkr.:  Ól.  s.  h.  96.  k.,  sbr.  76—81,  fc9-95,  k.  2)  Óttarr 
svarti  kallar  Ólaf  „dögling  Gauta",  er  hann  minnist  fráfalls  hans  (F. 
J.:  Skialded.  I.  B.  268).  3)  Sbr.  Ad.  Br.  og  konungatalið  við  lög- 
bók  Vestur-Gauta.  Um  samband  Onundar  við  Ólaf  helga  er  fyr  getið. 
Enskar  frá?agnir  telja  Ulf  og  Eilíf  fyrirliða  Svía  í  orustunni  fyrir  „ánni 
Helgu"  (1026)  og  munu  synir  Rögnvalds  jarls  Ulfssonar,  er  svo  hétu 
(Hkr.:  ól.  s.  h.  95.  k.),  hafa  ráðist  i  lið  moð  Önundi  konungi,  frænda 
sínum,  þótt  Eilífr  sé  siðar  nefndur  (Hkr.:  H.  harðr.  2.  k.)  sem  land- 
varnarmaður  i  Garðaríki.  4)  Dóttir  hans  mun  hafa  verið  Gryóa^  er 
Sveinn  tlfsson  átti  (^Sax.  XI.  557). 


343 

ungr"  (um  1050).  „Um  hans  daga  héldu  Svíar  illa  kristni"i). 
Sonur  hans,  Önundr  að  nafni,  fekk  bana  á  herferð  tii  Finn- 
jands  (Kvenlands),  meðan  faðir  hans  lifði'"'),  og  „gekk  þá(eftir 
dauða  Eymundar  konungs)  konungdómr  ór  iangfeðgaætt  í 
Svíþjóð  hinna  fornu  konunga"^),  eins  og  nokkru  áður  í  Dana- 
veldi.  Hófst  þá  fyrst  til  ríkis  Steinkell  jarl,  er  átti  dóttur 
Eymundar  (réð  ríkjum  nálægt  1056—67),  en  eftir  hans  daga 
urðu  miklar  deilur  um  konungdóminn,  og  réð  þá  stundum 
einn  konungur  fyrir  Svíum,  en  annar  fyrir  Gautum,  eða  enn 
fleiri  hófust  í  senn  til  ríkis  í  ýmsum  landshlutum,  unz  Karl 
Sörkvisson  gjörðist  konungur  yfir  Svíum  og  Gautum  (1161), 
og  erkistóll  var  settur  fyrir  alt  Svíaveldi  að  Uppsölum 
(1164). 

Saga  Svía  í  fornöld  er  Ijósust  á  dögum  Olafs  Eiríksson- 
ar,  af  því  að  hann  átti  talsverð  viðskifti  við  Noreg  og  hafði 
(fyrstur  Svíakonunga)  íslenzk  skáld  við  hirð  sína.  Það  er 
sagt,  að  Svíar  hafi  meðal  annars  fundið  honum  það  til  for- 
áttu,  að  hann  færi  ekki  herferðir  í  Austurveg  sem  forfeður 
hans,  heldur  léti  skattlönd  sín  þar  ganga  undan  sér,  og  þó 
virðist  vera  getið  um  leiðangur  hans  austur  í  drápubroti  því 
um  hann  (eftir  Ottar  svarta),  sem  enn  er  til,  en  þó  einkum 
tekin  fram  landvörn  hans,  og  að  hann  friði  ríki  sitt*).  Adam 
frá  Brimum  segir  um  Önund  konung,  að  hann  hafi  oft  haft 
her  úti  norður  við  landamæri  Svía,  og  er  líklegt,  að  hann 
hafi  herjað  til  Finnlands,  eða  sent  lið  þangað  til  að  auka 
ríki  sitt,  eins  og  Eymundr  bróðir  hans  gjörði  síðar.  Annars 
er  fátt  kunnugt  um  víkingaferðir  Svía  á  dögum  Olafs  og 
sona  hans,  en  megi  nokkuð  marka  dæmisöguna  um  „Gauta 
Tófason",  sem  fór  með  herskip  út  eftir  Gautelfi  og  vann 
kaupskip  af  Dönum^),  virðist  svo  sem  gauzkir  víkingar  hafi 
stundum  verið  á  sveimi  um  þær  slóðir,  og  í  sömu  átt  bendir 
það,  er  sagt  er  um  Tófa  Valgautsson  (jarls)  frá  (Vestra)-Gaut- 

1)  Snorri  segir  (Hkr. :  Ól.  s.  h.  89.  k ),  að  móðir  Eymundar  hafi 
verið  jarlsdóttir  af  Vindlandi,  og  hafi  hann  fæðst  þar  upp,  „ok  hélt 
hann  eigi  kristni  langa  hrið".  Adam  ber  honum  lika  illa  söguna  um 
kristnihald,  en  Steinkeli  „frænda  hans  eða  stjúpsyni"  því  betur.  2) 
Ad.  Brem,  III.  15.  Schol.  119.  3)  Herv.  XVI.  k.  4)  F.  J.  Skjalded. 
B.  I.  267.        5)    Hkr.:  Ól.  s.  h.  96.  k. 


344 

landi,  er  gjörðist    maður    Olafs   konungs  helga,  að  hann  hafi 
lagst  í  víking  á  ungum  aldrii). 

Líklegt  er  að  með  Svíum  hafi  verið  víkingar,  er  konung- 
ar  leyfðu  að  sitja  um  kaupskip  annara  þjóða  í  Eystrasalti, 
eins  og  Adam  segir  um  „Askmenn"  með  Dönum^),  og  sjálf- 
sagt  hafa  Svíar  haldið  lengi  áfram  kaupferðum  og  herferðum 
í  Austurveg,  enda  er  auðsætt  af  árbókum  Nestors,  að  „Vær- 
ingjar"  hafa  enn  um  miðja  11.  öld  farið  austur  í  Garðariki 
til  herþjónustu,  einkanlega  til  Hólmgarðs  (Novgorod),  og  þótt 
menn  hafi  eílaust  sótt  þangað  víðs  vegar  af  Norðurlöndum^), 
þá  má  nærri  geta,  að  Svíar  (og  Austur-Gautar)  hafi  helzt 
orðið  til  þess,  að  ganga  á  mála  hjá  Garðakonungum,  þá  er 
þeir  sendu  boð  til  Norðurlanda  eftir  Væringjaliði.  Valdamarr 
virðist  eigi  hafa  haft  mikil  viðskifti  við  Norðurlönd,  eftir  að 
hann  settist  að  i  Kænugarði  (Kijev),  og  kom  Væringjum  af 
sér  til  Miklagarðs,  en  Jarizleifr  sonur  hans  hefir  farið  að 
dæmi  föður  síns,  er  hann  var  orðinn  undirkonungur  í  Hólm- 
garði  (eftir  dauða  Vyseslavs),  og  dregið  að  sér  lið  frá  Norð- 
urlöndum,  er  til  ófriðar  horfði  milli  þeirra  feðga,  sem  Nestor 

1)  Um  Tófa  eru  ýmsar  sögur,  en  öllum  ber  saman  um  það,  að 
hann  hafi  verið  t'élagi  Egils  Síðu  Hallssonar  með  Olafi  konungi,  og  er 
jafnframt  sagt,  að  hann  hafi  Tcomið  til  Islands  í  kaupferð  og  verið 
þar  með  Agli,  en  farið  þá  lil  Ólafs,  og  segja  surair,  að  Tófi  hafi  fallið 
með  honum,  en  aðrir,  að  hann  hafi  tekið  riki  á  Gautlandi  eftir  föður 
sinn,  og  mun  það  réttara,  því  að  Adam  (III.  11.)  getur  þess,  að  „Tuph" 
jarl  hafi  ásamt  Önundi  Svíakonungi  liðsint  Sveini  Úlfssyni  (nálægt 
1045),  og  virðist  sá  jarl  hafa  hlotið  að  heita  Tófi  og  eiga  heima  í  Svia- 
riki  (sbr.  Hkr.:  ÓI.  s.  h.  165.  k.,  Fms.  IV.  368-9,  V.  321—29,  Sex 
söguþ.  Rvk.  1855).  Adam  (II.  74.)  minnist  á  vikingaferð  „Askmanna" 
til  Weserfljóts  um  1042,  og  hafa  þeir  vikingar  liklega  verið  danskir 
eða  gauzkir  (sœnskir?  sbr.  Ad.  Br.  II.  29:  „Ascomanni  .  .  .  Sueo- 
nes  et  Dani").  Síðar  (IV.  6.)  getur  Adam  um  „Askmenn"  sem  löggilta 
vikinga  í  Danaveldi,  er  hafi  konungsleyíi  til  að  ræna  útlend  skip,  lík- 
lega  þeirra  þjóða,  sem  Danir  hafa  þá  átt  ófrið  við.  2)  Sbr.  Hkr : 
Ól.  8.  h.  64.  k.  (um  Guðleik  gerzka  og  Þorgils  skarða)  og  Fœr.  19 — 21. 
k.  (um  „landvarnarmenn"  Eiriks  sigrsæla,  er  Sigmundr  Brestisson  sigr- 
aði).  3)  Þangað  fóru  kaupmenn  úr  Noregi  sunnanverðum,  svo  sem 
Hratn  Hólmgarðsfari  (Fms.  II.  95.)  og  Guðleikr  gerzki  (Hkr.  Ol.  s.  h. 
64.  k.,  sbr.  „Gilli  enn  gerzki"  Laxd.  12.  k.,  sem  óvíst  er  hvaðan  verið 
hefir,  og  íslendingur  fer  jafnvel  „með  kaupmönnum  austr  i  Garðariki" 
(B.  Hitd.  4.  k.),  og  gengur  i  lið  Valdamtirs, 


345 

vottar  (1015).  Siðan  barðist  Jarizleifr  til  ríkis  með  styrk 
Væringja  (101(5),  og  leitaði  kvonfangs  í  Svíþjóð,  sem  fyr  var 
á  minst,  og  hafði  Ingigerðr  drotning  hans  með  sér  föruneyti 
þaðan,  og  gaf  Rögnvaldi  jarli  frænda  sínum  „Aldeigjuborg 
ok  þat  jarlsriki,  er  þar  fylgdi"i).  Var  á  dögum  þeirra  Jariz- 
leifs  mikið  samband  og  samgöngur  milli  Norðurlanda  og 
Garðaríkis.  Nestor  getur  þess,  að  Væringjalið  hafi  komið  frá 
Norðurlöndum  til  Hólmgarðs  árið  1024,  og  enn  er  Væringja 
getið  i  herför  Valdamars  Jarizleifssonar  til  Miklagarðs  árið 
1043,  en  siðan  hverfa  þeir  úr  sögu  Rússa,  þótt  tengdir  héld- 
ist  með  ýmsum  höfðingjum  Garðarikis  og  konungum  Norður- 
landa.  Lithi  fyrir  1040  hefir  Ingvarr  viðförli  hklega  farið  i 
Austurveg,  þvi  að  ísl,  Ann.  108.  bls.  geta  um  lát  hans  árið 
1041,  og  sænskir  rúnasteinar  volta,  að  Ingvarr  hafi  farið 
austur,  þótt  htlar  reiður  sé  annars  að  henda  á  sögu  hans^), 
sem  kallar  hann  son  Eymundar,  dóttursonar  Eiríks  sigrsæla 
Sviakonungs. 

Um  sama  leyti  og  Danir  taka  upp  aítur  víkingaferðir 
vestur  um  haf  (nálægt  980)  kemst  Valdamarr  til  rikis  austur 
i  Oörðum  með  styrk  frá  Norðurlöndum  (Sviþjóð),  og  fara 
siðan  margir  af  Væringjum  þeim,  er  með  honum  höfðu  ver- 
ið,  til  Miklagarðskeisara  og  ganga  þar  á  mála,  sem  fyr  var 
sagt.  Eftir  að  Valdamarr  gjörðist  einvaldur  í  Garðaríki,  átti 
hann  ófrið  við  ýmsar  nágrannaþjóðir  (Ljacha  eða)  Pólverja  i 
Galiziu,  Vjatiza  og  Jatvjaga  (eða  Jadzvinga,  þjóð  af  Letta- 
kyni),  og  hafði  jafnan  sigur  og  jók  riki  sitt.  Var  þá  efnt  til 
mikillar  blótveizlu  i  Kijev,  og  er  mælt,  að  varpað  hafi  verið 
hlutkesti  um  það,  hvern  hafa  skyldi  til  blóts,  og  hluturinn 
hitt  son  Væringja  nokkurs,  er  verið  hafði  með  Grikkjum  og 
tekið  kristinn  sið,  og  er  hann  vildi  eigi  selja  fram  son  sinn, 
hafi  heiðingjar  drepið  þá  báða  (um  983)^).     Þess  er  og  getið, 

1)  Þetla  riki  hafði  Ingigerðr  áskilið  sér  „i  tilgjöf  sína"  (Hkr.  01. 
s.  h.  95.  k.)  og  er  haldið  að  það  taki  nafn  af  henni,  er  það  heitir  Inge- 
manland  (á  íinsku:  Ingeiin-maa).  2)  Varla  er  heldur  mikið  að  marka 
frásögn  i  Flat.  I.  138  um  bardaga  vikinga  við  Elfarsker,  þar  sem  féll 
Randver  vikingahöfðingi  „ættaðr  austan  ór  Hólmgarði"- ,  þótt  vel  megi 
vera,  að  vikingar  hafi  stundum  komið  þaðan.  3)  Nestor  38  —  39.  k. 
(68-69.  bls.). 


346 

að  Dobrynja,  móðurbróðir  Valdamars,  er  hann  setti  til  lands- 
gæzlu  í  Novgorod  (Hólmgarði),  hafi  verið  blótmaður  mikill  og 
tignað  skurðgoð.  Nestor  nefnir  eigi  allfá  slafnesk  goð^),  en 
annars  vitum  vér  mjög  lítið  um  trúarbrögð  Slafa,  eða  eðli 
og  verksvið  goða  þeirra.  Þó  má  nærri  geta,  að  það  hafi  yf- 
irleitt  þótt  sjálfsagt,  að  slafnesk  goð  væri  tignuð  í  löndum 
Slafa,  eins  og  norræn  goð  á  Norðurlöndum,  og  hafi  hinir 
heiðnu  Garðakonungar  því  dýrkað  Perun  og  Volos  o.  s.  frv., 
þótt  þeir  þektu  Oðin  og  Þór  og  Frey  og  höfnuðu  þeim  (ef 
til  vill)  eigi  með  öllu^).  Valdamarr  var  mjög  kvensamur  og 
tók  sér  margar  konur  og  frillur  af  ýmsum  þjóðum,  og  voru 
sumar  konur  hans  kynjaðar  frá  Norðurlöndum,  svo  sem  Ragn- 
heiðr  og  Málfríðr  (er  dóu  báðar  árið  1000),  en  aðrar  frá  Bæ- 
heimi,  Grikklandi,  Bolgaralandi  o.  s.  frv.  Við  Ragnheiði  átti 
hann  4  sonu  og  2  dætur;  eru  synirnir  nefndir  Izjaslav,  Jaro- 
slav,  Vsevlad  og  Mstislav^),  en  als  eru  nafngreindir  12  synir 
Valdamars,  og  setti  hann  þá  smám  saman  til  valda  á  ýms- 
um  stöðum  í  ríki  sínu  (helzt  þar  sem  Væringjar  bjuggu*),  en 

1)  Nestor  38.  k.  (67.  bls.),  sbr.  21.  k.  (36.  bls.)  þar  sem  sagt 
er,  að  Grikkir  hafi  svarið  (árið  907)  við  krossinn  helga,  en  Rúss- 
ar  við  vopn  sín  og  goð:  Perun  og  kvikfjárgoðið  Volos,  sein  er  eigi 
nefnt  í  88.  k.  (nema  þá  með  öðru  nafni).  Perun  (lil:.  Perkunas,  sbr. 
f'jöi'gynn)  hefir  verið  þrumugoð  og  æðstur  goðanna  (sbr.  Nestor  27. 
k.,  45.  bls.),  en  auk  hans  er  getið  um  Chors,  Dazbog,  Stribog,  Sje- 
morgl  og  Mokos.  2)  Heiðnir  vikingar  hétu  stundum  á  Krist  eða 
helga  menn,  einkum  ef  þeir  voru  staddir  í  kristnum  löndum,  þar  sem 
dýrlingarnir  voru  skoðaðir  sem  nokkurskonar  landsgoð  eða  landvættir 
(Norm.  I.  100.  n.  1;  S68— 369).  2)     Þessi  er    röðin  hjá  Nestori,  þar 

sem  þeir  bræður  virðast  vera  taldir  eftir  aldri  (43.  k.  95.  bls.)  ;  áður 
eru  þeir  taldir  af  handahófi  (38.  k.  67.  bls.).  Enginn  þeirra  Valda- 
marssona  hefir  norrænt  nafn,  og  Jaroslav  er  ávalt  nefndur  í  sögunum 
með  slafneska  nafninu  (breyttu).  Nöfn  flestra  bræðranna  eru  slafnesk, 
fáein  kunna  að  vera  frá  öðrum  þjóðum,  svo  sem  Boris  og  Gljeb  (þeir 
voru  albræður  og  áttu  bolgarska  móður).  Mœlt  er,  að  við  hirð  Valda- 
mars  hafi  Ragnheiðr  verið  kölluð  „Gorislava"  (sbr.  „Gerzlef"  Ad.  Br. 
Schol.  63),  4)  Fyrst  er  þess  getið,  að  hann  hafi  fengið  elzta  syni 
sínum,  Vyseslav,  Hólmgarð  til  forráða  (eflaust  eftir  að  Dobrynja  var 
falfinn  frá),  en  Izjaslav  Palteskju  (Polotsk,  borg  móðurföður  hans), 
Svjatopolk  Turov  og  Jaroslav  Rostov.  En  eftir  dauða  Vyseslavs  fekk 
Jaroslav  Hólmgarð,  Boris  Rostov  og  Gljeb  Murom  (hvorttveggja  Vær- 
ingjastaði).    Svjatosjav  var  settur  í  land  Prevljana,  en  Vsevlad  i  Vla- 


347 

af  því  rets  siðan  mikil  styrjöld  milli  niðja  hans,  eins  og  milli 
niðja  Haralds  iiárfagra  í  Noregi.  Þá  er  Valdamarr  var  bú- 
inn  að  sigra  Radimiza  fyrir  austan  Dnjepr,  og  þröngva  þeim 
að  nýju  til  skattgjalds,  fór  hann  (árið  985)  ásamt  Dobrynju 
móðurbróður  símim  með  her  á  hendur  Norður-Bolgurum  (við 
Volgu),  sem  voru  verzlunarþjóð  mikil  og  höfðu  Múhameðstrú, 
og  er  mælt,  að  hann  hafi  sigrast  á  þeim,  en  ýmsir  hafa  þar 
líklega  átt  högg  í  annars  garð,  því  að  Valdamarr  gekk  að 
jafnsætti  við  þá  með  ráði  Dobrynju,  og  var  friðurinn  bund- 
inn  svardögum  af  beggja  hálfu.  Eftir  það  vildu  Bolgarar 
snúa  honum  til  Múhameðstrúar,  Þjóðverjar  til  páfatrúar,  og 
Kasarar  til  Gyðingatrúar,  en  hann  fann  sitt  að  hverjum  af 
þessum  trúarbrögðum,  og  er  mælt,  að  hann  hafi  helzt  hall- 
ast  að  trú  Grikkja,  en  viljað  þó  kynnast  henni  sem  bezt  áð- 
ur  en  hann  tæki  við  henni,  og  sent  með  ráði  helztu  manna 
sinna  sendisveit  til  (allra)  þessara  þjóða  til  að  kynna  sér 
helgisiði  þeirra,  en  sendimönnum  litist  bezt  á  guðsþjónustu 
Grikkja,  enda  var  þeim  tekið  með  mestu  viðhöfn  í  Mikla- 
garði.  Höfðingjar  Rússa  tóku  undir  með  sendimönnum  og 
töldu  víst,  að  mikið  hlyti  að  vera  varið  í  trú  Gdkkja,  fyrst 
Helga  (Olga)  amma  Valdamars,  sem  verið  hefði  kvenna  vitr- 
ust,  hefði  tekið  hana,  og  báðu  Valdamar  sjá  fyrir  ráði  þeirra 
um  siðaskiftin^).  Nú  tók  hann  það  til  bragðs  (árið  988)  að 
setjast  um  borg  eina  (á  Krím)  suður  við  Svartahaf,  er  Cher- 
son  hét  og  Grikkir  áttu;  fekk  hann  tekið  hana  eftir  frækn- 
lega  vörn,  og  lét  þá  keisara  í  Miklagarði  vita,  að  hann  mundi 
halda  her  sínum  þangað,  ef  hann  fengi  eigi  fyrir  konu  syst- 
ur  keisara,  er  Anna  hét^).  Var  honum  heitið  konunni  með 
því  skilyrði,  að  hann    léti    skírast,  og  kom    hún  síðan  sjóveg 

ditnir  (sem  Valdamarr  hafði  tekið  frá  Pólverjum)  og  Mstislav  fekk  ríki 
suður  við  sundið  milli  Svartahafs  og  Asóvshafs,  og  nefna  Grikkir  þann 
stað  Tamatarcha,  Rússar  Tmutorokan  (Nestor  43.  k.  95.  bls.).  Allir 
þessir  konungssynir  eru  siðar  nefndir,  nema  Vsevlad  og  Vyseslav  (sem 
sjá  má  að  látist  hefir  á  undan  föður  sínum).  Hér  að  framan  er  tekið 
fram,  að  liklega  hafi  það  verið  elzti  sonur  Valdamars,  er  brendur  var 
inni  í  Sviþjóð  (995),  og  er  eðhlegt,  að  árbækur  Rússa  geti  þess  ekki, 
fyrst  eigi  var  unt  að  hefna  hans.  1)  Neshor  (40 — 41.  k.  70  —  87. 
bls.).  2)  Eldri  systir  hennar  ^Þeofano,  -f  991)  hafði  verið  gift  Otto 
keisara  II.  (|  983). 


348 

til  Cherson,  en  Valdamarr  tók  skírni)  og  kvæntist  henni.  Lét 
hann  síðan  Gherson  af  hendi  við  Grikkjakeisara  sem  brúðar- 
gjöf,  og  er  hann  kom  n)eð  gríska  presta  heim  til  Kænugarðs 
(Kijev),  lét  hann  brjóta  og  brenna  skurðgoðin^),  en  skíra 
mesta  fjölda  af  þegnum  sínum.  Svo  er  sagt,  að  hann  hafi 
látið  reisa  kirkjur,  þar  sem  blótstaðir  höfðu  verið,  og  skíra 
menn  víðs  vegar  um  ríkið,  en  setja  börn  heldri  manna  til 
bókar,  svo  að  þeir  gæti  lesið  Guðs  orð,  og  sjálfur  hafi  hann 
lifað  eftir  lögmáli  Krists^)  (Nestor  42—43.  k.).  Eftir  þetta 
átti  Valdamarr  langvinnan  ófrið  við  Tyrki  (Patsínaka),  og  lét 
reisa  borgir  til  varnar  gegn  þeim.  Eru  talsverðar  frásagnir 
um  þá  styrjöld*),  en  eigi  er  Væringja  við  hana  getið,  og  þó 
er  einu  sinni  (árið  997)  sagt  frá  því,  að  Valdamarr  hafi 
farið  til  Hólmgarðs  til  að  safna  hestaliði  gegn  Tyrkjum.  Sagt 
er  að  hann  hafi  stundum  komist  í  krappan  stað  í  viðureign 
sinni  við  þá,  en  haft  þó  oftast  sigur.  Rausn  hans  og  stór- 
mensku  er  mjög  hrósað,  og  jafnvel  mælt,  að  hann  hafi  haft 
stórveizlur  handa  öllum  almenningi  (í  Kænugarði)  á  ári  hverju, 
og  skift  stórfé  meðal  fátækra,  en  hirðmönnum  sínum  og  höfð 
ingjum  hafi  hann  haldið  veizlu  á  hverri  viku,  og  hvorki  spar- 
að  við  þá  silfur  né  gull,  heldur  virt  þá  mikiis  og  ráðgast  við 

1)  Nestor  segir  (42.  k.)  að  Valdamar  hafi  orðið  sjónlaus  um  þær 
mundir,  er  keisaradóttir  kom,  en  fengið  sjónina  aftur  er  hann  var  skirð- 
ur,  og  er  merkilegt.  að  Sighvatr  skáld  getur  um  (F.  J.  Skd.  I.  B.  244) 
að  Ólafr  helgi  hafi  gefið  sjón  „Valdamari  í  Görðum".  2)  Trélíkneski 
Peruns,  sem  hafði  silfurhöfuð  og  gullkamp,  var  látið  rekast  niður  fyrir 
fossa  í  Dnjepr,  og  rak  upp  þar  sem  heitir  Peruns-klif  (sbr.  Þórsnes  og 
Freysnes  við  Lagarfljót  á  íslandi).  3)  Hann  hefir  því  lagt  niður 
frillulifi  sitt,  og  hklega  skilist  við  (aðrar)  konur  sínar  (eins  og  Haraldr 
hárfagri,  er  hann  fekk  Ragnhildar  riku).  Eigi  er  þess  getið,  að  þeim 
Valdamari  og  Önnu  hafi  orðið  harna  auðið,  en  eftir  lát  hennar  (1011) 
virðist  hann  hafa  kvænst  að  nýju,  þvi  að  árið  1018  er  getið  um  stjúp- 
móður  Jarizleifs,  og  systir  hans,  er  giftist  Kasimir  Pólverjakonungi  um 
1043,  hefir  þá  hklega  ekki  verið  yfir  þritugt  (enda  er  yngstu  sona 
Valdamars  að  engu  getið  meðan  hann  lifði),  4)  Nestor  43—46,  k. 
Einu  sinni  er  þess  getið,  að  rússneskur  kappi  hafi  felt  tyrkneskan 
kappa  í  einvigi,  og  minnir  sumt  1  þeirri  frásögn  (aflraun  kappans  við 
uxa)  á  sögu  Þorsteins  uxafóts,  en  sumt  á  sögu  Bjarnur  Hitdrelukappa 
um  einvígi  hans  í  Garðariki,  þar  sem  eitthvað  hlýtur  að  vera  blandað 
pióluo). 


349 

])á.  um  öll  stórmál.  Nestor  tekur  fram,  að  hann  haíi  átt  írið 
og  vinfengi  við  höfðingja  (kristinna)  nágrannaþjóða,  svo  sem 
Boleslav  Pólverjakonung  („Búrizleif  Vindakonung"),  Stefán 
(helga)  Ungverjakonung  og  Bæheimshertoga,  en  um  Svíakon- 
ung  er  ekki  getið,  og  virðist  Valdamarr  því  yfirleitt  hafa  átt 
fremur  lítil  mök  við  Norðurlönd,  enda  lá  aðsetursstaður  hans 
fjarri  þeimi).  Hins  vegar  er  það  víst,  að  hann  hefir  getað 
haldið  (fyrir  Tyrkjum  og  öðrum)  landshluta  suður  við  Svarta- 
haf  (Tmutorokan,  er  hann  fekk  Mstislav  syni  sínum),  og  hafa 
Rússar  annaðhvort  eignast  það  ríki,  þá  er  Svjatoslav  sigr- 
aði  Kasara  (964—5)  eða  þá  er  Valdamarr  vann  Cherson 
(988),  og  haldið  því  lengi  síðan,  þótt  lönd  Tyrkja  lægi  þar 
á  milli^).  Á  ofanverðum  dögum  Valdamars  virðist  fátt  sögu- 
legt  hafa  borið  til  tíðinda  í  ríki  hans.  Nestor  lofar  hann 
fyrir  guðrækni  og  eflingu  kristninnar,  en  tekur  fram,  að  hann 
hafi  eigi  þótt  refsingasamur  við  ræningja,  fyr  en  biskupar 
hafi  hvatt  hann  til  slíkra  hluta^).  Árið  1014  er  þess  getið, 
að  Jarizleifr  f  Hólmgarði  hafi  hætt  að  greiða  föður  sínum 
skatt  þann,  er  jarlar  í  þeim  stað  voru  vanir  að  greiða,  og 
hafi  Valdamarr  þá  búið  sig  til  herferðar  gegn  syni  sínum. 
Það  er  ekki  Ijóst,  hvað  þeim  feðgum  hefir  áður  farið  á  milli 
en  'geta  má  nærri,  að  misklíð  þeirra  hafi  átt  rót  sína  að 
rekja  til  sjálfstæðisandans  norræna,  sem  kemur  miklu  greini- 
legar  fram  í  Hólmgarði  en  annarsstaðar  í  Garðaríki,  enda 
mun  norræna  (sænska)  þjóðernið  hafa  verið  þar  ríkast.  Þá 
er    Hólmgarðsbúar    báðu    Svjatoslav    að    senda  sér  höfðingja 

1)  Nestor  45—46.  k.  (98—99.  bls.  2)  Grísk  rit  (Kedrenos)  geta 
um  Svenke  „bróður  Valdamars"  (sammæðra?),  er  veitt  hafi  Grikkjura 
lið  til  að  eyða  leifum  Kasararikis  (á  Krim?)  árið  1016  Virðist  hann 
eftir  því  hafa  ráðið  fyrir  liði  (vikingum  ?)  suður  við  Svartahaf  (Nestor 
273.  bls.  n.  61.),  en  þó  getur  hann  ekki  verið  sami  maður  og  „Kalda- 
marr  kappi"  í  sögu  B.  Hitd.  (sbr  F.  J.  Skd.  I.  B.  282^,  því  að  „Svenke" 
hefir  lifað  Valdamar  (f  1015).  Virðist  þvi  líklegast,  að  eldri  sögum 
(um  viðureign  Valdamars  og  Jaropolks  um  980  og  ófrið  Valdamars 
við  Tyrki  992  —  97)  sé  slengt  saman  við  aðrar  yngri  (um  viðureign  Jar- 
izleifs  og  Svjatopolks  1016 — 19),  og  hafi  óglöggur  endurhljóraur  þess- 
ara  sagna  lent  á  Birni  Hítdælakappa,  er  verið  hefir  í  Görðum  nálægt 
1010,  þá  er  einskis  ófriðar  er  þar  getið.  3)  Nestor  45.  k.  Olíkt  er 
sagt  frá  Ólafí  helga  og  Önundi  raági  hans. 


S50 

(árið  972)  kváðust  þeir  vnundu  taka  sér  sjálfir  yfirmann,  ef 
hann  yrði  eigi  við  ósk  þeirra^).  Löngu  síðar  (um  1094)  tóku 
Hólmgarðsbúar  Harald  (Mslislav)  Valdamarsson  (Vísivalds- 
sonar,  Jarizleifssonar)  til  höfðingja  yfir  sig^),  og  þá  er  yfirkon- 
ungurinn  í  Kænugarði  (Svjatopolk  II.)  vildi  síðar  (1102)  koma 
Haraldi  frá  Hólmgarði  og  setja  son  sinn  í  stað  hans,  strand- 
aði  sú  fyrirætlun  á  mótstöðu  borgarmanna,  er  neituðu  skift- 
unum  einarðlega^).  Nú  stóð  Jarizleifi  ótti  af  viðbúnaði  föður 
síns,  og  sendi  „yfir  sæ"  (til  Norðurlanda)  eftir  Væringjaliði, 
en  eigi  kom  til  ófriðar  með  þeim  feðgum,  því  að  Valdamarr 
varð  sjúkur,  enda  þurfti  þá  líka  að  snúast  við  Tyrkjum,  og 
sendi  Valdamarr  móti  þeim  Boris  son  sinn,  sem  var  þá  hjá 
honum,  og  hann  unni  mest  allra  sona  sinna.  Þessi  sótt  leiddi 
Valdamar  til  bana  (1015),  og  varð  hann  mjög  harmdauður 
þegnum  sínum,  enda  lifir  orðstír  hans  enn  í  alþýðukvæðum 
Rússa.  Nú  var  Svjatopolk  sonur  hans  kominn  til  Kænugarðs, 
og  settist  þar  að  völdum  eftir  lát  föður  síns,  og  reyndi  að 
afla  sér  vinsælda  með  fégjöfum.  Boris  hafði  eigi  hitt  Tyrki 
og  var  á  heimleið,  er  hann  frétti  hvernig  komið  var,  og  er 
raælt,  að  menn  hans  hafi  hvatt  hann  til  að  halda  hernum  til 
höfuðstaðarins  og  setjast  í  hásæti  föður  síns,  en  honum  hafi 
verið  það  fjarri  skapi  að  rísa  á  móti  eldra  bróður  sínum,  er 
hann  kvað  eiga  að  ganga  sér  í  föður  stað,  enda  hafi  Svjato- 
polk  heitið  honum  öllu  fögru.  En  er  liðsmenn  voru  farnir 
frá  Boris  heim  til  sín,  sendi  Svjatopolk  flugumenn  til  að  drepa 
hann,  og  særðu  þeir  hann  til  ólífis  í  tjaldi  hans*),  en  sagt  er 

1)  Nestor  35.  k.  (60.  bls.).  2)  Nestor  78.  k.  (1612.  bls).  Litlu 
síðar  fóru  Muroms-búar  að  dæmi  þeirra  og  tóku  bróður  Haralds  (Izja- 
slav)  til  höfðingja  yfir  sig,  en  hann  hélt  því  riki  ekki  lengi.  í  Murom 
bjuggu  lika  Væringjar,  en  liklega  færri  en  i  Hólmgarði.  Þeir  bræður 
(Valdamarssynir)  voru  af  Væringja-ættum  i  móðurkyn,  synir  Gyðu  Har- 
aldsdóttur  Englakonungs  (f  lOGB).  Haraldr  (er  Rússar  kölluðu  Mstis- 
lav)  hafði  alist  upp  í  Hólmgarði  og  gekk  að  eiga  Kristínu  dóttur  Inga 
Svíakonungs  Steinkelssonar,  en  2  dætur  þeirra  giftust  höfðingjum  á 
Norðurlöndum  :  Málfriðr  Sigurði  Jórsalatara,  og  Ingibjörg  Knúti  lávarði 
Eiríkssyni  Danakonungs,  og  var  sonur  þeirra  Valdamarr  (I.)  Danakon- 
ungur  (Hkr,  S.  Jórs.  21.  k.).  Frá  þessari  Málfríði  (Málmfriði)  mun  nafn 
hennar  hafa  breiðst  út  til  Noregs  og  þaðan  lil  íslands  (sbr.  Safn  lil. 
640).        3)     Nestor    85.  k.  (182.  bls.).         4)     Margir   þjónar  hans  voru 


351 

að  Svjatopolk  hafi  síðan  fundið  lífsmark  nieð  honiim,  og  feng- 
ið  þá  2  Væringja  til  að  gjöra  útaf  við  hanni).  Eftir  það  var 
Gljeb,  aibróðir  hans,  gintur  að  heiman  með  falsfregn  frá  Svja- 
topolk  um  það,  að  faðir  þeirra  væri  sjúkur  og  vildi  að  hann 
kæmi  til  sín,  en  Jarizleifi  hafði  borist  njósn  um  tíðindin  frá 
systur  sinni,  og  gjörði  hann  Gljeb  varan  við,  en  það  var  um 
seinan,  því  að  sendimenn  frá  Svjatopolk  náðu  Gljeb  og  létu 
drepa  hann.  Voru  þeir  bræður  Boris  og  Gljeb  jarðaðir  við 
sömu  kirkju,  og  sýndust  brátt  margar  dýrlegar  jartegnir  á 
sjúkum  og  nauðstöddum  við  legstað  þeirra.  Nú  snerist  Svjat- 
opolk  móti  Svjatoslav  bróður  sínum,  er  ríki  átti  vestur  i  landi, 
en  er  hann  vildi  flýja  til  Ungverjalands,  náðist  hann  við 
fjöllin  og  féll  þar,  og  er  mælt  að  Svjatopolk  hafi  ætlað  sér 
að  drepa  alla  bræður  sína  og  gjörast  einvaldur  í  Garðaríki, 
enda  verið  gjafmildur  við  menn  sína  og  eigi  sparað  auðæfi 
föður  síns"^).  Nú  höfðu  risið  illdeilur  og  vígaferli  með  Hólm- 
garðsbúum  og  Væringjum  þeim,  er  Jarizleifr  stefndi  til  sín 
meðan  faðir  hans  lifði,  og  átti  Jarizleifr  mjög  sökótt  við  Hólm- 
garðsbúa,  er  honum  kom  fregn  um  fráfall  föður  síns  og  til- 
tekjur  Svjatopolks,  en  þó  voru  þeir  fúsir  til  að  veita  honum 
brautargengi  og  styrkja  hann  til  bróðurhefnda,  er  hann  sagði 
þeim  tiðindin.  Dró  hann  nú  samau  lið  mikið,  og  hafði  með 
sér  1000  Væringja  og  40,000  annara  liðsmanna,  er  hann  fór 
á  móti  Svjatopolk.  Hins  vegar  stefndi  Svatopolk  saman  ótölu- 
legum    grúa   af  Rússum  og  Patsínökum    (Tyrkjum),    og    hélt 


líka  drepnir  þar,  og  höfuð  höggvið  af  einum  þeirra,  svo  að  gullnaen  næð- 
ist  af  hálsi  hans.  1)  Af  þessu  sést,  að  nokkrir  Væringjar  hafa  verið 
í  Kænugarði  ura  þessar  mundir  (á  mála  hjá  Svjatopolk),  Nestor  47.  k. 
104.  bls.).  2)  Um  styrjöldina  í  Garðaríki  eftir  fráfall  Valdamars 
(sem  Væringjar  hafa  tekið  allmikinn  þátt  í),  er  greinilegast  frásögn  í 
árbókum  Rússa,  sem  kendar  eru  við  Nestor,  og  helgisaga  er  til  um  þá 
Boris  og  Gljeb,  af  sama  toga  spunnin  og  frásögn  árbókanna  um  þá 
bræður.  Auk  þess  segja  tveir  útlendir  sagnaritarar  frá  hluttöku  Bol- 
eslavs  Pólverjakonungs  1  ófriðnum  milli  Jarizleiís  og  Svjatopolks,  og 
er  þar  mest  að  marka  söga  Thietmars  frá  Merseburg,  er  var  uppi  sam- 
tiða  viðburðunum,  en  litlar  reiður  að  henda  á  því,  sem  Martinus  Gallus 
hinn  pólski,  er  lifði  rúmri  öld  síðar,  skruraar  affraragöngu  landa  sinna. 
íslenzka  arfsögnin  í  Eymundar  þætti  (Fms.  V.  267—98.  Flat.  II.  118— 
134)  er  seint  færð  i  letur  og  hælir  mjög  Norðmönnum. 


S52 

þvi  líði  (til  Ljubecz)  öðru  megin  við  Dnjepr,~en  Jarizleifr  kom 
með  lið  sitt  hinu  megin  íljótsins.  Þarna  sátu  þeir  um  hríð 
svo  að  hvorugur  ráð  til  bardaga  við  annan;  segir  Nestor,  að 
þeir  haíi  beðið  þar  3  mánuði,  en  miklu  er  það  Hklegra,  sem 
segir  í  Eymundar  þætti  (Fms.  V.  276)  að  þeir  hafi  setið  kyrrir 
4  nætur,  svo  að  „áin  („móðan")  var  í  milli".  Báðum  kemur 
saman  um  það,  að  menn  Jarizleifs  hafi  loks  farið  yfir  „móð- 
una",  og  hann  fengið  sigur,  og  lagt  undir  sig  ríki  bróður 
síns,  en  þar  sem  „saga  Eymundar"  eignar  honum  og  Norð- 
mönnum  (Væringjum)  sigurinn,  þá  eignar  Nestor  hann  fyrst 
og  fremst  Hólmgarðsbúum').  Saga  Eymundar  er  að  vísu 
blandin  ýkjum  og  öfgum,  og  Norðmönnum  líklega  haldið  fram 
um  of,  en  frásögn  Nestors  um  þessa  atburði  hefir  líka  tals- 
verðan  ýkjublæ,  og  dregur  víða  dám  af  helgisögum  og  klaust- 
urkreddum.  Eftir  bardagann  segir  Nestor  að  Jarizleifr  hafi 
sezt  í  hásæti  föður  síns  og  föðurföður  í  Kænugarði,  en  Svja- 
topolk  fíúið  tii  Póllands.  Þá  réð  þar  fyrir  landi  Boleslav 
(Burizleifr),  tengdafaðir  hans,  ríkur  konungur  og  hermaður 
mikill,  en  nokkuð  hniginn  á  efra  aldur^).  Fyrst  gat  hann 
ekki  liðsint  Svjatopolk,  af  því  að  hann  þurfti  að  snúast  við 
Hinriki  II.  keisara  á  Þýzkalandi,  en  er  þeir  höfðu  samið  frið 
(í  febr.  1018),  hélt  Boleslav  til  Rússlands  með  allan  herafla 
sinn  ásamt  Svjatopolk.  Jarizleifr  kom  á  móti  þeim  með  allan 
Rússa    her    og    Væringja    og    hittust  þeir  við  ána  Bug.     Þar 

1)  Nestor  48.-49.  k.  (106—108.  bls.),  sbr.  287—88.  Eflir  tíma- 
talinu  í  Eym.  þ.  ættu  þeir  fóstbræður  Eymundr  og  Ragnarr  og  Hð 
þeirra  ekki  að  hafa  komið  til  Jarizleifs  fyr  en  1018 — 19,  og  hefði  þá 
fyrri  orustan  (við  móðiina),  er  þar  er  sagt  frá,  átt  að  standa  á  þeim  ár- 
um,  en  hitt  sýnist  nær  sanni,  að  mishermt  sé  um  tíma  þann,  er  þeir 
komu  til  Garðaríkis,  og  hafi  þeir  verið  í  orustunni  1016,  sem  Nestor 
og  þátturinn  lýsa  með  rajög  svipuðum  atvikum,  en  ef  til  vill  farið  frá 
Jarizleifí  um  hrið  eftir  það  (til  að  vitja  frœnda  sinna  í  Noregi,  en  hitt 
þá  svo  á  sera  þátturinn  segir),  og  snúið  aftur  austur,  er  Jarizleifr  dró 
að  sér  Væringjalið  eftir  burtför  Boleslavs  og  vann  aftur  Kænugarð.  2) 
Nestor  49.  k.  (sbr.  n.  76,  287.  bls.).  2)  Það  sést  af  sagnariti  Thiet- 
mars  (Ditmars,  VII.  28)  að  Boleslav  cr  sami  maður  og  „Burizleifr 
Vindakonungr"  í  sögunum,  og  að  (fyrri)  kona  Sveins  tjúguskeggs  hefir 
verið  systir  hans  (ekki  dóttir).  Hann  hafði  lagt  Vindland  (Poramern) 
og  fleiri  lönd  undir  sig. 


35á 

urðu  Pólver jar  fyrri  til  að  fara  yíir  ána  og  komu  að  Jarizleifi 
óvörum,  svo  að  hann  beið  mikinn  ósigur,  og  er  jafnvel  sagt, 
að  hann  hafi  komist  undan  til  Hólmgarðs  með  eina  fjóra 
menn  og  viljað  þá  flýia  „yíir  sæ"  (tii  Norðurlanda),  en  Hólm- 
garðsbúar  meitt  skip  hans  og  tjáð  sig  enn  búna  til  bardaga. 
Var  siðan  heimtur  saman  hár  herskattur  og  Væringiar  teknir 
á  mála,  og  dró  Jarizleifr  mikið  lið  að  sér.  Boieslav  hafði 
haldið  beint  til  Kænugarðs  eftir  orustuna  og  tekið  borgina  og 
herfang  mikið.  Sat  hann  þar  um  hrið  með  Svjatopolk,  en 
sneri  síðan  heimleiðis  með  marga  menn  hertekna  og  lagði 
undir  ríki  sitt  ýmsa  staði  (í  Galizíu)  er  næstir  voru  PóUandi. 
Segir  Nestor  að  Svjatopolk  hafi  látið  drepa  marga  Pólverja, 
er  Boleslav  hafði  skipað  til  gistingar  víðs  vegar  um  ríki  hans, 
og  má  vel  vera,  að  þegnar  Svjatopolks  hafi  neytt  hann  til  að 
beita  vélum  til  að  losast  við  Pélverja^).  En  eftir  burtför 
Boleslavs,  fór  Jarisleifr  með  her  á  hendur  Svjatopolk  og  vann 
sigur  á  honum^).  Þá  flýði  Svjatopolk  úr  landi  til  Tyrkja 
(Patsínaka),  og  kom  nokkru  síðar  (1018—19)  með  miklum 
herafla  frá  þeim,  en  Jarizleifr  dró  saman  mikinn  liðsfjölda  á 
móti,  og  bar  fundum  þeirra  saman  við  Alta-íljót  (fyrir  aust- 
an  Dnjepr,  nálægt  þeim  stað,  er  Boris  hafði  verið  veginn). 
Er  svo  frá  sagt,  að  þar  haíi  orðið  hin  harðasta  orusta  og 
mesta  mannfall,  og  lauk  svo,  að  Jarizleifr  átti  sigri  að  hrósa, 
en  Svjatopolk  lagði  á  flótta  (til  Póllands)    og  fekk  enga  upp- 

1)  Nestor  50.  k.  (108—9.  blbs.,  sr.  n.  78.  (284.  bls.).  Nestor  segir  að 
BoleslaT  hafi  hcrtekið  eignir  Jarizleifs  og  vini  og  systur  hans  tvær,  en 
Thietruar  getur  um  stjúpmóður  Jarizleifs  og  konu  (fyrri),  og  sex  syst- 
ur,  og  segir  að  Boleslav  hafi  tekið  eina  þeirra  frillutaki  (er  honum 
hafði  áður  verið  synjað  um),  en  látið  hinar  lausar  í  skiftum  fyrir  dótt- 
ur  sina  (konu  Svjatopolks?),  er  var  á  valdi  JaiÍEleifs.  Eigi  getur  Thiet- 
mar  um  uppreist  Rússa  og  dráp  Pólverja,  sem  virðist  þó  jafnvel  gasgj- 
ast  fram  úr  sögu  Gallusar.  2)  Nestor  (50.  k.)  tilgreinir  engin  atvik 
að  því,  er  Jarizleifr  rak  Svjatopolk  1  annað  sinn  (1018)  úr  Kænugarði. 
Liklega  hefir  kona  Jarizleifs  dáið  árið  1018  (í  varðhaldi?),  þvi  að  seint 
á  þvi  ári  virðist  hann  hafa  beðið  Ingigerðar  frá  Sviþjóð  (Hkr, :  ÓI.  s. 
h.  92.  k.),  hvort  sem  það  hefir  verið  fyrir  eða  eftir  orustuna  við  Alta, 
sem  óvist  er,  hvort  slaðið  hefir  1018  eða  1019,  með  þvi  að  Nestor  læt- 
ur  árið  byrja  með  Septembermánuði  (sbr.  Nestor :  n.  19.  210—12.  bls., 
n.  48,  98;  266.  bls.  og  304.  bls.).  Neslor  getur  ekki  beint  um  kvon- 
fang  Jarizleifs,  heldur  um  fæðingu  sonar  hans  (1020). 


354 

reisn  framar,  heldur  segir  Nestor,  að  hann  hafi  lokið  æfi  sinni 
í  örvilnan  og  eymd  í  auðn  einni  „milli  Ljacha  og  Czecha" 
óg  hafi  haugur  hans  sézt  þar  lengi  síðan.  Settist  Jarizleifr 
nú  um  kyrt  í  Kænugarði,  og  mun  þá  hafa  gengið  að  eiga 
Ingigerði  Ólafsdóttur  Svíakonungs.  Það  er  ekki  beint  sagt  í 
árbókum  Nestors,  að  Jarizleifr  hafi  haft  Væringja  með  sér  í 
þessum  síðasta  bardaga,  en  þó  er  líklegt,  að  hann  hafi  ekki 
látið  það  málalið  frá  sér  fara,  er  hann  hafði  fengið  í  Hólm- 
garði,  meðan  hann  átti  vísa  ófriðarvon.  Hins  vegar  er  ekki 
að  sjá  af  Eym.  þ.,  að  Norðmönnum  hafi  verið  vel  kunnugt 
um  síðustu  viðskifti  þeirra  bræðra,  enda  sýnist  yfirleitt  ýms- 
um  sundurlausum  sagnabrotum  vera  slengt  saman  í  þættin- 
um,  sem  mun  eiga  rót  sína  að  rekja  til  afíagaðra  og  mis- 
skildra  frásagna  íslendinga  þeirra,  er  verið  hafa  með  Eymundi 
í  Væringjaliði  Jarizleifs^).     Nú  leið  eigi  á  löngu,  áður  en  ófrið- 

1)  Höfundur  þállarins  þekkir  eigi  aðra  sonu  Valdamars,  en  þá 
Ivo,  er  riki  áttu  í  Hólmgarði  og  Kœnugarði,  en  þriðja  bróðurinn  telur 
hann  „Varlilaf"  (o:  Brjaczislav,  bróðurson  þeirra).  Svjatopolk  er  kall- 
aður  „Burisleifr",  og  mun  honum  hafa  verið  slengt  saman  við  Boles- 
lav,  tengdaföður  sinn  og  bandamann,  og  jafnframt  við  bræður  sina 
Boris  og  Gljeb,  er  hann  drap  í  upphafi  rikis  síns,  því  að  æfilok  hans 
f  þættinum  minna  nokkuð  á  það,  er  Boris  var  veginn  i  tjaldinu  ásamt 
þjóni  sinum,  þótt  tildrög  öll  og  ýms  atvik  sé  mjög  á  annan  veg.  Þátt- 
urinn  kann  ekkert  að  segja  frá  sigri  Pólverja,  er  þeir  tóku  Kænu- 
garð  (1018),  en  tekur  skýrt  fram  hækkun  málans  við  Norðmenn,  og 
frásögnin  um  bardagann  við  „Bjai'nía"  í  borginni  er  eigi  ólíkleg  til  að 
stafa  frá  óljósum  minnum  ura  það,  að  Kæ.nugarður  hafi  verið  unninn 
af  hði  Jari/leifs,  en  „Bjarmar"  virðast  hafa  komist  inn  í  söguna  í  stað 
Pólverja  (Ljacha)  í  munnmælum  íslendinga,  og  tíminn  dregist  þar 
mjög  saman,  svo  að  Bjarmar  eru  látnir  rekast  út  úr  borgínni  jafnharðan 
og  þeir  hafa  brotist  inn  1  hana  (Fms.  V.  282).  Jarizleifr  er  látínn  sær- 
ast  þar  mjög  á  fœti,  en  Nestor  getur  þess,  að  óvinir  hans  hafi  áður 
(1016)  kallað  hann  haltan  og  fatlaðan.  Eftir  Eym.  þ.  verður  enginn 
hðsafnaður  gegn  Tyrkjuni  nc  orusta  viðþá,  heldur  finnur  Eymundr  ráð 
til  að  ná  lifi  „Burisleifs"  orustulaust,  og  tvistrast  alt  lið  hans  við  það. 
Þetta  bendir  helzt  til  þess,  að  Kynuindr  og  Noiðmenn  hans  hafi  tekið 
hlinii  þált  i  orustunni  við  Tyrki,  en  unnið  þó  Svjatopolk  eilth  vert  tjón, 
(ef  til  vill  elt  hann  og  einangrað  frá  Tyrkjum  og  valdið  þvi  að  hann 
flýði  í  aðra  átt).  Eftir  fráfall  „Burisleifs"  er  svo  sagt  (i  Eym.  þ.),  að 
Eymundr  hafi  farið  með  lið  sitt  frá  Jarizleifi  lil  Vartilafs,  „bróður  hans, 
í  Palleskju",  en  siðan  risið  ófriður  milli  „þeirra  brœðra",  og  Norðinenn 
komið    Ingigerði    drotningu  á  vald  Varlilafs,    en  henni  tekist  að  koma 


355 

ur  hófst  milli  Jarizleifs  og  bróðursonar  hans,  er  riki  áttí  í 
Polotsk  (Palteskju),  og  nefndur  er  Brjaczislav  (en  Eym.  \>. 
kallar  „Vartilaf").  Nestor  segir,  að  konungur  þessi  haíi  unn- 
ið  Hólmgarð  árið  1021  og  snúið  heim  á  leið  með  marga  her- 
tekna  menn  og  herfang  mikið,  en  þá  haíi  Jarizleifr  komið 
frá  Kænugarði  til  nióts  við  hann,  sigrast  á  honuui  og  frelsað 
hertekna  Hólmgarðsbúa,  en  Brjaczislav  flúið  heim  til  sín. 
Svo  er  þar  ekki  meira  sagt  frá  viðskiftum  þeirra,  en  þess 
getið  árið  eftir  (1022),  að  Jarizleifr  haíi  komið  tii  landamæra 
Póllands,  (hvort  sem  hann  hefir  þá  sæzt  við  Brjaczislav  eða 
ekki),  en  ýmislegt  virðist  benda  tii  þess,  að  Nestor  fari  hér 
heldur  fljótt  yfir,  og  halli  jafnvel  sögunni  Jarizleifi  í  vil,  því 
að  bæði  segir  Eym.  þ.,  að  „Vartilafr"  hafi  fengið  Kænugarð 
með  sætt  við  Jarizleif,  enda  situr  Jarizleifr  eftir  þetta  í  Hólm- 
garði  um  hríð,  og  er  hans  ekki  getið  í  Kænugarði  fyr  en 
1026.  Enn  fremur  kemur  það  löngu  síðar  fram  (árið  1066), 
að  stórhýsi  í  Kænugarði  er  kent  við  Brjaczislav,  og  Vseslav 
sonur  hans  (eða  sonarsonur?)  nær  þar  völdum  fyrir  fylgi 
staðarbúa,  (líklega  sökum  vinsœlda  föður  síns,  sem  Eym.  þ. 
tekur  fram).  En  hvernig  sem  þessu  víkur  við,  þá  hefir  Brja- 
czislav  ekki  setið  lengi  í  Kænugarði  („3  vetr"  segir  Eym.  þ.), 
því  að  árið  1024  kemur  Mstislav  (albróðir  Jarizleifs)  með  her 
sunnan  frá  Svartahafi^)  til  Kænugarðs,  og  er  þá  einskis  höfð- 
ingja  getið  þar,  en  Jarizleifr  var  þá  í  Hólmgarði,  og  sendi 
eftir    Væringjaliði    til    Norðurlanda    („yfir    sæ").       Væringjar 


á  svofeldri  sætt  og  rikjaskiftum,  að  Jarizleifr  héldi  riki  i  Hólnigarði, 
en  Vartilafr  fengi  Kænugarð  og  Eymundr  Palteskju  „ok  ríki  þat,  ev 
þar  liggr  tii"  og  hefði  landvörn  „fyrir  beim  bræðrum  ok  öllu  Garða- 
ríki".  Sjálfsagt  er  það  ýkt,  að  Eymundr  hafi  fengið  alt  „Palteskju-ríki" 
(og  Ragnarr  eftir  hann).  en  vel  má  vera,  að  hann  hafi  fengið  einhverja 
borg  til  forráða,  eins  og  Nestor  (38.  k.)  segir,  að  Valdamarr  hafi  feng- 
ið  ýmsum  Væringjum,  er  hann  bar  bezt  traust  til,  og  haft  landvörn  á 
hendi,  eins  og  Haraldr  og  Eilifr.  1)  Á  þeim  slóðum  hafði  lengi  bú- 
ið  gotneskur  þjóðtlokkur  („Gothi  Tetraxitæ'^,  Geijer:  Sv.  R.  H.  [.371), 
og  er  allmerkilegt,  að  gotnesk  tunga  og  þjóðerni  hafa  haldist  á  Krim 
um  12  aldir  eða  lengur  (fram  á  16.  — 17.  öld).  Voru  þessir  Gotar  kristn- 
ir  og  friðsöm  akuryrijuþjóð  á  dögum  Prokopiosar  (6.  öld),  en  þó 
hraustir  hermenn,  enda  vörðust  þeir  Tyrkjum  vel  á  15.  öld,  en  urðu 
þó  loks  ofurliði  bornir  og  týndu  eftir  það  þjóðerni  sínu. 

23* 


356 

komu,  og  er  höfðingi  þeirra  nefndiir  Hákon  („Jakun");  er 
sagt,  að  hann  hafi  verið  blindur^)  og  borið  gullskotna  skikkju 
(„loða").  Nú  varð  orusta  miili  þeirra  bræðra  og  veitti  Mstis- 
lav  betur,  því  að  hann  var  mjög  herkænn  maður,  en  síðan 
bauð  hann  Jarizleiíi  sætt  með  þeim  kostum,  að  hann  fengi 
lönd  öll  fyrir  austan  Dnjepr,  en  Jarizleifr  skyldi  hafa  alt  fyr- 
ir  vestan  Dnjepr  og  sitja  í  Kænugarði,  með  því  að  hann  væri 
eldri.  Tók  Jarizleifr  þessu  boði  og  sættust  þeir  bræður  að 
fullu  árið  1026,  og  létti  þá  öUum  ófriði  innanlands,  en  Jariz- 
leifr  færði  út  ríki  sitt  á  Eistlandi  (1030),  og  unnu  þeir  bræð- 
ur  síðan  aftur  staði  þá  af  Pólverjum,  er  Boleslav  hafði  tekið 
frá  Rússum.  Um  þær  mundir  hefir  Haraldr  Sigurðarson 
(harðráði)  og  Eih'fr  jarl  Rögnvaldsson  verið  fyrir  landvarnar- 
mönnum  Jarizleifs,  sem  Snorri  segir  (Hkr. :  H.  harðr.  2.  k.). 
Ettir  lát  Mstislavs  (1036)  gjörðist  Jarizleifr  einvaldur  í  Garða- 
ríki,  og  setti  þá  Valdamar,  elzta  son  sinn  (f.  1020)  til  lands- 
gæzlu  í  Hólmgarði^).  Þá  komu  Patsínakar  með  óflýjandi  her 
til  Kænugarðs,  en  Jarizleifr  dró  að  sér  mikið  lið  „Væringja 
og  Slafa",  hélt  því  til  Kænugarðs,  og  lagði  til  orustu  við  her 
Tyrkja  á  vöUunum  fyrir  utan  staðinn.  Skipaði  hann  þá  Vær- 
ingjum  í  miðja  fylkingu  (sem  vant  var),  en  hermönnum  frá 
Kænugarði  í  annan  fylkingararm,  og  Hólmgarðsbúum  í  hinn. 
Varð  þar  hörð  orusta,  og  fekk  Jarizleifr  sigur,  en  Patsinakar 
flýðu  víðs  vegar  og  komu  aldrei  framar  til  Rússlands  með 
ófriði,  enda  færðu  þeir  bygð  sína  skömmu  síðar  vestur  og 
suður,  en  önnur  Tyrkjaþjóð,  Polovczar  eða  Kumanar,  kom  í 
þeirra  stað,  og  eru  miklar  frásagnir  um  viðskifti  Rússa  við 
þá,  en  þar  koma    Væringjar    ekki    framar  til  sögunnar^),    og 

1)  Sbr.  Hkr. :  Ól.  s.  h.  96.  k.  um  Arnvið  Llinda:  „Hann  var  sýndr 
svá  lítt,  at  varla  var  hann  herfærr".  Hákon  flýði  og  lét  skikkju  sína. 
2)  Nestor  50—54.  -k.  (109-113,  bls.)  Flestir  synir  Jarizleifs  bera 
slafnesk  nöfn;  þó  kemur  hann  upp  einu  fornu  œttnafni  (Igor  =  Ing- 
varr).  Tveir  sonarsynir  Valdamars  f  Hólmgarði  heita  Rurik  (Hrærekr) 
og  Vladar  (Valdarr?).  Einn  af  sonum  Jarizleifs  er  nefndur  „Holti  hinn 
frœkni"  (Hkr.:  Ól.  h.  95.k),  liklega  Svjatoslav,  sem  sigraði  (1066)20,000 
Tyrkja  með  3003  mönnum.  3)  Svo  er  sagt  um  Víga-Barða  í  niðurlagi 
Heiðarvígasögu  (41.  k.),  að  hann  hafi  gengið  á  mála  i  Garðaríki,  og 
verið  með  Vœrinyjum,  og  fallið  í  bardaga  „er  þeir  vóru  á  galeiðum", 
fyrir  óvioum   Garðakonungs  (ef  til  viil  i  sjóorustu   við  Grikkjaher  1043). 


357 

er  ])eirra  getið    að  eins   enn    einu    sinni,  í  herför  Valdaniars 
Jarizleifssonar  lii  Miklagarðs  1043i). 

Nú  hætta  Garðakonungar  að  senda  „yíir  sæ"  eftir  Vær- 
ingjum^),  og  ef  þeir  afla  sér  málaliðs  eða  fá  sér  fulltingi  í 
útlöndum,  er  það  jafnan  hjá  Tyrkjum,  eða  stöku  sinnum  hjá 
Pólverjum,  enda  hafa  þá  Norðurlandabúar  ærið  að  starfa 
heima,  og  eiga  oft  fuit  í  fangi  með  að  verjast  árásum  vík- 
inga  frá  Vindlandi.  Þó  er  sveit  Væringja  lengi  eftir  þetta  á 
mála  í  Miklagarði  sem  höfuðvörður  Grikkjakeisara,  og  er  get- 
ið  um  hreystilega  framgöngu  þeirra  í  bardaga  við  Patsínaka 
árið  1123,  er  þeir  sóttu  vagnaborg  óvinanna  og  hjuggu  vagn- 
ana  sundur  með  öxum  sínum^).  Eftir  að  Vilhjálmr  bastarðr 
vann  England  (1066),  sóttu  eigi  allfáir  þaðan  til  Miklagarðs, 
bæði  danskir  menn  og  enskir,  og  munu  sumir  þeirra  hafa 
lagt  leiðir  sínar  um  Garðaríki*),  enda  giftist  Gyða,  dóttir  Har- 
alds  Guðinasonar,  Valdamari  (Monomach)  sonarsyni  Jarizleifs, 
og  Nestor  virðist  jafnvel  setja  enska  menn  og  danska  í  sama 
hóp,  er  hann  telur  upp  Norðurlandaþjóðir  („Væringja",  sem 
hann  kallar),  og  segir  að  sumir  kallist  Svíar,  sumir  Norð- 
menn,  sumir  Englismenn  („Anglian"ar)  og  sumir  Gautar  (Got- 

1)  í  grískum  ritum  (Kedrenos)  og  einu  hdr.  Nestors  (N.  327 — 29. 
bls.,  sbr.  358.  bls.  nm.).  2)  Þess  er  siðast  getið  árið  1024,  enda 
segir  Nestor  (18.  k.)  að  Væringjaskattur  sá,  er  Helgi  hafi  lagt  á  Hólm- 
garð,  hafi  haldist  til  dauða  Jarizleifs  (1054-,  en  ekki  lengur).  3)  Sbr. 
Hkr.  :  Hák.  s.  herðibr.  21.  k  ,  Fms.  V.  364—65,  Nestor  n,  84.  (295—6.  bls.). 
Haraldr  harðráði  var  með  Væringjum  1  Miklagarði,  sem  kunnugt  er  af 
sögu  hans,  og  getur  eitt  grískt  rit  (N.  hist.  Tidskr.  2  R ,  IV.  b.  354 — 
86)  bæði  hans  og  Ólafs  (helga)  bróður  hans,  sem  konunga  í  „Varan- 
gia"  (o:  Væringjalöndum,  Norðurlöndum).  4)  Nestor  (IV.  k.  22.  bls.) 
getur  þess,  að  komast  megi  frá  Dnjepr  vatnaveg  til  Eystrasalts,  og  sé 
þar  leið  Væringja  til  Grikklands  (sbr.  Ingvars  s.  viðf.).  Vel  má  vera, 
að  Væringjar  frá  Englandi  hafi  stundum  valið  sér  aðra  leið,  sem  legið 
gat  beinna  við  fyrir  þeim,  I  sögu  Játvarðar  góða  (Flat,  III.  463  —  72. 
bls.,  8 — 9.  k.)  er  sagt  frá  útför  höfðingja  frá  Englandi  nokkru  eftir  fall 
Haralds  Guðinasonar,  og  fara  þeir  með  miklu  skipaliði  um  Njörvasund 
alt  út  til  Miklagarðs,  og  veita  keisara  lið  gegn  óvinum  haos  (sbr.  Free- 
man:  Norman  Conquest  1.512;  II.  43—44,  75;  IV.  627— 33,  026,  bls.). 
Svo  kemur  sú  kynlega  saga  af  þessum  útförum,  að  margir  þeirra  hafi 
numið  land  á  norðausturströndum  Svartahafs,  („hefir  þetta  fólk  ok  þeirra 
synir  þar  bygt  síðan"),  Stafar  þetta  ef  til  vill  frá  óljósri  vitneskju 
um  bygð  Gota  á  þessum  slóðum,  sbr.  h.  a.  fr.  355.  bls.  nm. 


358 

ar).  En  þótt  flutningi  Væringja  til  Garðaríkis  væri  yfirleitt 
lokið  um  miðja  11.  öW),  þá  héldust  leifar  þjóðernis  þeirra 
þar  í  landi  miklu  lengur.  Árbækur  Nestors  eru  ritaðar  í  upp- 
hafl  12.  aldar,  og  þar  eru  þó  Væringjar  taldir  búsettir  á  Russ- 
landi,  og  Novgorod  (Hólmgarðr),  Polotsk,  Bjelozersk,  Rostov 
og  Murom  skoðaðir  sem  Væringjastaðir,  rúmri  hálfri  öld  eft- 
ir  að  Væringjar  hætta  að  flytjast  þangað^).  Má  því  ætla,  að 
Væringjar  hafi  enn  haldið  þar  tungu  sinni  og  verið  mikils 
metnir,  þótt  þeir  væri  í  minni  hluta.  Suður  á  Rússlandi 
hafa  Væringjar  verið  miklu  fámennari,  og  varla  annað  en 
úrvalalið  í  hernum,  enda  gætir  norrænna  áhrifa  miklu  síður 
í  Kænugarði  en  Hólmgarði,  sem  varðveitir  sjálfstæði  sitt  leng- 
ur  en  nokkur  annar  staður  á  Rússlandi.  Það  skiftir  mestu 
um  athafnir  Væringja  í  Garðaríki,  að  þeir  hafa  sameinað 
hina  tvístruðu  og  stjórnlitlu  slafnesku  þjóðflokka  til  sóknar 
og  varnar,  og  kent  þeim  mönnum  herskap  og  nýja  stjórnar- 
háttu,  er  kunnu  áður  h'tt  til  hernaðar,  og  guldu  skatta  hin- 
um  og  þessum  Asíuþjóðum,  sem  óðu  yfir  lönd  þeirra.  Verzl- 
un  hafa  þeir  sjálfsagt  eflt  í  Garðaríki  sem  annarsstaðar,  og 
gengið  á  undan  Slöfum  í  því,  að  taka  við  kristni  og  menn- 
ingu  þeirri,  er  henni  var  samfara.  Hins  vegar  er  það  því 
að  þakka,  að  Rússar  fengu  kristindóm  sinn  frá  Grikkjum, 
sem  voru  mentaðasta  þjóð  í  Evrópu  á  þeirri  tíð,  að  helztu 
viðburðir  í  sögu  þeirra  frá  882  hafa  verið  færðir  í  árbækur, 
og  samningar  þeirra  Helga  og  Ingvars  við  Grikki  varðveitst 
þar.  Nestor  segir  (55.  k.)  að  Jarizleifr  (f  1054)  hafi  látið 
þýða  grísk  rit  á  slafnesku,  og  verið  bókavinur  mikill,  enda 
lesið  oft  bæði  dag  og  nótt.  En  þó  verður  lítið  úr  mentun 
Rússa,  er  fram  líða  stundir,  og  sambandinu  við  Grikki  hnign- 
ar,  er  höfuðstaður  ríkisins  færist  frá  Kænugarði  norður  og 
austur  í  land.  Þó  kastar  fyrst  tólfunum,  er  Mongólar  eða 
Tartarar  brjóta  Rússland  undir  sig  snemma  á  13.  öld,  og 
vesturfylkin  með  Kænugarði  komast  undir  yfirráð  annara 
heiðinna  útlendinga  (Lítava). 

1)     Ad.  Br.  (Schol.    85.)    getur    þess  þó,  að    nálægt    1067—68  hafi 

önundr    nokkur    frá    Garðaríki    (líkl.  konungborinn  maður)    verið  tek- 

inn  til  konungs  í  Svíþjóð.         2)    Sbr.   fíestor  I.,  XV.  k.  20—29.  bls., 
344.  bls.), 


359 

Nú  hefir  ferill  víkinganna  verið  nokkiið  rakinn  víðs  veg- 
ar  um  strendur  Evrópu,  suður  til  Miðjarðarhafs  (og  Afríku), 
norður  til  Gandvikur  (Hvítahafs),  og  alt  austur  tii  Kaspíhafs, 
og  er  auðsætt  að  hér  er  að  ræða  um  merkileg  tímamót  í 
sögu  Norðurlandaþjóða,  sem  hafa  alt  fram  að  þeim  tíma  lát- 
ið  lítið  á  sér  bera  út  á  við,  en  vakna  við  vopnagnýinn  af 
Saxastyrjöld  Karls  mikla  (772—804)  til  nýrra  og  öflugra  fram- 
kvæmda,  sækja  út  á  ókunn  höf  til  að  afla  sér  fjár  ogframa, 
og  vitja  fjarlægra  landa  til  verzlunar  og  hernaðar  í  senn. 
Farmenn  og  vikingar  frá  Norðurlöndum  verða  fyrstir  til  að 
kanna  leiðir  um  úthöfin,  og  hefir  það  verið  tekið  fram,  að 
þeir  hafi  kent  mannkyninu  úthafssiglingar,  og  orðið  með 
þeim  hætti  fyrirrennarar  Columbuss,  sem  er  heimsfrægur  fyr- 
ir  fund  Ameríku  1492,  Þeir  finna  eigi  að  eins  styztu  leiðina 
frá  Noregi  til  Hjaltlands  og  annara  Bretlandseyja,  heldur  leita 
þeir  lengra  og  lengra  út  á  hafið,  norður  og  vestur,  til  Fær- 
eyja  og  íslands,  til  Grænlands,  Hellulands,  Marklands  og  Vín- 
lands  í  Ameríku^).  Suður  á  bóginn  sækja  þeir  alt  til  Spánar 
og  norðurstrandar  Afríku  og  gegnum  Njörvasund  til  ítalíu, 
en  austur  og  norður  á  leið  komast  þeir  til  Bjarmalands  og 
eftir  ám  Garðaríkis  til  Svartahafs  og  Grikklands.  Þeir  eru 
að  eðlisfari  hraustir  og  harðlyndir,  og  láta  sér  fátt  fyrir  brjósti 
brenna,  enda  gjörir  hernaðurinn  þá  enn  ódælli  og  grimmari 
í  skapi,  svo  að  af  þeim  stendur  ógn  mikil,  en  þeim  eykst 
lika  margskonar  reynsla  við  ferðirnar,  og  viðskiftin  við  út- 
lendar  þjóðir  veita  til  þeirra  menningarstraumum,  sem  þeir 
samþýða  þjóðerni  sínu.  Hernaður  þeirra  eflir  á  margan  veg 
samdrátt  og  samheldni  sjálfra  þeirra  og  eigi  síður  hinna,  er 
fyrir  honum  verða,  og  á  verzlun  þeirra  og  siglingar  hafa  vík- 
ingar  mikil  áhrif.  Fjöldi  víkinga  sezt  að  í  löndum  þeim,  er 
þeir  hafa  herjað  á,  og  halda  þeir  þá  fyrst  um  sinn  samgöng- 
um  uppi  við  frændur  sína  í  fornu  heimkynnunum,  en  renna 
siðan  saman  við  landsbúa,  og  auka  þeim  orku  og  framtaks- 
semi.  Aðrir  fara  til  óbygðra  landa  og  nema  þau  til  búsetu, 
og  er  stofnun  hins    íslenzka    fríríkis   merkilegt  dæmi  um  göf- 

1)  Á  siðustu  tímum  hefir  verið  reynt  að  rengja  fund  Vínlands  og 
gjöra  sögurnar  ura  hann  að  skröksögura,  en  þetta  heflr  verið  hrakið 
með  góðum  rökum  (sbr.  F.  J.  i  (Norsk)   hist.    Tidskr.  1911,  116—147). 


360 

ugan  hugsunarhátt,  þrótt  og  víðsýni  andans  og  ágæta  hæíi- 
leika  til  löggjafar^),  og  eftirtektarvert,  hvernig  þessi  litla  þjóð 
fylgir  fyrst  langferðum  trændþjóða  sinna  um  lönd  og  höf,  og 
skarar  síðan  um  eitt  skeið  fram  úr  öllum  Evrópuþjóðum  í 
þjóðlegum  bókmentum,  sem  eiga  rætur  sínar  að  rekja  til  vík- 
inga-aldarinnar^). 

Eitthvert  mikilvægasta  atriðið  í  sögu  víkinganna  er  land- 
nám  þeirra  norðan  á  Frakklandi,  þar  sem  kallað  var  síðan 
Norðmandí.  Þar  tóku  víkingar  snemma  við  kristni  og  sömdu 
sig  brátt  að  tungu  og  siðum  Frakka,  er  bjuggu  meðal  þeirra 
og  umhverfis  þá,  en  sköruðu  fram  úr  Frökkum  að  tapi  og  fram- 
kvæmdum,  og  tóku  upp  í  stað  víkingaferðanna  („pilagríms"-) 
ferðir  til  helgra  staða  og  krossferðir  gegn  ókristnum  þjóðum, 
því  að  þeir  voru  enn  hugrakkir  hreystimenn  og  ótrauðir  til 
langferða  og  æfintýra.  Þess  var  getið  h.  a.  fr.  (329.  n.4)  að 
Norðmenningar  frá  Frakklandi  hafi  barist  með  kristnum  mönn- 
um  á  Spáni  gegn  Serkjum  árið  1018,  en  miklu  affaradrýgri 
varð  sá  atburður,  er  nokkrir  (40)  Jórsalafarar  frá  Norðmandí 
komu  á  heimleið  til  Salernó-borgar  á  Suður-Italíu  árið  1016, 
og  veittu  þá  einum  af  höfðingjum  Langbarða,  er  réð  þar  fyr- 
ir,  fulltingi  til  að  reka  Serki  af  höndum  sér.  Þótti  honum 
svo  mikið  til  þeirra  koma,  að  hann  lagði  alt  kapp  á  að  fá 
sem  flesta  Norðmenninga  í  þjónustu  sína,  og  varð  það  til 
þess,  að  þeir  tóku  að  sækja  suður  þangað.  Meðal  hinna 
fyrstu,  er  fóru  suður,  var  Ásmundr  „Drengot"  (drengr  góðr?), 
kappi  mikill,  og  bræður  hans  þrír:  Hrólfr,  Reginúlfr  (Rain- 
ulf)  og  Arnkell  (Anquetil).  Þeir  félagar  gengu  í  lið  með 
ýmsum  höfðingjum,  og  þótt  þeir  biðu  stundum  mikið  mann- 
tjón,  þá  hafði  sá  oftast  betur,  er  þeir  voru  með.  Loks  kom 
svo  (1029)  að  Reginúlfr  fekk  land  til  umráða  og  reisti  þar 
borg  þá,  er  Aversa  nefnist.  Nú  fjölgaði  Norðmenningum  óð- 
um  þar  í  landi,  er  þeir  áttu  þar  örugt  athvarf,  og  sóttu  nú 
þangað  meðal  annara  þrír  elztu  synir  Thankreds  af  Haute- 
ville  pakkráðs  í  Hábæ),    og  var   Vilhjálmr  „járnarmr"   (stál- 


1)  Sbr.  Sars:  Udsigt'I.  170.bls.  n.,  229.  bls.  2)  Sbr.  Landfrs.  Þ. 
Th.  I.  37  („þegar  landnámsmenn  voru  seztír  að  á  íslandi,  var  ekkert 
eðlilegra,  en  að  þeir  mintust  á  þrekvirki  sín  og  forfeðranna,  og  héldu 
Oiinnin^u  afreksmannanpa  á  lofti  i  krœðum  og  sögum"). 


361 

hönd)  fremstur  ])eírra,  og  vann  mörg  afreksverki),  Þeir  bræð- 
ur  og  margir  samlandar  þeirra  (500  reiðmenn  eða  riddarar) 
gengu  siðan  (um  1038)  á  mála  hjá  Grikkjum,  er  þeir  fóru 
með  her  á  hendur  Serkjum  í  Sikiley  til  að  vinna  eyna  aftur 
undir  Miklagarðskeisara  (Michael  IV.).  Fyrir  Grikkjaher  var 
Georgios  Maniakes  (sem  nefndur  er  „Gyrgir"  í  Haralds  sögu 
harðráða),  og  varð  honum  svo  vel  ágengt  með  ágætri  fram- 
göngu  Norðmenninga  (og  Væringja^),  að  hann  hafði  loks  unn- 
ið  nær  alla  Sikiley  (1040),  en  svo  ilia  fórst  honum  og  eftir- 
manni  hans  við  Norðmenninga,  að  þeir  skildust  við  herinn 
ósáttir,  fóru  til  meginlands  og  hófu  þar  ófrið  gegn  Grikkjum 
með  styrk  Reginúlfs  í  Aversa^).  Þá  er  sagt,  að  þeir  hafi 
haft  samtals  700  riddara  og  500  fótgönguliðs,  er  þeir  höíðu 
aukið  lið  sitt  með  nýjum  hersveitum  að  heiman?),  en  liðið 
skifst  í  12  sveitir,  svo  að  hundrað  (stórt?)  var  í  hverri,  en 
fyrir  þeim  réðu  12  liðsforingjar,  og  voru  meðal  þeirra  Regin- 
úlfr  og  Vilhjálmr  og  bræður  hans  tveir.  Þeim  tókst  fyrst  að 
vinna  borgina  Melfí  (21.  Marz  1041),  og  síðan  hverja  borg 
af  annari  í  Apúlíu  (Púli),  stattlandi  Grikkjakeisara.  Nú  sendi 
keisari  mikið  lið  á  móti  Norðmenningum,  og  voru  þeim  gjörð- 
ir  tveir  kostir,  að  hverfa  burt  eða  berjast.  Þeir  kusu  skjótt 
að  berjast,  og  þótt  Grikkir  væri  tífalt  liðfleiri,  unnu  Norðmenn- 
ingar  sigur  með  því  að  fylkja  hamalt  (skjóta  á  svínfylkingu). 
I  annari  orustu^)  var  sigurinn  tvísýnn,  unz  Vilhjálmr  kom  til 

1)  Hann  er  sagður  „Ijón  í  stríði,  lamb  í  friði'*,  sbr.  einkunn  Sverr- 
is  konungs :  „ferus  ut  leo,  mitis  ut  agnus".  Þeir  voru  12  bræður  og 
tíndust  flestir  suður  smám  saman.  2)  Þeir  frœndur  hafa  þar  barist 
undir  sömu  merkjum,  hvort  sem  þeir  hafa  kannast  við  frændsemina 
eða  ekki  (Hkr. :  Har.  s.  harðr.  5.  k.  segir,  að  „Væringjar  ok  Latinu- 
menn"  (o-  Norðmenningar)  hafi  haldið  saman  gegn  Grikkjum).  3) 
Gibbon  56,  k.  Þess  er  getið,  að  Vilhjálmr  Þakkráðsson  hafi  felt  Serkja- 
höfðingja  í  Sýrakúsu,  og  Norðmenningar  rekið  60,000  S«rkja  á  flótta. 
4)  Til  hennar  er  sagt  að  komið  hafi  Grikkjaher  frá  Sikiley,  og  má 
hugsa  sér,  að  Haraldr  harðráði  hafi  verið  með  því  liði,  en  eigi  getað  aftr- 
að  flótta  Grikkja  eftir  fall  hershöfðingjans  (sbr.  F.  J.  Skd.  I.  B.  340.  bls., 
þar  sem  Þjóðólfr  skáld  segir,  að  Haraldr  hafi  „gengið  (upp?)  á  Lang> 
barða  landi"  o :  riki  Langbarða  á  Suður-ítalíu).  Maniakes  hóf  uppreisl 
gegn  keisara  1042,  en  féll  1043.  Grískar  og  latneskar  frásagnir  grein- 
ast  nokkuð  um  einstök  atriði  þessarar  styrjaldar,  en  1  aðalefninu  koma 
J)ær  saman.    Flestar  nefna  þœr  2  hersböfðingja   Grikkja,  aðra  en  Mí^- 


362 

og  fekk  lagt  að  velli  hershöfðingja  Grikkja,  létu  Grikkir  þá 
undan  síga,  og  stóðst  ekkert  framar  fyrir  Norðmenningum. 
Þeir  höfðingjarnir  skiftu  nú  landinu  (Púli)  í  12  hluti,  en  áttu 
allir  saman  Melfí-borg,  og  skiftu  henni  þó  líka  í  12  hlutii). 
Vilhjálmr  var  talinn  fremstur  höíðingjanna  12,  og  eftir  hann 
bræður  hans,  fyrst  Drogo,  og  þá  Humfred.  Árið  1047  kom 
h'til  sveit  Norðmenninga  til  Melfí  (5  riddarar  og  30  sveinar), 
og  var  í  henni  sá  maður,  seni  frægastur  er  orðinn  allra  Norð- 
menninga  á  Púli,  en  þnð  var  Hróðbjartr  (Robert),  er  fekk 
síðar  viðurnefnið  Guiscard  (Viscart  o:  bragðarefur),  bróðir 
þeirra  Vilhjálms  (elztur  af  sjö  hálfbræðrum  þeirra).  Honum 
er  lýst  sem  mestu  afreksmönnum  í  fornsögum  vorum :  allra 
manna  mestur  og  sterkastur,  manna  fríðaslur  sýnum  og  vopn- 
djarfastur.  Framan  af  átti  hann  oft  í  vök  að  verjast,  og  eru 
ótal  sögur  um  það,  hvernig  honum  tókst  að  komast  úr  krögg- 
um,  er  hann  barðist  til  landa  í  Kalabríu,  en  loks  vann  hann 
það  fylki  af  Grikkjum  og  gjörðist  síðan  aðalforingi  Norðmenn- 
inga  á  ítalíu  eftir  lát  Humfreds  hálfbróður  síns  (1057).  Síð- 
an  kom  þangað  Hróðgeirr  (Roger),  yngsti  bróðir  hans,  og 
lifði  fyrst  nokkurs  konar  stigamannaHfi,  eins  og  Hróðbjartr 
hafði  gjört,  enda  voru  þeir  bræður  hkir  í  mörgu  og  ýmist 
beztu  vinir  eða  óvinir,  en  árið  1060  sættust  þeir  og  tóku 
saman  borgina  Reggio  við  Messínasund,  fóru  síðan  herferðír 
til  Sikileyjar  (1061)  og  unnu  þar  sigur  á  Serkjum,  og  lögðu 
ýmsar  borgir  undir  sig.  Hróðbjartr  hélt  síðan  áfram  að  taka 
borgir  á  meginlandinu  af  Grikkjum  og  Langbörðum  (tók  Bari 
1071),  en  síðan  (1081)  fór  hann  austur  yfir  sæ  með  her  á 
hendur  Grikkjum  og  vann  þar  sigur  á  þeim,  og  fekk  keisar- 
inn  (Alexios  Komnenos)  nauðulega  haldið  ríki  sínu  fyrir 
honum^).     Seinni    kona    Hróðbjarts    var    af   göfugum    ættum 


niakes,  ogSorustur  við  Norðmenninga  (Sbr.:  Munch:  N  F.  H.  (11.78 — 
80).  1)  Sumir  segja,  að  Norðmenningar  hafi  valið  þessa  12  höfð- 
ingja  eftir  að  þeir  höfðu  unnið  Púl  (1043),  og  hafi  þeir  verið  stjórnar' 
ráð  þeirra  (Gibbon  56.  k.,  Stp. :  Norm.  1. 006—10).  2)  Þá  börðust  Vœringj- 
ar  i  Grikkjaher  við  Norðmenninga,  og  voru  þar  meðal  Væringja  bœði 
danskir  menn  og  enskir,  er  flúið  höfðu  frá  Englandi  eftir  að  Vilhjálmr 
bastarðr  vann  landið,  sem  fyr  var  sagt  (Gibbon,  Ch.  LVI.  eftir  Vil- 
hjálmi  frá  Malmesbury  o^  Orderi(xVitalis), 


363 

Langbarða  og  barðist  bún  með  bonum  og  særðist  í  orustu. 
Hins  vegar  reyndi  Hróðgeirr  að  vinna  undir  sig  lönd  í  Sikil- 
ey  og  komst  þá  oft  í  hinar  mestu  bættur  og  mannraunir  ásamt 
konu  sinni,  er  komið  bafði  til  bans  frá  Norðmandí  og 
fylgdi  bonum  trúlega  í  öllum  glæfraferðum  bans.  Frásagn- 
irnar  um  afreksverk  Norðmenninga  í  Sikiley  eru  likastar  æfin- 
týrum  og  skröksögum^)  en  víst  er  að  þeir  unnu  alla  eyna  á 
29  árum  (1061—90),  og  stýrði  Hróðgeirr  síðan  því  ríki  með 
miklum  stjórnbyggindum  og  skörungsskap,  með  því  að  bann 
lét  eyjarskeggja  og  Norðmenninga,  kristna  menn  og  Serki 
njóta  sömu  lagaverndar  og  jafnréttis  i  flestum  greinum.  Réðu 
ættmenn  bans  lengi  síðan  Sikiley  og  Suður-ítalíu,  og  stóðu 
þau  lönd  einkum  með  blóma  á  dögum  Friðriks  keisara  ann- 
ars  (t  1250),  er  var  þriðji  maður  frá  Hróðgeiri. 

Um  sömu  mundir  og  þeir  bræður  Hróðbjartr  og  Hróð- 
geirr  komu  fótum  undir  ríki  Norðmenninga  á  Suður-Italíu  og 
Sikiley,  gjörðust  þau  stórtíðindi  beima  í  átthögum  þeirra,  að 
Vilbjálmr  Rúðujarl  Hróðbjartsson*)  (5.  maður  frá  „Göngu- 
Hrólfi")  brauzt  til  ríkis  á  Englandi  (1066),  og  kom  þar  á 
nýrri    þjóðfélagsskipun    (lénstilhögun    með    öðrum  hætti  en  á 


1)  Einu  sinni  átti  Hróðgeirr  að  verjast  öllum  herafla  Serkja  í 
Sikiley,  er  sat  um  borg  þá  (Trani),  er  hann  varði  með  300  Norðmenn- 
ingum,  og  i  annað  skifti  hafði  hann  að  eins  136  Norðmenninga  móti 
50,000  (sumir  segja  30,000)  Serkja,  og  vann  þó  sigur,  enda  þóttust 
þeir  sjá  Georg  riddara  hinn  helga  í  broddi  fylkingar.  (Gibbon :  Ch. 
LVI.,  sbr.  0verland :  Vikingetog  og  Vinlandsfœrder.  Christiania  1894). 
2)  Hróðbjartr  Rúðujarl  (1028—35)  var  hermaður  mikill,  og  kipti  hon- 
um  i  kyn  til  vikinganna  fornu,  enda  var  hann  kallaður  „le  diable" 
(diöfullinn).  Hann  ætlaði  að  vinna  England  undan  Knúti  hinum  ríka 
(handa  Aðalráðssonum,  frœndum  sinum),  en  stormur  ónýtti  þá  fyrir- 
œthin  (1034,  Norm.  m.  398—99).  Loks  fór  hann  pilagrímsför  til  Jór- 
sala  og  lézt  á  heimleiðinni.  Sagnir  um  Jórsalaferð  hans  hafa  síðar 
verið  heimfærðar  til  Sigurðar  Jórsalafara  (Krit.  Bidr.  I.  168)  Adam 
frá  Brimum  (II.  52)  fer  þar  feðgavilt,  er  hann  segir,  að  Ríkarðr  (II., 
996 — 1026)  hafi  dáið  í  Jórsalaferð,  enda  heldur  hann  að  þeir  40  píla- 
grimar,  er  börðust  fyrst  á  Suður-ítaliu  (1016)  hafi  verið  förunautar 
hans.  (Schol.  41).  Annars  tekur  hann  það  íram  (Schol.  139.)  að  Norð- 
menningar  á  Frakklandi  og  á  Púli  („Appulia")  sé  koranir  frá  Norð- 
mönnum  i  Noregi. 


364 

meginlandinu),   sem  orðið  hefir  undirstaða  að  þingræði  ensku 
þjóðarinnar  og  þar  með  þegnfrelsi  hennar  og  mannhelgi. 

Þessara  viðburða  er  hér  getið  í  stuttu  máli,  þótt  þeir 
gjörist  eftir  lok  víkingaaldarinnar,  af  því  að  þeir  eru  í  nánu 
sambandi  við  hana  og  af  hennar  toga  spunnir.  Er  nú  lokið 
riti  þessu,  og  virði  hv-er,  sem  vert  þykir. 


NAFNATAL') 


Abderrhaman  (II.)  Serkjahötðiogi 

i  Kordóvu  61. 
Accolb  (Askólfr?,  Höskaldr?)  vik- 

ingar  á  Irlandi  173. 
„  Aðalbrikt"  konungur  áEnglandi? 

205. 
Aðalfljóð    (Æðelfled)   drotning  í 

Merkju  191. 
„Aðalmundr    Játgeirsson"    kon- 

ungur  á  Engiandi  205. 
Aðalráðr  undirkonungur  i  Merkju 

191. 
Aðalráðr  (I.)  Englakonungur  103 

-4. 
Aðalráðr  (11.)  Englakonungr  210, 

253,    272,    283-5,    287  -90, 

295,    299—300,  303—11,  315 

-17,  331,  363. 
Aðalsteinn    á    Austur-Öngli    (= 

Gormr  enski)  105,  107. 
Aðalsteinn    sigursæli   Englakon- 

ungur    72,    173,    193-5,  197 

—9,  209,  253,  289,  (301). 
Aðalsteinn  „hálíkonungur"   196, 

205,  291. 
Aðalsteinn  tengdasonur  Aðalráðs 

(II.)  296. 


Aðalst^inn  Aðalráðsson  298,  314 

(=  Æðelstau  316). 
Aðalúlfr    (Æðelvulf)    Englakon- 

ungur  Eggbjartsson  103. 
Aðalvaldr    Aðalráðsson   (I.)  108 

-9. 
Aðils     Sviakonungur    Ottarsson 

21,  25—7,  34,  36. 
Aðils    (Eadgils)    mágur  Álfvina 

28. 
Aðiis  jarJ    (frá  Bretlandi?)  194 

—5. 
Aedh     Oirdnidhe,    írakonungur 

172,  265. 
Aedh  Einnliath  írakonungur  79, 

172. 
Aedh  konungur  á  Skotlandi  93. 
Aedh  Kennethsson  Skotakonung- 

ur  94-5. 
Aedh  (Ead)  Piktakonungur  .  .  . 

95,  216,  221. 
Aedh  Ulsterskonungur  263. 
Agmond     (Ógmundr)     höldr     á 

Englandi  162. 
Agnarr    Ragnarsson    (Alfsbana) 

66. 
Agnarr  Ragnarsson  (rykkils)  66. 


1)  Nöfn  eru  hér  yfirleitt  stafselt  eftir  fornura  rithæfti,  en  nokk- 
uð  mun  skorta  á  samræmi.  Slept  er  nöfnum  íiestra  rithöfunda,  sem 
til  er  vifnað,  nema  fornskáldu  vorra  (og  Norðmanna).  Landa-  þjóða- 
og  staðaheiti  gátu  ekki  komist  að,  nema  ísland  og  Islendingar. 


S66 


Ágústu8  Rómverjakeisari  6 — 7. 
AiliU  Olom  (=  Oilioll-Olum)  181. 
Ainbcellach  Skotakonungur  323. 
Áki,  danskur  maður  í  Austurvegi 

236. 
Áki  Tókason  á  Englandi  256. 
Alan  mikli  Bretónahöíðingi  134 

—5. 
Alband    (Hálídan)    89    =    mac 

Raghnall? 
Alboin    (Alívini)  Langbarðakon- 

ungr  29. 
Aldiiha  (Ealdgyth)  200. 
Aldulí  (Ealdulí)  194. 
Alexios  (I.)  Komnenos  Grrikkja- 

keisari  362. 
Alfífa    (Ælfgifu)    móðir    Sveins 

319. 
Álfráðr  (Ælíred)  ríki  Englakon- 

ungur    36,    86,    103—8,    119, 

122,  137,  191,  253. 
Álfráðr  Aðalráðsson  306  (=  Ælí- 

red  316). 
Álírekr  sjá  Æjlfric. 
Alfwina  (Ælfwine)  191,  205. 
Algautr  Gautakonungur  36. 
Áli  („upplenzki")  Svíakonungur 

21,  25,  27,  34. 
Alkvin  36,  46,  48,  56. 
„Allogia"     drotning    í    Görðum 

(=  Olga)  334. 
Alrekr  Sviakonungur  42. 
Alrekr  Vestgotakonungur  23. 
Araond  Dubhcenns  (Duibhghius-) 

son    frá    Veðraíirði   185.  270, 

=:;  Ámundi  hvíti?  270. 
Angandeo      (Angantýr)      bróÖir 

Hemings  37. 
Angantýr  Heiðrekason  36. 
Angantýr?   (=  Ongendus,  Ung- 

endus  Danakonungur)  36. 


Angantýr  (Ongenþeov)  Svíakon- 

ungur  37. 
Angus  Piktakonungur  323. 
Anna  Garðadrotning  847—8. 
„Anrath"    (Andríðr?     Önundr?) 

270,  (274). 
Anscheric  biskup  131 — 34. 
Ansgar  kristniboði  42,  64,  118, 

152,  158,  227,  335. 
Antenor  frá  Tróju  4. 
Arbogastes  herforingi  16. 
Arinbjörn  hersir  Þórisson  230. 
Ariovistus  6,  13. 
Arminius  6 — 7. 
„Arnaill  Scot"  271,  276. 
Arníinnr  Orkneyjajarl  219. 
Arnheiðr    Asbjarnardóttir   jarls 

98. 
Arnkell  Torf-Einarsson  219. 
Arnkell     (Anquetil)    Norðmenn- 

ingur  360. 
Arnljótr  i  Straumey  (=  Arnaill 

Scot?)  271,  276. 
Arnórr  jarlaskáld  322,  326. 
Arnúlfr    keisari     133,     135—6, 

139. 
Arnúlfr  greifi  i  Flandri  168. 
Arnviðr  blindi  i  Sviþjóð  356. 
Artus  Bretakonungur  44. 
Asa  illráða   (=  Ása  Danadrotn- 

ing)  39. 
Ásbjörn  konungur  kjötvi  85. 
Asbjörn  jarl  skerjablesi   90,  98. 
Ascadal  (Asgal)  =  Áskell?  Hösk- 

uldr?  270,  272. 
Asgeirr  víkingahöfðingi  58,  60 — 

61,  110. 
Áshildr  Hringsdóttir  228. 
Ásketill    (Áskell,    Oskytel)    her- 

konungur  103,  105,  (141). 
Ásketill  (Oakytel)  höldr  109. 


367 


Ásraundr    i    Görðum    (konungs- 

íósíri)  244. 
Ásmundr  eskisíða  333. 
Ásmundr  „Drengot"  Norðraenn- 

iugur  336. 
Ásröðr  (Osferth)  höldr  162. 
Ástríðr  Sviadrotning  340. 
Astríðr  öveinsdóttir  tjúguskeggs 

318. 
Ástriðr       drotning      Ólaísdóttir 

342. 
Asúlfr    krákubein    (Osulí)    163. 
Atli    jarl    hinn    mjóvi    115 — 16, 

140. 
Atli      Arnviðarson      236,     238, 

333. 
Auðgisl    („Auisle")   konungur   í 

Dyflinni  78-79,  84. 
Auðgisl    (Eygisl?    Eowils)    her- 

konungur  109,  162. 
Auðgisl     (Osli)     Dubhcennsson) 

frá  Hlymrek  186,  267. 
Auðgisl      (Oisle)      Sigtryggsson 

frækna  198. 
Auðgisl         (OisiU)         ívarsson 

270. 
Auðr    djúpúðga  Ivarsdóttir  við- 

faðma  39. 
Auðr  djúpúðga  Ketilsdóttir  flat- 

nefs  67,  78,  85  (=  Ud,  Aud, 

Ota?  67—68,  78). 
Auðr    Hákonardóttir    jarls   270, 

337. 
Auðrikr    (Eadric)    strjóna    290, 

294-7,  299,  302,  307,  309— 

15,  317. 
Auðúlfr  (Othulí)  höldr  162. 
Auðun  (Eodond)  frækni  182. 
Auðun    bakskiki,    vikingur  103, 

331. 
Auíer  (Álfr?  Ölver?)  173. 


Aurelianus    Rómverjakeisari    14 

—15. 
Aurelius  (Marcus)  Rómverjakeis- 

ari  14. 

„Bac3ecg"    (bakskiki?)    herkon- 

ungur  á  Englandi  103. 
Baldvin  (I.)  greifi  iFlandrill8. 
Baldvin     (II.)    greifi    í    Flandri 

137. 
Bálki  Blængssou  laadnámsmað- 

ur  83. 
Barði      (Viga-)     Guðmundarson 

356. 
Bárðr  (Baraidh,  Baretus)  i  Dyfl- 

inni  79,  84,  89,  114, 165,  (174). 
BasiU    (Basileios)    11.    G-rikkja- 

keisari  250. 
Bathildis  Frakkadrotning  45. 
„Benesing"  höldr  162. 
Beollan  lítill  184. 
Beovulf  (Bjólír)  27,  (33). 
(Berkan  93). 
Berna    (Björn?    Bjarni?)    á    ír- 

landi  184. 
Bethoch  (Bjaðök)  Malcolmsdóttir 

323. 
BiUingr  24. 

Birnd  (Björn)  á  írlandi  182. 
„Bjólan  konungr"  218. 
Björn  (Berno,  Bier)  vikingahöfð- 

ingi    (=  Björn   járnsíða  Loð- 

brókarson)    101—2,    112—13, 

148-9. 
Björn  I.  (járnsiða?)  Sviakonung- 

ur  42. 
Björn    (II.)     „at    Haugi"    Svía- 

konungur  42,  227. 
Björn      (III.)     gamli     Eiriksson 

Sviakonungur     158,     227—8, 

243. 


36S 


Björn  Ólafsson  Sviak^nungs  232 

(sjá:  Styrbjörn  sterki). 
Björn    austræni   Ketilsson  land- 

námsmaður  83. 
Björn  sterki  (austræni)  Kjallaks- 

son  landnámsmaður  83. 
Björn  (Ékjalda-)  Heríinnsson  land- 

námsmaður  333. 
Björn  (Sleitu-)  Hróarsson,  land- 

námsmaður  333. 
„Björn  hinn  brezki"  286. 
Björn    Hítdælakappi    309,    331, 

348-9. 
Blakkr    (Blacair)  Goðröðarson  i 

Dyflinni  177—79. 
Blud  herforingi  í  Görðum  250. 
Boede    Kennethsson    259,    325 

—6. 
Boleslav  I.  (Búrizleifr)  Pólverja- 

konuugur   235,  339,  349,  351 

—2,  353-4,  356. 
Bolli  Þorleiksson  70. 
Boris     (helgi)     Valdamarsson    í 

Görðum  346,  350,  353-4. 
Boso  konungur  í  Syðri-Borgund 

120. 
Brandr  Guunsteinsson  íslending- 

ur  282. 
Brithnoth  jar)  i  Essex  282. 
Brithric    liðsforingi    á  Englandi 

294. 
Brjaczislav    konungur  i  Polotsk 

(=  Vartilafr)  354—5. 
Brjánn     (Brian    Borumha)    íra- 

konungur    180-82,    185-86, 

190,  260,  272-9,  293. 
Bróðir  vikingahöfðingi  153,  269 

—72,  275,  279—80. 
Bruno  Saxahertogi  120. 
Brúsi    Orkneyjajarl  Sigurðarson 

321-22. 


„Brutus"  ættfaðir  Breta  4. 
Búi  digri  Jómsvikingur  253,  330. 
Böðvarr  (Bathbarr)  á  írlandi  187. 
Cadell  221  =?  Catel  216,  221. 
Cadroe  (St.)  199,  201. 
Caittil  Finn    (Ketill  hvíti?  nor- 

ræni?)  78,  91. 
Callachan  (Callaghan,  Cellachan) 

konungur    i    Cashel    173  -6, 

178,  181,  271. 
„Cammanus"  Olafsson  Goðröðar- 

sonar  (=?  Sitric  Cam)  187. 
Caracalla  Rómverjakeisari  14. 
Carausius  á  Bretlandi  16. 
Carlus  (Karl)  79  (sbr.  187). 
Cathal,    konungur    í   Connaught 

263. 
Cathal  í  Cork  267. 
CatiIIus  á  Erakklandi  141. 
Ceallach  í  Moray  198. 
Cearbhall    konungur    í    O.ssory, 

(sjá  Kjarvalr). 
Cearbhall    konungur    í  Leinster 

(Kjarvalr)  80,  171. 
Cennedigh    (faðir    Brjáns)    172, 

181. 
Cerdic  konungur  í  Wessex  18. 
„Chacanus"  (Hákon?)  153. 
Chlothar    (11.)    Frakkakonungur 

34. 
Chochilaicus  sjá  Hugleikr  (21). 
Cian  (Kjánn)  frá  Desmond  277. 
Ciricius  (=  Grig)  94. 
Claudius  II.  Rómverjakeisari  14. 
„Cnut  rex"    (=   Hörða-Knútr  ?) 

103. 
CoIIa  sjá  Kollr. 
Coluraba  hiun  helgi  254. 
Columbanus  kristniboði  46. 
Columbus  359. 
Conaing  fræudi  Brjáns  275. 


m 


Conchobar  írakonungur  172. 
Conghalach    Irakonungur     172, 

178—9,  187. 
Conghalach  ríkiserfingi  188. 
Conraael  Gilla-son  á  írlandi  189. 
Conmael  hálíbróðir  Bróður  272. 
Conn      Dungaðsson     á     írlandi 

187. 
Constantin   (11.)   Skotakonungur 

93-5,  97. 
Constantín  (III.)  Skotakonungur 

95,  163, 190,  (sjá  Konstantín). 
Constantíus  (I).  Rómverjakeisari 

16. 
Cormac  Cas  181. 
Cormacan  skáld  177. 
Cossa  Nara  vikingur  172. 
Crinan     faðir    Duncans    Skota- 

konungs  323. 
Crocus?  e.  Erocus  16. 
Cuilen  (Hundi  e.  Hvelpr)  Skota- 

konungur  206,  219,  223,  259, 

(325),  326. 
Cuthbert  (St.)  108,  159. 
Cuthheard  biskup  159. 
Cynric  konungur  í  Wessex  13. 
Cæsar  (Jul.)  6,  9,  12. 

Dagobert  I.  Frakkakonungur  34. 
Decius  Rómverjakeisari  14. 
Dicuil  munkur  47,  87. 
Diocletianus  Rómverjakeisari  16. 
Dobrynja  í  Görðum  248, 250,  346. 
Dólgfinnr  (Þorfinnsson  Orkneyja- 

jarls)  325. 
Dómaldr  Svíakonungur  26. 
Domhnall  írlandskonungur  172, 

188. 
Domhnall  í  Decies  186. 
Domhnall  Claen  189,  260. 
Domhnall  mac  Eimhin  273. 


Domhnall  í  Munster  278. 
Donald  (VI.)  Skotakonungur  95, 

216—17. 
Donald    Kumbrakonungur    201, 

212. 
Donald    (Dufnall)    i  Strathclyde 

211-12. 
Donchadh  (Dungaðr)  írlandskon- 

ungur  172,  176—8,  (187?) 
Donchadh  mac  Morgaind  (Dung- 

aðr,  Duncan)  jarl  á  Skotlandi 

218. 
Donovan  höfðingi  á  írlandi  185 

—6. 
Doon  de  Mayence  43. 
Dragmel  á  Englandi  205. 
Drogo  Norðmenningur  362. 
Dubh     (Svartr)    Skotakonungur 

206,  219,  259,  325. 
Dubhcenn  (Svarthöíuð)  ívarsson 

í  Hlymrek   175,  185  -6,  (267 

=  Duibhghin  270?) 
Dubhgall     Ólafsson     (kvárans?) 

267,  270,  273. 
Duncan    (I.)    Crinansson  Skota- 

konungur  323 — 6. 
Dungaðr    (Duncan,    Donchadh) 

jari  á  Katanesi  216,  218. 
Dungaðr  (Donchadh)  Brjánsson 

262,  268-9,  272,  296—7. 
Dungaðr  (Donchadh)  Herjúlfsson 

270,  273. 
Dungaðr    (Donchadh)    í   Ossory 

278. 
Dungal  íaðir  Grigs  94. 
Dungall(Dubhgall?)  Goðröðarson 

frá  Mön  257,  267. 
Dunstan  erkibiskup  210. 
Durum  á  Englandi  196. 
Dýri  (Dir)  Væringjahöíðingi  67, 

99,  154—6. 


37Ö 


Eachmargach   (Margaðr  írakon- 

ungrj  261,  331. 
Eadgar     (Játgeirr)    Aðalráðsson 

216. 
Eadgifa     konungsdóttir     (ensk) 

199. 
Eadgils  (Aðils)  28—9. 
Eadgyth  konungsdóttir  193,  193. 
Eadgyth  (Auðgyða  Aðalráðsdótt- 

ir)  296. 
Eadhild  konungsdóttir  199. 
Eadmund  (dux)  205,  212. 
Eadred  (Aðalráðsson)  316. 
Eadulf  I.  jarl  í  Bamborough  194. 
Eadulf  II.  jarl  i  Bamb.  206. 
Eadwald  282. 
Eadward     (eldri,     Aðalráðsson) 

316. 
Eadwig  (Aðalráðsson)  316-17. 
Eadwine  (Edwin)  34. 
Eadwulí  jarl  (III.)  í  Bamborough 

323. 
Ealdgifu  konungsdóttir  199. 
Ealdgyth  konungsdóttir  193. 
Ealdgyth     Engladrotning     308, 

315. 
Ealdred    (Eadulfsson)     í    Bam- 

borough  194—5,  206. 
Ealdulf  sjá  Aldulf  (194). 
Ealhelra  jarl  282. 
Ebalus  greifi  í  Poitou  143. 
Eberhard  erkibiskup  132. 
Ebolus  ábóti  i  Paris  125, 128- 

9,  131—3,  137,  143. 
Ecgbriht  (Eggbi'artr)  Englakon- 

ungur  58. 
Ecgbriht  (Aðalráðsson)  316. 
Eðla    friUa    Ólafs    Sviakonungs 

340. 
Eðna  Kjarvalsdóttir  220. 
EgiU  Siðu-Hallsson  344. 


EgiU    Skalla-Grimsson    72,    194 

—5,  215,  220—230,  236—7. 
Eilífr     Þorgilsson     sprakaleggs 

294,  299,  328. 
Eilífr    Rögnvaldsson    jarls    342, 

355-6. 
Eirahin  faðir  Domhnalls  278. 
Einarr   (Torf-)  Orkneyjajarl    88, 

92,  218—19,  257. 
Einarr  (harðkjöptr)  i  Orkneyjum 

219. 
Einarr    (kliningr)    i    Orkneyjura 

219. 
Einarr  (rangmunnr)  Orkneyjajarl 

321. 
Einarr     Helgason     skálaglamm 

218. 
Eirikr    blóðöx    Noregskonungur 

164,    169,    186—7,    191,  196, 

198,  200,  202-4,  212,  217— 

19,    221-4,    226,    230,   232, 

236,  254,  270. 
Eirikr  jarl  Hákonarson  253,  270, 

304-  5,    308,    310,    317,  323, 

329—31,  339-40. 
Eirikr  eigóði  Danakonungur  238. 
Eirikr  Ragnarsson  66. 
Eirikr  Yngvason  42. 
Eirikr    I.    Sviakonungur    (mál- 

spaki?)  42. 
Eirikr    II.    Bjarnarson  Sviakon- 

ungur  42. 
Eiríkur   III.   Refilsson  Svíakon- 

ungur  42. 
Eirikr  IV.  Eymundarson  Sviakon- 

ungur  152,  158,  227-8,  238, 

247. 
Eirikr     V.    Bjarnarson    sigrsæli 

Sviakonungur  42,  227-8,  231 

--3,   239,  246,  251,  270,  286 

—7,  335-9,  344—5. 


371 


Eirikr  VI.  Sviakonungur  íf  1067), 

42. 
Eiríkr    VII.    Svíakonungur     (f 

1067),  42. 
Eirikr    (VIII.)    ársæli    Svíakon- 

ungur  52,  341. 
Eirikr  IX.  (helgi)  Svíakonungur 

42. 
Eiríkr  (Eohric)  konungur  á  Aust- 

ur-Öngli  107,  109,  139,  158. 
?  =  Eiríkr  (Hericus)  vikingahöíð- 

ingi  139. 
Eiríkr  ?      (Eiriksson  ?      Alrekr  ? 

Önundr?)  270,  274,  281. 
Eiríkr    Hringsson    Sviakonungs 

227—8,  232. 
Elgim  (Helgi)  á  írlandi  182. 
Elius  (Eilífr)  á  írlandi  182. 
EUa    konungur    á   Englandi  76, 

103. 
Emma   (Ælfgiíu)    Engladrotning 

290—91,    298,    303,    305-6, 

815,  317,  324. 
Emroo  biskup  113. 
Eneas  frá  Tróju  (Aineias)  3—4. 
Eocha(dh)    Skotakonungur  94— 

95. 
Eochad   konungur  í  Uister  263 

—4. 
Eodond  sjá  Auðun  (182). 
Eogan  (Owen)  konungur  í  Strath- 

clyde?  323. 
Eoganan  Piktakonungur  93. 
Eoghan  Mor  181. 
Eohric  sjá  Eirikr. 
„Eon    Barun"    írá    Norðmandi? 

271. 
Eowils  sjá  Auðgisl. 
Erchenger  128. 
Erispoe      Bretónahöfðingi     111, 

114. 


Erlendr    Þorfinnsson    Orkneyja- 

jarls  219. 
Erlingr  af  Straumey  271  (=z  Her- 

ling  281  ?) 
Erlingr  Skjálgsson  af  Sóla  331. 
Erlingr  yngri  (Skjálgsson  ?)  331 

(„Hirling"). 
Erocus  sjá  Crocus  16. 
Etlla  (Atli?)  184. 
Eymundr    I.   Svíakonungur  (Ei- 

riksson?)  152,  158,  227. 
Eymundr    Hringsson     Svíakon- 

ungs  227—8. 
Eymundr    (Emundr)    II.  Eiríks- 

son  232-3,  336,  340. 
Eymundr    III.    (gamli)  Olafsson 

238,  242  -3. 
Eymuudr  íaðir  Ingvars  345. 
Eymundr  (Hringsson)  Væringja- 

höfðingi  352,  354-5. 
Eysteinn  Danakonungur  40. 
(?=  Eysteinn    Upplendingakon- 

ungur  40). 
Eysteinn  (Aðilsson)  Svíakonung- 

ur  26,  34,  36. 
Eysteinn  beli  Svíakonungur  40. 
Eysteinn  ríki  (illi)  Upplendinga- 

konungur  39 — 40. 
Eysteinn     konungur    í    Vestíold 

40. 
Eysteinn  glumra  ívarsson  89. 
Eysteinn        (Oistin)        Ólafsson 

(hvíta?)  79,  84,  91,  94. 
Eyvindr  austmaðr  171,  333. 
Eyvindr  skáldaspiliir  229. 
Eyvindr   Bjarnason  Miklagarðs- 

fari  238. 
Eyvindr  úrarhorn  330. 

Faelan  konungur  i  Decies  183. 
Eeargus  90. 


m 


Ferchar      fada     Skotakonungur 

323. 
Finnleikr    (Finnlaich,    Findlaec) 

jarl  í  Moray  216,  220,  257— 

9,  280,  292,  321. 
Finnr  jarl  Arnason  331. 
Mann,  írskur  höfðingi  79. 
Flann    Sionna    Irlandskonungur 

172. 
Fióki  (Hrafna-)  Vilgerðarson  98. 
Fiosi    (Brennu-)    Þórðarson  271 

—72. 
Fólkviðr  (Svipdagsson)  36. 
Freyvör  Hróarsdóttir  25. 
Friðegist  284. 
rriðleiír    geuzki   landnámsmaðr 

333. 
Friðrekr     biskup     (kristniboði) 

255. 
Friðrik  II.  keisari  363. 
Fróði  Haðbarðakonungur  22,  25. 
Fróði  Eysteinsson  39. 
Fróði  i  Dyflinni  67. 
Fróði  (hinn  fríski)  Danakonung- 

ur  119,  226. 
Fræne  (Frene=  Grani?  Hrani?) 

víkingahöfðingi     á     Englandi 

103. 
Fræne  k  Englandi  284. 
Fulko  erkibiskup  126,  137—8. 

Gallienus  Rómverjakeisari  14 — 

15. 
Gallus  Rómverjakeisari  14. 
Gauthildr  36. ' 
„Gauti  Tófason"  343. 
Gauzlin   biskup  i  París  124—5, 

127—9,  131. 
Gautviðr  36. 
Geifraundrheljarskinn  landnáms- 

maður  84. 


Geleachan    Eyjakonungur    198, 

221. 
Genovefa  (helga)  131. 
Geolcil  (Jólkell)  vikingahöfðingi 

160. 
Georg  riddari  helgi  363. 
Georgios  Maniakes  (Gyrgir)  361. 
Germanus  (St.)  62,  129,  131—2. 
Gillaciarain     (Sigtryggr?)     190, 

270,  273. 
GiIIapatraigh  ívarsson  260. 
Gilli  hinn  gerzki  344. 
GiIIi    jarl    í  Suðreyjum  256—8, 

280,  327. 
(?=  GiIIi  íaðir  Conmaels  189). 
Gilli  þræll  á  íslandi  171. 
Girig   (Ciricius,  Grig  I.)  Skota- 

konungur  94 — 5. 
Gisla  konungsdóttir  123,  142. 
Gljeb    (helgi,    Valdamarsson)    í 

Görðura  346,  351,  354. 
Glúmr  Geirason  skáld  186,  218. 
Gluniarainn  í  Dyflinni  85,  165. 
Gluniarainn  (Gluniarn)  Olafsson 

i  Dyflinni  199,  260-61,  270. 
Gluntradhna  í  Dyflinni  85. 
Goðormr  (Goðþorrar?  „Godurm") 

herkonungur  64. 
Godric  á  Englandi  282. 
Godrine  á  Englandi  282. 
Goðröðr  Danakonungur  Haralds- 

son  gamla  39  (=  Guthroidus? 

37). 
Goðröðr  göfugláti  Hálfdanarson 

railda  40,  59. 
?=  Goðröðr  (11.)  Danakonungur 

(„Godefridus")  41—2,  50,  55, 

58,  67—8,  155—8. 
Goðröðr  sjá  Gofraid. 
Goðröðr    (III.)   Haraldsson  her- 

konungr  110,  112,  117—18. 


373 


Goðröðr  Rögnvaldsson  (faðir  Ó- 

lafa  i  Dyflinni  og  ívars)  77. 
Goðröðr  konungur  i  Dyflinni  72, 

163,     171-3,    176—78,    187, 

193,  195. 
?=  Goðröðr  i  Waterford  173. 
Goðröðr   (IV.)  (Dana  og)  frisa- 

konungur    120—23,    130,  142 

-3,  145,  149,  151. 
Goðröðr  (V.  f  891)  136. 
Goðröðr     Hörða-Knútsson     sjá 

Guðröðr  (108). 
Goðröðr  Eiriksson  blóðöxar220, 

254. 
Goðröðr  Sigtryggsson  íDyflinni 

179. 
Goðröðr  Ólafsson  (kvárans  ?)  187, 

190. 
Goðröðr   Haraldsson  Manarkon- 

ungur  210,  222,  254—7. 
„Goðröðr  konungur  af  Snælandi" 

271. 
Godskalk  Vindahöfðingi  318. 
Godwig  á  Englandi  182. 
Godwine  á  Englandi  184. 
Goðþormr    Orkneyjajarl  89,  92, 

97,  143. 
Goðþorrar  Rögnvaldsson  i  Suðr- 

eyjum  90. 
Goðþormr  herkonungur  204. 
Goðþormr  (Guttormr)  Ketilsson 

af  Hringunesi  331. 
Gofraid  (Goðröðr)  mac  Feargusa 

90. 
Goistilin  Gall  270. 
Gonzalo  greifi  á  Spáni  225. 
Gorislava  (=  Ragnheiðr)  i  Görð- 

um  346. 
Gormlaith  sjá  Kormlöð. 
Gormr     (enski,     Guðrum,    Gur- 

mundus,  Gormont)  herkonung- 


ur    (sbr.  Aðalsteinn)   64,  103, 

105-7,    109„    119,    143,  148, 

159,  161,  166,  226. 
Gorrar    Danakonungur   (heiraski 

eða   riki)  109,  159,  169,  196, 

226,  228-9,  231,  234. 
Górr  66. 

Grelöð  af  Katanesi  218. 
Grig  I.  Skotakonungur  sjá  Girig. 
Grig    II.    Skotakonungur    (Gre- 

gor)  259,  325-6. 
Grimr  i  Grimsnesi  90. 
Grirar  (Skalla-)  Kveldúlfsson  98. 
Grirar  kamban  98. 
Griss  Sæmingsson  238. 
Grjótgarðr    frá  Skotlandi  (Grig, 

Gregor?)  325. 
Gróa  Þorsteinadóttir  rauðs  218, 

259. 
Gruoch   (Gruach)  Skotadrotning 

259,  325. 
Guðini    (Godwine)  jarl   á   Eng- 

landi  318. 
Gudferth  (Goðröðr  höldr)  162. 
Gudferth  (Goðröðr  höldr)  162. 
Guðmundr  riki  Eyjólfsson  271. 
Guðmundr     (danskur)     víkinga- 

höfðingi  á  Englandi  287. 
Guðrum    (Goðþormr,    Gormr)  á 

Englandi  196. 
Guðröðr       Norðimbra-konungur 

Hörða-Knútsson  108. 
Guðröðr  (Gunnröðr,  „Gundered") 

herkonungur    169,    187,    203, 

224-6. 
Guðröðr      Crovan      Haraldsson 

Manarkonungur  327. 
(Guðröðr  Ólafsson  Manarkonung- 

ur  327). 
Gunnarr    (Gunner    á    Englandi 

196,  205,  (207). 


374 


Gunnarr  Hámundarson  fráHlið- 

arenda  236—7. 
Gunnarr  helmingr  341. 
Gunnhildr    konungamóðir     219, 

(223),  229,  254. 
Gunnhildr    kona    Sveins    tjúgu- 

skeggs  339. 
Gunnhildr  Haraldsdóttir  Gorms- 

sonar  255,  289-90. 
Gunnhildr  Knútsdóttir  rika  318. 
„Gurim"  (Gormr,  Goðþormr)  143. 
„Guritha"  37. 
Gwaethvoed   höfðingi   i   Wales 

214. 
Gyða   kona  Ólafs  Tryggvasonar 

193,  200,  284-5. 
Gyða    Sveinsdóttir    tjúguskeggs 

304. 
Gyða     önundardóttir    Sviakon- 

ungs  342. 
Gyða    Haraldsdóttir   Englakon- 

ungs  357. 
Gyrðr  Ólaísson,  konungur  i  Dan- 

mörku  228. 

Hadder      (Haddr)    á    Englandi 

196. 
Haddingr  fornkonungur  117. 
Hakam  H.  kaliíi  á  Spáni  225. 
Hákon  bróðir  Hennings  154. 
Hákon  i  Görðum    o:   Chacanus? 

153. 
Hákon    bróðurson    Ingvars  (67) 

154. 
Hákon  á  írlandi  90,  172. 
Hákon  á  Sámlandi  232. 
Hákon  jarl  á  Englandi  232,  299. 
Hákon      góði     Noregskonungur 

196-7,  218,  229. 
Hákon    jarl    ríki    70,    219—20, 

223,     227,    232-3,    236-8, 


251-3,    256-7,    285,    319, 

330,  337. 
Hákon  jarl  Eiriksson  319,  340. 
Hákon    („Jakun")    blindi    Vær- 

ingjahöfðingi  356. 
Hálfdan  gamli  65—6. 
Hálfdan  snjalli  39. 
Hálfdan  (hái)  Danakonungur  21 

—2,  25-6. 
Hálfdan  hvitbeinn  Upplendinga- 

konungur  39—41,  66. 
Hálfdan  mildi  Eysteinsson  40 — 

41,  65. 
Hálfdan   svarti  Goðröðarson  40, 

57,  65. 
Hálfdan    „Loðbrókarson"  101— 

5,  107—8,  119,  193. 
Hálfdan  herkonungur  á  Englandi 

109. 
Hálfdan    Goðröðarson    á  írlandi 

173. 
Hálfdan  (Danakonungur  873)  = 

H.  Loðbrókarson?  =:  Albann, 

Alband?  Rögnvaldsson?  89,91, 

118—19,  158. 
Hálfdan  háleggr  Haraldsson  92. 
Hálfdan  hvíti  Haraldsson  235. 
Hálfdan  svarti  Haraldsson   235. 
Halldórr  Guðmundarson  rika  (=3 

Plait?)  271,  273. 
Hallfreðr  (óttarsson)  vandræða- 

skáld  328. 
Hallr  (Siðu-)  Þorsteinsson  271. 
Hallsteinn  sjá  Hásteinn. 
Hallvarðr      Háreksblesi     skáld 

309. 
Hallvarðr  súgandi  landnámsmaðr 

83. 
Háls  jarl  (vikingahöíðingi)   120. 
Háraundr  heljarskinn  landnáms- 

maðr  84» 


375 


HámundrlierkonunguráEnglandi 

103-4. 
Haraldr  hilditönn  32—3,  36-7, 

39-40,  154,  229. 
Haraldr  granrauði  65. 
Haraldr  gullskeggr  67. 
Haraldr  („Herioldus")  Danakon- 

ungur  41. 
Haraldr  (Klakk-)  Dana  og  Frisa- 

konungur  41,  55,  68, 101, 118, 

158. 
Haraldr  á  Saxlandi  68. 
Haraldr  hárfagri  Noregskonung- 

ur  38-41,  43,  64-66,  75,82 

—3,    88-9,   91-2,   98,   107, 

142-  3,    158,    162,    196,  221, 

223,    227—9,   231,    235,  319, 

333,  347—8. 
Haraldr       (Ijlátönn)      Gormsson 

Danakonungur    169,  202,  231 

—4,    237,    251-2,    255,  319, 

336-8,  340. 
Haraldr  í  Bajok  á  Vallandi  169, 

231. 
?=  Haraldr  Knútsson  (Gull-H.) 

231-2. 
Haraidr  gráfeldr  Noregskonung- 

ur  187,  232,  236. 
Haraldr  (í  Suðreyjum?)  213,  221 

—2. 
(?=      „Rögnvaldsson"    i    Suðr- 

eyjum  221). 
Haraldr  Sigtryggsson  í  Hlymrek 

174-5,  183. 
Haraldf  (hviti)  ívarsson  í  Hiym- 

rek  175,  186,  222. 
Haraldr  grenski    236,  319,  333, 

339. 
Haraldr  jarl  á  Gautlandi  237. 
Haraldr    (Strút-)    jarl    á    Skáni 

294. 


Haraldr  Sveinsson  Danakonung- 

ur  298,  301,  306,  308. 
Haraldr  Knútsson  (ríka)  Engla- 

konungur  320. 
Haraldr  Guðinason  Englakönung- 

ur  246,  350,  357. 
Haraldr  svarti    (Rögnvaldsson  ?) 

frá  íl  327. 
Haraldr  Ólafsson  (kvárans)  262. 
Haraldr  harðráði  Noregskonung- 

ur   238,    241,    244,   282,  321, 

327,  331-2,  355-7,  361. 
Haraldr  (Mstislav)  Valdamarsson 

í  Hólmgarði  246,  350. 
Hárekr  (I.)  Danakonungur  Goð- 

röðarson  58,  62-64,  68,  158. 
Hárekr  (II.)  Danakonungur  117 

—  18,  (122),  158. 
Hárekr  Goðþormsson  herkonung- 

ur     204,    222,    (=    Haericus, 

Henricus). 
Hásteinn  (e.  Hallsteinn,  Hasting 

o.  s.  frv.)  víkingahöfðingi  102, 

106—8,  115,  135—7,140,142 

3,  148—9,  166. 
Hásteinn  (e.  Hallsteinn)  Atlason 

jarls,  landnámsmaður  84, 115, 

140. 
Hávarðr  ársæli  Orkneyjajarl  219. 
Hawerd    (Hávarðr)    á   Englandi 

196. 
Healden    (Hálfdan)    á  Englandi 

196. 
Heiðrekr  úlfhamr  36. 
Helga  Haraldsdóttir  jarls  237. 
Helga  (Olga)  Garðadrotning  242, 

244-5,  247,  334,  347. 
Helgi  Danakonungur  Hálfdanar- 

son  21-  2,  25,  27. 
Helgi  magri  landnámsmaður  72, 

80,  84-5,  167,  333. 


376 


Helgi  óttarsson  tslendingur  218. 
Helgi   (Oleg  I.)  Garðakonungur 

67,  154-5,  157-8,  239,  241 
—4,  249,  334,  357—8. 

Helgi  (Oleg  n.)  Garðakonungur 

248—9. 
Helgi    faðir    í>óris    í   Hlymrek 

173-4. 
?=    Helgi    Danakonungur   174, 

228. 
Helgrim  (Hergrimr?  Hallgrímr?) 

196. 
Hemingr  Danakonungur  154. 
Heraingr  Hálídanarson  58. 
Hemingr    jarl    Strút-Haraldsson 

291,  294,  299,  330. 
Hengist  (hertogi)  13. 
Heribert  greifi  á  Frakklandi  139. 
Herjúltr  (Erulbh)  á  írlandi  270. 
Hersteinn  Atlason  jarls  84. 
Hinrik   greifi  á  Saxlandi  121 — 

3,  128-30. 
Hinrik    I.    Saxakonungur    224, 

230. 
Hinrik  H.  keisari  317,  352. 
Hinrik  III.  keisari  318. 
Hjörleifr  Hróðmarsson  landnáms- 

maðr  89. 
Hjörvarðr  Danakonungur  26. 
Hlöðver    (Chlodevech)    Frakka- 

konungur  22—23,  35. 
Hiöðver   I.   keisari    55,  57,  59, 

68,  153. 

Hlöðver  II.  Frakkakonungur 

(stami)  119,  137. 
Hlöðver  m.  Frakkakonungur 

116,  119—21,  137  (=  Louis 

in.  44). 
Hlöðver     IV.    Frakkakonungur 

168,    199,    (=    Louis  d'outre- 

mer  44). 


(Hlöðver  V.  Frakkakonungur  = 

Louis  le  fainéant  44). 
Hlöðver  I.  (þýzki)  Saxakonung- 

ur  59,  62—3,  68,  113,  116— 

18,  120. 
Hlöðver   II.    Saxakonungur  119 

21. 
Hlöðver    Orkneyjajarl    219—20, 

223. 
Hólmfastr  Veðormsson  90. 
Hólmfríðr    Eiríksdóttir  sigrsæla 

330. 
Hólmsteinn  Atlason  jarls  84. 
„Holti    hinn    frækni"   í  Görðum 

(=  Svjatoslav  IL?)   246,  278, 

356. 
Honorius  Rómverjakeisari  16. 
Howel  Dha  Bretakonungur  194, 

208-9. 
Howel  konungur  í  Gwent  212. 
Hraín  Hólmgarðsfari  344. 
Hrafn  hinn  rauði  271,  276. 
Hrafnkell  Freysgoði  76. 
Hrani    fóstri    Ólafs   helga    (= 

Ranig  jarl?)  331. 
Hrappr  Bjarnarson  bunu  84. 
Hringr  jarl  á  Bretlandi  194 — 5. 
Hringr    Svíakonungur    227  —8, 

336. 
Hróaldr  jarl  rauði  160,  163. 
Hróaldr  sjá  Rold,  Roilt  (172—3). 
Hróarr    Danakonungur    21 — 22, 

25,  27,  32,  34. 
Hróarr  Haraldsson  jarls  237. 
Hróðbjartr   Rúðuiarl  (Robert  le 

diable)  363. 
Hróðbjartr  Þakkráðsson  (Robert 

Guiscard  362—3. 
Hróðgeirr  I>akkráðsson   362—3. 
Hrólír    kraki  Danakonungur  21 

-22,  25—7,  32—4, 


377 


Hrólfr     Rauma?-konungur     19, 

23. 
Hrólír  Ingjaldsson  25. 
Hrólfr  Haraldsson  Frísakonungs 

79—80    (Roduilbh  =  „Hrólfr 

írakonungr")  118. 
Hrólfr    (Göngu-)    Rögnvaldsson 

(RoUo,  Rodla)   100,  102,  128, 

137,    140-45,    148—51,  158, 

160—61,    165,    167—68,  218, 

235,  246,  271.  332. 
Hrólfr   Norðmenningur    á  ítalíu 

360. 
Hrómundr  (Ruamond)  á  Irlandi 

184. 
Hrútr  Herjúlfsson  236. 
Hrærekr    slöngvanbaugi   Dana- 

konungur  35,  154. 
Hrærekr  Dana-  og  Frisakonung- 

ur    63,  68,  99,  101,  117—19, 

121,  158. 
Hrærekr  Garðakonungur  (Rurik) 

67,  153-5,  334. 
Hrærekr  berserkr  í  Austurvegi  (= 

Rurik?)  334. 
Hugleikr  (Chochilaicus)  Jótakon- 

ungur  21—22,  24—5,  27. 
Hugleikr  Uppsalakonungur  9. 
Hugo  ábóti  í  Frakklandi  115  — 

17,  132. 
Hugo  Hlöðversson  120. 
Hugo  Lotharsson  123. 
Hugo  mikli  Róbertsson  168. 
Hugo  frá  Norðmandí  291. 
„Hulcius"  =   Geolcil   (Jólkell)? 

160. 
Hulviðr  (Svipdagssen)  36. 
Humfred  (Þakkráðsson)  362. 
Hun(c)deus    (Húnþjófr)    137—8, 

160—61. 
Hundi  jarl  á  Skptlandi  258,  (326). 


„Hundi«  faðir  Karls  326. 
Húnþjófr  konungur  á  Norðmæri 

137. 
„Hvelpr    eða    Hundi"    jarlsson 

223,  258. 
Hvítserkr  í  Austurvegi  156. 
Hörða-Knútr  108—9,  sjáKnútr. 
Hörðr  Grímkelsson  237. 
Höskuldr  (Oskold,  Ascold)Vær- 

ingjahöfðingi    í    Gðrðum    67, 

99,  154—6. 
Höskuldr?  =  Accolb  jarl  173. 

Igor  (Ingvarr)  Jarizleifsson  356. 
Iguuar  =  Hingar(us)  =  ívarr? 

166. 
„Incon"  166. 
Induií  (Ildulí  =  Hildólfr?)  Skota- 

konungur  206,  217. 
Ine  konungur  á  Englandi  33. 
Infuit  („Hvítrinn")  184. 
„Inghen  Ruaidh"  165,  271. 
Ingi  Steinkelsson  Svíakonungur 

238,  335,  350. 
Ingibjörg  Finnsdóttir  jarlamóðir 

322. 
Ingibjörg  Haraldsdóttir  í  Görð- 

um  350. 
Ingibjörg  Tryggvadóttir  340. 
Ingigerðr  Haraldsdóttir  hárfagra 

228,  247. 
Ingigerðr    Ólafsdóttir    Sviakon- 

ungs  342,  345,  353-4. 
Ingimundr  gamli  landnámsmaður 

75. 
Ingimundr  (Hingamund,  Igmond) 

í  Dyflinni  85,  191,  221. 
Ingjaldr  Eróðason  Barðakonung- 

ur  22,  25,  32. 
Ingjaldr  illráði  Sviakonungur  33, 

35,  39, 


378 


Ingólfr  Arnarson  landnámsmaður 

89,  98. 
j^Inguald"  =  Reingwald  136. 
Ingvarr     (Yngvarr    hári)    Svia- 

konungur  34. 
Ingvarr  (Inguar,  Hingarus)  „Loð- 

brókarson"    101—4,  109—10, 

207,  314. 
Ingvarr    (Igor)    Garðakonungur 

67,    154,    227,    242—4,    247, 

249,  334,  358. 
Ingvarr  (Igor)  frændi  Garðakon- 

ungs  154. 
Ingvarr  viðförli  3S4,  345. 
Inwær  (Ingvarr,  ívarr?)  á  Eng- 

landi  196. 
ísbjörn?  sjá  Ysopa  109. 
ísland  4,  31,  47,  69,  80,  81—3, 

95,  97,  99,  116,  148, 150, 157, 

194,  221,  246,  252,  333,  344, 

350,  359-60. 
íslendingar  4,  36,  82,  198,  223, 

234,  236,  268,  272,  282,  309, 

344, 354. 
ívarr  víðfaðmi   32—36,  38—39, 

44,  56. 
=  ívarr  gamli  (mikli)  34, 183, 273. 
Ivarr  (I.)  Goðröðarson  konungur 

i   Dyflinni  66,  75,  78  -9,  84, 

90—91,   93,  95,  99,  104,  109 

—11,    130,    159—60,  163-6, 

169—70,    174-5,  180,  182— 

3,  187,  194,  221,  271,  (322). 
ívarr    Ragnarsson     „loðbrókar" 

109. 
=  „ívarr  beinlausi"  205. 
ívarrRögnvaldsson  Mærajarl888. 
Ivarr,  sonarsonur  ívars  85,  95. 
Ivarr  konungsson  (í  Brunanborg- 

arorustu)  198. 
ívarr  konungsefni  í  Dyflinni  179. 


Ivarr  Goðþormsaon  herkonungur 

204. 
Lvarr  konungur  í  Hlyrareki  175, 

182—86,  217,  222,  (267)  273. 
Ívarr  konungur  í  Veðraíirði  (og 

Dyflinni?)    184,     186,    260— 

61. 
?  =  ívarr  faðir  Auðgils  og  Rögn- 

valds  271. 
Izjaslav    (Valdamarsson)    i  Pol- 

otsk  337,  346. 
Izjaslav    (Demetriua)    Jarizleifs- 

son  Garðakonungur  246,  337. 
Izjaslav    (Valdamarsson)  í  Mur- 

om  350. 

Jacob,  smákonungur  á  Bretlandi 

211—12. 
Jago  Bretakonungur  209,  212. 
Jarizleifr  Garðakonungur  Valda- 

marsson    245,   250    (Jaroslav) 

337,  839,  342,  344-6,  348— 

58. 
Jaropolk   Garðakonungur  247 — 

50,  349. 
Járnkné    (Eircne,     Jargna)    67, 

80,  86,  160,  163,  174. 
Játgeirr  Englakonungur  205 — 7, 

209-15,  222,  253. 
Játgeirr  Aðalráðsson  sjá  Eadgar. 
Játmundr  helgi  konungur  á  AHst- 

ur  Öngli  103-4,  205,  306. 
Játmundr     (I.)     Englakonungur 

192,  197—201,  205,  253. 
Játmuudr    (11.)    járnsiða  Engla- 

konungur  298,  308—9,  311— 

17. 
Játráðr    (Eadred)  Englakonung- 

ur     192,    201-3,    205,    212, 

253. 
Játvarðr  (I.)  Englakonungur  86, 


379 


108—9,    162,    190-92,    193, 

(198),  253,  301-  -2. 
Játvarðr     (11.)     Eoglakonungur 

215,  253. 
Játvarðr    (III.)    góði   Englakon- 

ungur  144,  306,  316. 
Játvigr  (Eadwig)  Englakenung- 

ur  205. 
Játvigr    Aðalráðsson    sjá  -  Ead- 

wig. 
Jehmark     (Imergi)    frá    Argyle 

324. 
Jóhannes  (I.)  Tzímiskes  Grikkja- 

keisari  248. 
Jósteinn  vikingahöfðingi  (Eiríks- 

son)  281,  285. 
Juchill   (JökuU,    Jókell?)   Vest- 

marakonungur  211 — 14. 
Judichael  Bretónahöfðingi  134. 
Jökull     Bárðarson     íslendingur 

833. 
Jörmunfreðr  Þýringakon.  23. 
Jörundr    Svíakonungur  (Yngva- 

son)  42. 

Kaðlín  G^öngu-Hrólísdóttir  218. 
„Kaldamarr   kappi"    i    Görðum 

349. 
Kálfr     (Kalbi)     vikingahöíðingi 

118. 
Kálfr  Árnason  331. 
Káiír  Mánason  skáld  242. 
Kári  Sölmundarson  256,  258. 
Karl  Martell  hirðstjóri  43,  45. 
Karl  mikli  (Karlamagnús)  keis- 

ari  3,  41,  48,  50,  53—5,  110, 

114,  122,  184,  242,  (261),  859. 
Karl    (II.)    sköllótti  Erakkakon- 

ungur  og  keisari  59,  62,  110, 

112— 13,    115—16,    118—19, 

137,  143. 


Karl  digri,  keisari  121-2,  123, 

129,  132—33,  137,  143. 
Karl   (yngri)   Karlsson  í  Akvít- 

aníu  112. 
Karl  (III.)  Frakkakonungur  (ein- 

faldi)  137—42,  199. 
Karl  (Ceorl)  á  Englandi  100. 
Karl  (Carlus)  Ólafsson  frá  Dyfl- 

inni  79. 
Karl  á  írlandi  187. 
Karl     víkingaforingi     (gauzkur) 

237,  333. 
Karl  konungsson  (Eiriks-?)  270. 
„Karl     Hundason"     höíðingi    á 

Skotlandi  326. 
Karl  (I.,  talinn  VII.)  Sörkvisson 

Sviakonungur  343. 
Karlmann  Erakkakonungur   116 

—21,  137. 
Karlshöfuð  (Eiriksson)  285. 
Kasimir    (I.)   Pólverjakonungur 

348. 
Kenneth  (I.)  Piktakonungur  211. 
Kenneth  (II.)  mac  Alpin  Skota- 

konungur  93  -5,  323. 
Kenneth      (III.)      Malcolmsson 

Skotakonungur  206,  211,  259, 

292,  326. 
Kenneth  (IV.)  Dubhs-son  Skota- 

konungur  259,  325. 
„Kerþjálfaðr"  (Toirdelbach,  Tir- 

delvagh)    267—69,   274,   276, 

278. 
KetiU  (Catillus)  víkingahöfðingi 

á  Prakklandi  141. 
KetiU  hviti  (Caittil  Finn)  78,  91. 
Ketill   flatneír  Bjarnarson  bunu 

72,  83,  90—91,  273,  281. 
Ketill    hængr    í>orkelsson  land- 

námsmaður  98. 
Ketill    veðr    aí    Raumaríki   90 


380 


(=  „Ketill  raumr"?  íaðir  Rögn- 

valds). 
KetiU      þrymr    landnámsmaður 

(Þiðrandason)  98. 
Kjallakr  (Ceallach)  írá  Skotlandi 

198. 
Kjallakr  jarl  á  Jamtalandi  83. 
Kjartan  Ólafsson  70. 
Kjarvalr  (Cearbhall)  írakonung- 

ur  í  Ossor.y  72,  77-  -8,  80,  82 

83,  84,  86,  171. 
Kjarvalr  (Cearbhall)  konungur  í 

Leinster  80,  171,  220. 
Kjarvalr  (Lorcans-son)  konungs- 

efni  í  Leinster  188,  220. 
Kjötvi    hinn    auðgi    85,  sjá  As- 

björn  k. 
Knútr  (Loða-)  „fundni"  226. 
Knútr   I.    (Hörða-Knútr)   Dana- 

konungur    108—9,    226,    228, 

231. 
Knútr  Gormsson  Dana-ást   196, 

224,  231. 
Knútr  (II.)  riki  Dana-  og  Engla- 

konungur  104,  150,  264,  296, 

299—301,   304-320,  322—4, 

327—8,  330,  363. 
Knútr       (IH.)       Danakonungur 

(Hörða-Knútr)   320,  323,  326. 
Kniitr  IV.  (helgi)   Danakonung- 

ur  242. 
Knútr   lávarðr  Eiríksson  Dana- 

konungs  350. 
Kobbo  greifi  á  Saxlandi  62. 
Koðran  ?  (Carran)  á  írlandi  184. 
Kolbeinn  (Colbain)  þræll  i  Dyfl- 

inni  261. 
Kollr  (Colla)  Bárðarson  iHlym- 

rek  174. 
Kolr      Ásmundarson      víkingur 

(gauzkur)  333, 


Kolskeggr      Hámundarson      frá 

Hliðarenda  237. 
Konráð  II.  keisari  á  Þýzkalandi 

318. 
Konstantín  I.  Pikta  (og  Skota-) 

konungur  211. 
Konstantín    II.    Skotakonungur, 

sjá  Constantín. 
Konstantín    III.  Skotakonungur 

193-4,  196—8,  201—2,  212, 

216—17,  (sjá  Constantin). 
Konstantín    IV.    Skotakonungur 

259,  335. 
Konstantín    VII.   Grikkjakeisari 

245. 
Kormakr  vikverski  83. 
Kormakr  skáld  Ögmundarson  83. 
Kormlöð    (Gormflaith    e.  Gorm- 

laith)  eldri  íradrotning  171. 
Kormlöð  yngri  íradrotning  (móð- 

ir  Sigtryggs;    190,  (220),  260 

—63,  266,  269. 
Kristíu    Ingadóttir  Svíakonungs 

350. 
„Kylfir  írakonungur"   267,  269. 

Leifr  Hróðmarsson  176,  sjá  Hjör- 

leifr. 
Leod  (Ljótr)  í  Suðreyjum  183. 
Leofsige  jarl  á  Englandi  289. 
Liudger  kristniboði  48. 
Ljótr    Þorfinnsson    Orkneyjajarl 

219—20. 
Ljótr    Sveinaldsson    i    Görðum 

249. 
„Loðbrók"  314. 
„Loðbrókarsynir"  35,  38,  43,  62 

—3,    88,    100-102,  122,  148 

—9,  156,  252. 
Loðinn  („Lothen")  af  Jaðri  Er- 

lin^sson  331. 


B8i 


Lorcan  konungur  i  Leinster  178, 

188. 
Lothar  L  keisari  59,  68, 110,  117. 
Lothar  IL  íLothringen  113,  117 

—  18,  123. 
Louis  III. — V.  Frakkakonungur 

(44,  sjá  Hlöðver). 
Lulach  Skotakonungur  263,  325. 
Lögmaðr  Goðröðarson  (frá  Suðr- 

eyjum?)  222,  257,  270. 
„Lögmaðr     (Lacman)     Svíakon- 

ungur"    (o:    sænskur  lögmað- 

ur?)  309. 

Macbeth    Skotakonungur   Einn- 

leiksson    259,    264,    321-22, 

324-7,  332  (Maelbaethe  324). 
Maccus  (Maccne)  Olaísson  (jarl?) 

203—4,  213. 
Maccus  (Magnús,  Mark)  Haralds- 

son    Manarkonungur    184 — 5, 

210,  213,  221. 
Maccus    brúarkappi  á  Englandi 

282. 
Mac  Liag  (skáld  Brjáns)  279. 
Maelbrigda  (faðir  Malcolms)  220, 

(258). 
Maelmordha  konungur  i  Leinster 

262—3,  266—7,  269,  273,  276. 
Maelmuaidh  höíðingi  í  Desmond 

185-6. 
Maelsechlainn  (Malachy)  I.  íra- 

konungur  79—80,  172. 
Maelsechlainn  II.  (mikli  =  „Úlfr 

hræða"?)írakonungur  172,  188 

—90,   260-64,   267-   9,  272, 

277—8. 
Maelsnechta  (Melsnati)  Lulachs- 

son  263. 
Magbjóðr  (Macbeth,  rangt  Marg- 

bjóðr)  Skotajarl  219—20. 


Magnús    (Magnus  mac  Turgeis) 

í  Dyflinni  178. 
Magnús    (Bjarnarson  ?)   i  Hlym- 

rek  184. 
Magnús    Ólafsson    góði  Noregs- 

konungur   319-21,    327,  331 

—2. 
Magnús    Haraldsson    ^harðráða) 

Noregskonungur  327,  332. 
Magnús    Ólafsson  berfættr  Nor- 

egskonungur  238. 
Malcolm    I.    Donaldsson    Skota- 

konungur  201,  203. 
Malcolm  11.  (Melkólmr,  Melkólír) 

Kennethsson     Skotakonungur 

259,  287,  292,  322—6. 
Malcolm     (Melkólmr,     Melkólfr) 

jarl  í  Mýræfi  (Skotakon.)  216, 

258-9,  292,321,323—3,327. 
Malcolm      III.      Skotakonungur 

(Duncans-son)  317,  325. 
Malcolm  (Donalds-son)  Kumbra- 

konungur  211,  213. 
Málíriðr  í  Grörðum  (konaValda- 

mars)  346. 
Málfríðr  Haraldsdóttir  úr  Görð- 

um  350. 
Malusja  í  Görðum  (móðir  Valda- 

mars)  248. 
„Manderus"    (o:    Sveinn    tjúgu- 

skegg?)  254. 
Máni  (Manni)  jarl  á  Englandi  192. 
Már     (Maurus)    víkingahöíðingi 

114. 
Margaðr  (Eachmargach)  írakon- 

ungur  331. 
Margrét    (Játvarðsdóttir)  Skota- 

drotning  317. 
Marius  (Gajus)  hershöfðingi  6. 
Mathgamhain    írakonungur  181 

—6. 


m 


Mathgamhain  Dubhgallsson  267. 
Maxiraianus  Rómverjakeisari  16. 
Melbrigði  (Maelbrigda)  tönn  95, 

220. 
Melkorka     konungsdóttir      176, 

186. 
Melsnati    jarl    á   Skotlandi  258, 

263. 
Michael  IV.  Grikkjakeisari  361. 
Mieczeslav  Pólverjahöíðingi  235. 
Mistivi  Obótríta-höfðingi  234. 
Miþradates    (mikli)    konungur   i 

Pontus  7,  15. 
„Mod  mac  Herling"  281. 
Morcant   smákonungur  212 — 13. 
?=z  Morgan  Bretakonungur  209, 

212-13. 
Morkere  (Mörukári)  Arngrímsson 

807,  308. 
Móöld  digra  35. 
Mstislav     (Valdaraarsson)     337, 

346—7,  349,  355-6. 
Mstislav  =  Haraldr  Valdaraars- 

son  350. 
Muirgel  (Myrgjol)  konungsdóttir 

80. 
Murchadh   (Margaðr)   Brjánsson 

266-9,  273—6. 
Mýrkjartan  (Muirkertach)  Njáls- 

son  (i  skinnfeldi)  172—73, 176 

—78,  188,  221,  265. 
Mýrkjartan     ríkiserfingi     (Dom- 

hnalls-son  ?)  188. 
Mörukári  sjá  Morkere. 

Naddaðr  (Nadd-Oddr?)  vikingur 

98. 
Nafena  (Naíni?  Nafarr?)  310. 
Neró  Rómverjakeisari  8. 
Niðbjörg  Bjólansdóttir  218. 
Nikeíoros  If.  Grikkjakeisari  247  . 


Nira  (Neriðr?)  187. 

Njáll  Caillne  írakonungur  172. 

Njáll      Glundubh     írakonungur 

171—72. 
Njáll      Herjúlfsson      á     írlandi 

187. 
Njálssynir  (Grimr  og  Helgi)  frá 

íslandi  256—8. 
Nórr  66. 

Oðr  (Vod)  Þýringahöíðingi  24. 

Oddr  (Örvar-)  154. 

Odo     Frakkakonungur    124—5, 

128—30,    132-39,    141,  143, 

168. 
Odo  erkibiskup  á  Englandi  200, 

207. 
OíFa    Englakonungur  (í  Merkju) 

43,  56. 
Oilioll  Olum    (Ailill  Olom)    181, 

276. 
(3in  (Aun?  Auðun  ?)  209. 
Olafr   (hvíti)    Goðröðarson   kon- 

ungur    i    Dyflinni    GQ,  68,  77 

—80,   84-85,  89,  91.  93-4, 

99,  104,  111. 
Olafr    (II.)    sonarsonur  ívars   (í 

Dyflinni)  81. 
Ólafr  (III.)  Goðröðarson  i  Dyfl- 

inni    172,    175—8,    187,    190, 

194,  197—8,  200,  267. 
Ólafr  (IV.)  Sigtryggsson  kváran 

130, 176, 179,  186—90, 193—8, 

200—201,  220,  260—61,  267, 

276,  280,  284—5. 
Ólaír  rauði  194. 
Olaír  hvíti  (Fiuit)  í  Brunanborg- 

arorustu  194,  198. 
Ólafr  svarti  (höldr)  162. 
Ólafr  böllr  (jarl)  153.  159. 
Ólafr  (Njálsbani)  171. 


m 


Ólaír    (skurfa?)    i  Hlyrarek  174 

-5,  184. 
Ólaír     Ólafsson    írá    Suðreyjum 

184. 
?=  Ólafsson  209,  222. 
Ólafr  (Cuallaid)  ívarssou  í  Hlym- 

rek  175,  186,  222. 
Ólafr  frá  Veðrafirði   185. 
Ólafr     Sigtryggsson    Ólafssonar 

267. 
Ólafr  LögraaDnsson  Goðröðarson- 

ar    (í  Brjánsorustn)  222,  257, 

267,  270.  273,  280. 
Ólafr    sonur  Austmannakonungs 

(í  Brjánsorustu?)  270. 
Ólafr  jarl  á  Katanesi  223. 
?=  Ólaír  Hildólísson  Skotakon- 

ungs  223. 
Ólafr  I.  Sviakonungur  152,  227 

~8. 
?=     Olafr     Danakonungur     frá 

Sviþjóð    144,    158,    168,  174. 

227—9. 
Ólaír  II.  Svíakonungur  (Bjarnar- 

8on  gamla)  228,  232. 
Ólafr  III.  Eiriksson  Svíakonung- 

ur   238,    308,    319,    337—43, 

354. 
Ólafr  I.  Tryggvason  Noregskon- 

ungur    75,  89,  159,  189,  193, 

200,   233,    235,    258—9,  281, 

284—6,    289,    291,    297,  304, 

319,    328—30,  333—5,  339- 

40. 
OJafr  11.  (helgi)  Haraldsson  Nor- 

egskonungur     39,     159,    238, 

(270),  294—6,  299—300,  308, 

319-22,    324,    327—9,    331, 

333,    340—42,    344,    348—9, 

357. 
Ólafr  pái  Höskuldsson  176. 


Oleg    154,   sjá  Helgi  Garðakon- 

ungur. 
Olga  74,  sjá  Helga. 
Ongendus  =  Ungendus  36. 
Oogenþeov  =  Angantýr  36—  7. 
Ordwigh  CÖlver?)  121. 
Orrar   (Horra)  víkingahöfðingi  á 

írlandi  67. 
Ormr    (Wurra)    jarl    (Sigfröðar) 

120-21. 
Orrar  jarl  á  Norðimbralandi  190, 

200,  205. 
Osbriht        Norðimbra-konungur 

103. 
Osferth  Hlytte  sjá  Ásröðr  höldr. 
Osfrid  (Ásröðr,  Özurr?)  frá  Nor- 

egi  196. 
Oskytel  sjá  Asketill  höldr. 
Oskytel  á  Englandi  205. 
Oskytel  erkibiskup  207. 
Oslac      Norðimbrajarl     206 — 7, 

253. 
Osli  sjá  Auðgisl. 
Ospakr  vikingahöfðingi  153,  182 

{=  Wasbagh?),  269,272,280. 
Osulf  Cracabain  (Ásúlfr  jarl)  163. 
Osulf     Norðimbrajarl      203—4, 

206. 
Osvaldr  konungur  helgi  34. 
Oswald  (kappi)  282. 
Oswald  erkibiskup  207. 
Ósvífr  spaki  218. 
Ota   67?   =   Ud,  Aud  68?,  sjá 

Auðr. 
Ottarr  Sviakonungur  21,  25,  34, 

36. 
Ottarr  háleygski  36. 
Ottarr  jarl  Járnknésson   80,  86, 

159—60,    162,  164—5,  170- 

71. 
Óttarr  jarl  (f  911)  162. 


m 


Óttarr  jarl  svarti  (í  Brjánsorustu) 

170,  270. 
Ófctarr    svarti    skáld    307,    310, 

312—13,  327,  329,  343. 
Otto  I.  keisari  (á  Saxlandi)  193, 

199,  230,  233,  235. 
Otto  II.  keisari  233,  347. 
Otto  III.  keisari  338. 
Owen  Bretakonungur  (í  Gwent) 

194,  209. 
Oweu    (Howels-son)  konungur  i 

Dyfed  209,  212—13. 
Owen  Morgans-son  212—13. 
Owen  (Eoain)  Kumbrakonungur 

197,  201,  212—13. 
Owen  (Eogan)  konungur  í  Strath- 

clyde  212,  323. 

Pálna-Tóki    234,    253,    255,   sjá 

Tóki. 
Pálnir  faðir  Tóka  234. 
Pálnir    (Palnig,    Pallig)  jarl?    á 

Englandi  255,  288—90. 
Patrekr  helgi  76. 
Pedro  jarl  á  Spáni  145. 
Penda  konungur  í  Merkju  34. 
Persevs  Makedóna-konungur  7. 
Pétur  postuli  134 — 5. 
Pipin  Frakkakonungur  45. 
Pipin  konungur  i  Akvítaníu  71, 

112,  114. 
„Plait"  (Plat  =  Flatr,  Flatnefr?) 

273,  281. 
Predslava  (í  Görðum  944)  245. 
Predslava  Valdamarsdóttir  245. 
Priamus  Trójukonungur  4. 
Probus  Rómverjakeisari  15. 

„Raghnall"  (Rögnvaldr)  43,  62— 

3,  87—8,  101—2,  147—8. 
„Ragnhnall8"-synir    87—9    =? 


Ragnarssynir   59,    87,    147— 

49. 
„Raginoldus"    (Rögnvaldr)    her- 

konungur  á  Prakklandi  163 — 

5,  167. 
Ragnarr    (Álfsbani)    37,   43,  66, 

101     (sbr.     Regner,    Rægæn, 

Rigan  ?). 
„Ragnarr   loðbrók"    37-^8,    40, 

42—4,  56,  62—3,  75,  88, 101, 

122,  148,  156. 
Ragnarr  Sigurðarson  (hrings?)  43. 
Ragnarr    (jarl)    vikingahöfðingi 

(t  845)  43,  62—3. 
Ragnarr  rykkiU  Haraldsson  (hár- 

fagra)  66. 
Ragnarr  Væringjahöíðingi  (Agn- 

arsson)  352,  355. 
Ragnfreðr  Danakonungur  (f  814) 

37,  41,  43,  55,  63,  158. 
Ragnfreðr     Eiríksson     blóðöxar 

254. 
Ragnheiðr  (Rognjed)  Rögnvalds- 

dóttir   frá   Polotsk  250,   837, 

339,  346. 
Ragnhildr      (ríka)     Eiríksdóttir 

Jótakonungs  107,  348. 
Ragnhildr  Eiríksdóttir  blóðöxar 

219. 
Ramiro  11.  Astúríukonungur  60. 
Randver  víkingur  úr  Hólmgarði 

345. 
„Reginaldus"  204,  sjá,  Rögnvaldr 

herkonungur. 
Reginúlfr     (Rainulf)     í    Aversa 

360-61. 
„Regnwald"  (Rögnvaldr)  á  Eng- 

landi  196. 
Ricard  (frá  Norðmandi?)  271. 
Richelieu  kardínáli  77. 
Rigan  (á  Englandi?)  43. 


385 


Ríkarðr   hertogi  í  Borgund  138 

—40. 
Ri'karðr  I.  Rúðujarl  168-9,  187, 

224—5,  231,  288,  303. 
Ríkarðr  II.  Rúðujarl  1 42, 288, 290 

—91,   303—4,  324,  329,  363. 
Rirabert  erkibiskup  123,  152. 
Robert    frækni,    greifi  á  Frakk- 

landi  114-15,  117,  124,  132. 
Robert  greifi  yngri  =  Robertl. 

Frakkakonungur    125,    139 — 

40. 
Roðrekr     mikli     (Rodri     Mawr) 

Bretakonungur  105,  208. 
Rodrí  í  Gwynedd  210. 
„Rodo"   137  =  Rollo,  sjá  Hrólfr. 
Roilt  (Hróaldr)  á  írlandi  (f  926) 

173. 
Rold      (Hróaldr)      á      Englandi 

205. 
Rollo  8já  Hrólfr  (Göngu-Hrólfr). 
Rolt  (Hróaldr)  Pudarill  á  írlandi 

172. 
Ruaidhri  (Roðrekr)  írakonungur 

170,  181. 
Raamond  sjá  Hrómundr. 
Rudolf     konungur    í     Borgund 

(eíri)  138. 
Rurik    i  Görðum  227,  sjá  Hræ- 

rekr. 
Rurik  frá  Hólmgarði  (á  11.  öld) 

356. 
Rögnvaldr    bróðurson    Goðröðar 

(t  808)  41. 
Rögnvaldr      Hálfdanarson      89^ 

sjá  Ragnhall. 
Rögnvaldr     faðir     Goðþorms     í 

Suðreyjum  90. 
Rögnvaldr  Eysteinsson  Mærajarl 

66, 88—9  (=Rögnvaldr  sterki?) 

92,  137.  142,  151, 


*)Rögnvaldr       „Ivarsson"      (fr& 

Dyflinni)159, 165, 170,221—2, 

=  R.  faðir  Haralda?). 
')Rögnvaldr     I.    Norðimbrakon- 

ungur    153,  159—60,  163—4, 

191—3    (Rögnvaldr   jarl    163 

{—  Rögnvaldr  íaðir  Suðreyja- 

konungs  221?). 
Rögnvaldr  félagi  Eiriks  blóðöx- 

ar  (f  954)  204,  sjá  Reginaldus. 
Rögnvaldr    (II.)    Norðimbrakon- 

ungur   (Goðröðarson  frá  Dyfl- 

inni  178,  201. 
^)Rögnvaldr  faðir^Haralds?)  Suðr- 

eyjakonungs221 — 2  (Ivarsson? 

eða  sonarsonur  Ívars?). 
^)Rögnvaldr    á    rrakklandi    sjá 

Raginoldus  163. 
Rögnvaldr  Olafsson  kvárans  189 

—90. 
Rögnvaldr    höíðingi    i    Polotsk 

250—51. 
Rögnvaldr  jarl  Úlfsson  340 — 42, 

345. 
Rögnvaldr  Suðreyjakonungr  Goð- 

röðarson  257,  259,  327. 
Rögnvaldr  ívarsson  i  Brjánsor- 

ustu  270. 
?=      Rögnvaldr     ívarsson     frá 

Veðrafirði  261. 
Rögnvaldr   Brúsason   Orkneyja- 

jarl  322. 
Rögnvaldr  Manarkonungur  Guð- 

röðarson  (ólafssouar)  327. 

Salómon  Bretónakonungur  114 — 
15. 


1)  Þessa  samnafna  mun  tæplega 
hægt  að  greina  sundur  með  næg- 
um  rökum,  en  ekki  eru  þeir  allir 
sami  maður. 

25 


386 


Sarao  Slafakonungur  í  Bæheimi 

34. 
Sancho    I.    konungur  í   Leon    á 

Spáni  225. 
„Sceafa  Langbarðahöíðingi" 

(Skefill?)  24. 
Scula       (Skúli)       á      Englandi 

196. 
Senan  (St.)  á  írlandi  273. 
Sigferth  (Sigfröðr,  Sigurðr?)  amá- 

konungur    á    Bretlandi  211  — 

14. 
Sigeferth    (Sigfröðr)  á  Englandi 

205. 
Sigeric    erkibiskup    á   Englandi 

282. 
Sigerich  130  sjá  Sigtryggr. 
Sigíried  =:  Sigurðr  Fáfnisbani  = 

Arminiu8?  7. 
Sigfröðr  (I.)  Danakonungur  48. 
Sigfröðr     (III.)     Danakonungur 

(873),  118,  158,  228. 
Sigfröðr  ívarsson  í  Dytiinni  81, 

84—5. 
Sigfröðr     herkonungur    (f    887) 

120—21,    125,    128,    131—2, 

141—5,  151,  158. 
Sigfröðr  (Sigurðr)  jarl  íDyflinni 

og    á  Norðimbialandi  81,  84, 

106,  108—9. 
Sigfröðr  vikingahöfðingi  í  Char- 

ente  115. 
Sigfröðr  frændi  Háreks  122. 
Sigíröðr    herkonungur    (f    891) 

136. 
Sigíröðr    („Sifridus    Dacus")    i 

Guines  224. 
Sigfröðr     Sigtryggsson     frækna 

198. 
Sigfröðr    (Sigeferth)    jarl    Arn- 

grímsson  á  Englandi   307  —8. 


nSiggeirrberserkr"  i  Au8trvegi= 

Signjótr?  234. 
Sighvatr    skáld   Þórðarson  296, 

324,  329,  348. 
„Sigmall"  184,  sjá  Sigvaldi. 
Sigmundr       Borgundakonucgur 

23. 
Sigmundr    Þorgilsson   („Simond 

mac  Turgeis")  i  Brjánsorustu 

178,  271. 
Sigraundr  Lambason  (hviti)  237. 
Sigmundr    Brestisson   i  Færeyj- 

um  344. 
Signjótr  (Sineus)  Væringjahöíð- 

ingi  í  Görðum  153,  234. 
Sigriðr     stórráða     Svíadrotning 

246,  318,  336—7,  339. 
Sigtryggr       víkingahöfðingi      á 

Erakklandi  110—12. 
?=    Sigtryggr    bróðir   Ólaís  og 

ívars  i  Dyflinni   111? 
Sigtryggr  (I.)  ívarsson  i  Dyflinni 

81,  84,  90  (=  Tryggvi?),  95, 

(174-5). 
Sigtryggr    (II.)    frækni,  „sonar- 

sonur  ívars",  konungur  í  Dyfl- 

inni  og  Jórvik(130),  170— 71, 

173,  176,  (179),  193,  198. 
Sigtryggr  herkonungur  (f  911 — ■ 

15)    „sonarsonur    ívars"    160, 

164,  (174). 
?  =  Sigtryggr  faðir  Haralds). 
Sigtryggr   jarl   (á  Austr-Öngli?, 

„Sitric  cbmes")  109. 
Sigtryggr  („Sigerich")  Gnúpuson 

Jótakonungur  (130),  158,  168 

-9,  224,  228,  231. 
Sigtryggr  (III.  auðgi)  íDyflinni 

157—8. 
?=  Sigtryggr  Þorgilsson?  („Si- 

tric  mac  Turgeis"  178). 


387 


Sigtryggr    kroppinbakr    („Sitric 

Cam"  —  Cammanua?)  187. 
Sigtryggr    eldri    Olafsson    kvár- 

ans  188,  262,  267,  279—80. 
Sigtryggr?  (=  Grillaciaran)  190, 

270. 
Sigtryggr    (IV.)    Olafsson   kvár- 

ans  (silkiskegg)  190,  220,261 

—5,  267—9,  272,  274,  276—7, 

279,  285. 
Sigurðr  herkonungur  (félagi  Ei- 

riks  bióðöxar)  204. 
Sigurðr  hringr  37,  42. 
Sigurðr  hjörtr  43. 
Sigurðr   ríki  Eysteinsson    Orkn- 

eyjajarl  88—9,  91,  94—5,  218, 

223. 
Sigurðr  digri  Hlöðversson  Orkn- 

eyjajarl  220,  223,256—9,268 

—9,    271—2,    274,    279—80, 

319,  321. 
Sigurðr  Torfaíóstri  237. 
Sigurðr  jarl  digri  á  Norðimbra- 

landi  314,  325. 
Sigurðr    Eiríksson    í  Hólmgarði 

335. 
Sigurðr    Jórsalafari    Noregskon- 

ungur  274,  350,  363. 
Sigvaldi    jarl    Strút-Haraldsson 

234—5,  253,  291,  294—5,  330. 
„Sinric"     herkonungur     130   = 

„Sivarus"  37  =  Ivarr  víðfaðmi? 
Skafti  lögsögumaður  52. 
Skalla-Grimr  98,  sjá  Grímr. 
Skarði  vikingur  286. 
Skati  íornkonungur  66. 
Skeggi  (Miðfjarðar-)  237. 
Skjöldr  hinn  sænski  237. 
Skúli  jarl  á  Norðimbralandi  153, 
159  (=  Scula  196?) 


Skúli  jarl  Þorfinnsson  á  Katanesi 

219. 
„Skurfa"  jarl  162. 
SmyriU?      (MuraiU,      Smurull?) 

víkingur  á  írlandi  172. 
Snorri  goði  52. 
„Snækólfr"      (=     Ainbcellach  ?) 

325. 
„Staball"  á  írlandi  184. 
Stefán    helgi  Ungverjakonungur 

317,  349. 
Steinkell  Rögnvaldsson  Sviakon- 

ungur  343. 
Stilicho  hershöfðingi  16. 
Styrbjörn  sterki  (Björn  Ólafsson) 

228,  232,  234—8. 
Suibhne    Kennethsson,    smákon- 

ungur  í  Galloway  326. 
Sumarliði    (Somarlid)    á   írlandi 

184. 
Sumarliði  Orkneyjajarl  321. 
Sumarliði     (höldr    í    Dölum     o: 

Argyle)  327. 
Sváfnir    konungur   á  Sváíalandi 

28. 
Svartgeirr  sækonungur  (í  Brjáns- 

orustu)  270. 
„Svarthöíuð  svartr"  280  (=  Gilli 

jarl?  eða  Svartgeirr?). 
Svarthöfuð  =  Dubcenn  175. 
Sveinaldr    hershöfðingi   í   Görð- 

um  244,  249. 
Sveinn     langíótr    (faðir    Hörða- 

Knúts  eldra)  226,  228. 
Sveinn  (I.)  Danakonungur  tjúgu- 

skegg     75,     234—5,    252—5, 

272,  284—6,  289,  291,  299— 

301,   303—8,  310,  312,  (318), 

319,  328,  330,  337-9,  352. 
Sveinn  jarl  Hákonarson  319,  329, 

339—40. 

25* 


m 


Öveinn    Knútsson    ríka    (Alfifu- 

son)  320. 
Sveinn    (II.)    Úlfsson    Danakon- 

ungur  227,  238,  321,  342,  344. 
Sveinn  Ásleifarson  í  Orkneyjuin 

337. 
Sveinn      (Blót-)      Svíakonungur 

335. 
„Svenke"     (Sveinki?)     „bróðir" 

Valdamars  Garðakonungs  349. 
Sventebold     (Zwentebald)    Arn- 

úlfsson  139. 
Svjatopolk     I.     Garðakonungur 

250,  346,  349—54. 
Svjatopolk    II.    Garðakonungur 

350. 
Svjatoslav  I.  (Ingvarsson)  Garða- 

konungur   227,    242,    244—5, 

24/— 9,  349. 
Svjatoslav    Valdamarsson    346, 

351. 
Svjatoslav  II.  Jarizleifsson  (Holti 

hinn  frækni?)  278,  356. 
Sörkvir  karl  í  Svíariki  333. 
Sörkvir    I.    (Kolsson)    Sviakon- 

ungur  336,  (343). 

Taðkr    e.    Taktr    (Tadc,    Tadg) 

Briánsson  263,  269,  275. 
Thankred  (Þakkráðr)  af  flaute- 

ville  360. 
Theodosius  hershöfðingi  21. 
Thureferð    (Þórðr)    á    Englandi 

196. 
?=    Thurferð    (Þórðr)     á   Eng- 

landi  205. 
Thurferth  (Þórröðr  höldr)  162. 
Thurkytel   (Þorkell)  á  Englandi 

205. 
Thurmod  (Þormóðr)  á  Englandi 

205- 


Tófa  kona  Haralds  Gormssonar 

234. 
Tófi,  danskur  maður  i  Austrvegi 

236. 
Tófi  (jarl)  Valgautsson  343^-4. 
Toirdelbach  („Kerþjálfaðr")  268, 

274,  276. 
Tóki  jarl  (í  Jómsborg  =  Gorms- 

Tóki?)  234. 
Tóki  Pálnis-son?  =    Pálna-Tóki 

253     =     Tóki     á    Englandi? 

256. 
Tolbarb    e.    Toralbh  (Þórálfr)  á 

írlandi  184. 
Tóli    jarl   á  Englandi  (Toli,  To- 

glos)  192. 
Torf-Einarr    88,    91,   sjá  Einarr 

Orkneyjajarl. 
Tósti  (Sköglar-)  236,  333,  337. 
„Tretell"  („Etlla"  e.  „Eda")  184. 
Truvor     (Þórarr,     Þórvarðr?)    í 

Görðum  153. 
Tryggvi  (=  Sigtryggr?)  i  Suðr- 

eyjum  90. 
Tryggvi  konungur  Ólafsson  218 

=  Tryggvi  „Hákonarson"  336. 
Turpio  greifi  114. 

„Uathmaran"  Bárðarson  172. 
Ubbi    Frisajarl    „Loðbrókarson" 

62,  101-3.  105,  207,  314. 
Ugaire,     konungur     í     Leinster 

188. 
Uhtred    (Eadulfs-son   í  Barabor- 

ough)  195. 
Uhtred  Norðimbra-jarl  (Valþjófs- 

son)    293,  296,  304,  309—10, 

323. 
„Úlíhildr"  Aðalráðsdóttir  296. 
Úlíkeli     (Ulfkytel)    á    Englandi 

205. 


m 


Úlíkell    sDÍUingr    284,    291—2, 

296,  302,  305,  314. 
Úifr  skjálgi  landnámsraaður  84. 
Úlfr  (Olbh)  á  írlandi  172. 
„Úlfr  hræða"  260,  263,  269,  277 

—78. 
Úlfr  jarl  Þorgilsson  sprakaléggs 

294,  318. 
Úlfr  jarl  Rögnvaldsson  342. 
Úlfr    (Galiciu-Úlfr)    jarl    i   Dan- 

raörk  329. 
Ungendua  e.  Ongendus  sjá  Ang- 

antýr. 
Urm     (Ormr)    á    Englandi    196 
?=    Urm  dux  (Ormr  jarl)    205, 

sjá  Ormr. 
Usban  sjá  Wasbagh. 

Vada  Helsingjahöfðingi  (=  Vaði 

risi?)  24. 
Vagn  (Ákason  ?)  á  Englandi  256. 
Valdamarr  (Vladimir  1.)  Garða- 

konungur    155,  248—51,  330, 

334—5,  337—9,  344-50,354 

-5. 
Valdamarr  Jarizleifsson  í  Hólm- 

garði  345,  356—7. 
Valdamarr     (Monomach)     Visi- 

valdsson  350,  357. 
Valdamarr    I.    Knútsson    Dana- 

konungur  350. 
Valdarr      raildi     Danakonungur 

39,  155. 
Valdarr    í  Görðura  67,  155,  sjá 

VJadar  =  Volodar. 
Valens  Rómverjakeisari  16. 
Valentinianus  I.  Rómverjakeisari 

21. 
Valentinianus  II.  Rómverjakeis- 

ari  16. 
Valerianus  Rómverjakeisari  14. 


ValþjófrNorðimbra-jarl(207)292. 
VandiU  víkingur  (gauzkur)  237, 

333. 
Vartilafr    í    Grörðum    sjá   Brjac- 

zislav  (354  —  5). 
Varus  hershöfðingi  6 — 7. 
Veðormr     hersir    á    Jamtalandi 

90-91. 
Vidukind  Saxahertogi  48. 
Vilhjálmr     Hrólfsson     Rúðujarl 

142,  167-8,  231. 
Vilhjálmr    (11.,   bastarðr)  Rúðu- 

jarl    og    Englakonuugur    144, 

168,  332,  857,  362-3. 
Vilhjálmr   (iárnarmr)  Þakkráðs- 

son  360—62. 
Vísivaldr  i  Görðum  350  sjá  Vse- 

vlad  og  Vyseslav. 
Vladar     (Volodar,     Valdarr?)    i 

Görðum  (á  11.  öld)  356. 
Vladislav  í  Görðum   (á  10.  öld) 

245. 
Vseslav  frá  Polotsk  355. 
Vsevlad  (Vsevolod)  Valdamars- 

son  339,  346—7. 
Vsevlad    (Vsevolod,    Vísivaldr) 

Jarizleifsson  350. 
Vyseslav  (Vísivaldr,  Vissavaldr?) 

í    Hólmgarði    250,    339,    344, 

346   -7. 
Völundr .  (Weland)   vikingahöíð- 

ingi  lœ,  113—14 

„Wasbagh"  víkingahöfðingi  182 
=  Úspakr,  sjá  Ospakr. 

Wihstan  í^urstansson  282. 

Wilbrord  kristniboði  36. 

Wrytsleof  höfðingi  á  Englandi 
318  (=  Brjaczislav?). 

Wulf  prestr  (Lupus,  dulnefni?) 
=  Wulfstan?  302. 


390 


Wulfnoth  Child  294. 

Wulístan     (eldri)     erkibiskup    í 

Jórvík  200,  202-  -3,  207. 
Wulfdtan  brúarkappi  282. 
Wulfstan     (yogri)    erkibiskup    i 

Jórvik  302. 
Wurm  (Ormr)  jarl  120. 

Yngvarr    Svíakonungur    34,  36, 

sjá  Ingvarr. 
Ysopa  (höldr)  sjá  ísbjörn?  109. 

Ziemomysl  Pólverjahöfðingi  (Zie- 

mowits-son). 
Zwentebald  sjá  Sventebold. 

Þakkráðr  í  Hábæ  369,  sjá  Thank- 

red. 
í>eofanó  keisaradrotning  347. 
Þeofílos  Grikkjakeisari  153. 
Þjóðbjartr  Frakkakonungur  22, 

28. 
Þjóðmarr  Austgotakonungur  17, 

19,  23. 
Þjóðólfr  skáld  úr  Hvini    36,  39 

-40. 
Þjóðólfr    skáld    Arnórsson    241, 

361. 
Þjóðrekr   Austgotakonungur   17 

-19,  23. 
Þjóðrekr    Hlöðversson    Frakka- 

konungur  22. 
Þórálír  áírlandi  184,  sjáTolbarb. 
Þórarr  Væringjahöfðingi  í  Grörð- 

um  153,  sjá  Truvor. 
Þorbrandr  á  Norðimbralandi  31 0. 
Þórðr  i  Höíða,   landnámsmaður 

84. 
Þórðr  gnúpa  landnámsmaður  223. 
Þórðr  (Turíridus)  danskur  höíð- 

ingi  á  Englandi  193. 


Þórðr  (Þored)  Gunnnrsson  iarl  á 

Englandi  207,  210,  283. 
Þórðr  Sigvaldaskáld  295. 
Þórðr  Kolbeinsson  skáld  304. 
Þorflnnr    hausakljúfr   Orkneyja- 

jarl  218-19. 
Þorfinnr  Sigurðaraon  Orkneyja- 

jarl  258—9,  264,  321—2,  325 

—7,  332. 
„Þorgautr  jarl"  298. 
Þorgautr  skarði  344. 
Þorgeirr  Hávarsson  318. 
Þorgils  örrabeinsstjúpr  223. 
Þorgils  orraskáld  189. 
Þorgils  sprakaleggr  (Bjarnarson) 

294. 
Þorgisl    (Þorgils,  Turgeis)  kon- 

ungur  i  Dyflinni  58,  67,  77  — 

9,  91,  178,  (271). 
Þorgisl    (Þorgestr?    Targeis)    i 

Dyflinni  178,  271. 
Þorgnýr  lögmaðr  í  Sviþjóð  228, 

239. 
Þórir  haklangr  85. 
Þórir  jarl  á  írlandi  90. 
Þórir    (Tomrair)    Helgason   her- 

konungur  í  Hlymrek    173 — 4. 
Þórir  Þóraldsson  (mac  Tomralt) 

í  Hlymrek  174. 
Þórir  (Tor  mac  Turgeis)  í  Dyfl- 

inni  178. 
Þórir  (Væringjahöfðingi)  í  Turov 

í  Görðum  250—51. 
Þórir  klakka  285. 
Þórir  faðir  Þóris  hunda  339. 
Þórir  hundr  í  Bjarkey  339. 
Þorkell  Þjóstarsson  Miklagarðs- 

fari  76,  238. 
Þorkell  jarl  hávi  Strút-Haralds- 

son    253,  291,  294—300,  304 

—6,  308,  312,  317,  329—30. 


391 


í>orkell  merhöfði  296. 
Þorkell  hákr  333. 
Þorkell  „Nafena"-8on  310. 
I>orleifr  jarlsskáld  Rauðíeldarson 

70. 
Pormóðr  i  Rúðuborg  168. 

Þóroddr  skattkaupandi  256. 
Þórólfr  Mo8trarskegg  landnáras- 

maður  98. 
Þórólfr  smjör  frá  Færeyjum   98 
Þórólfr  jarl  á  írlandi  172. 
I>6rólfr  Skalla-Grimsson  72, 194, 

215,  228,  230,  236. 
Þorsteinn    rauðr    Ólafsson    her- 

konungur    84,  85,  91—92,  94 

—95,  97,  218,  259. 
Þorsteinn  Vikingsson  66. 
Þorsteion  tjaldstæðingr  75. 
Þorsteinn  uxafótr  348. 
í>orsteinn      Siðu-Hallsson     271, 

274. 
Þorvaldr  viðförli  252,  255. 

Þrándr  mjöksiglandi   landnáms- 

maður  83. 
Þrasmundr  Vandalakonungur  23. 
Þrymr  (víkingur)  298. 
Þyri    Danmarkarbót    226,    229, 

231. 
Þyri   Haraldsdóttir  Gormssonar 

338. 

Æðelberht     (jarl),     tengdafaðir 

Aðalráðs  292. 
Æðelíied  191,  205,  253,  sjá  Að- 

alfljóð. 
Æðelmund  205,   212,  sbr.  Aðal- 

mundr. 
Æðelmær  jarl  í  Devonskíri  305. 
Æðe(l)red  191  sjá  Aðalráðr. 
Æðelstan  (Aðalráðsson)   316  sjá 

Aðalsteinn. 


Æðelwald  (Aðalsteinsson)  205. 
Æðelweard  konungsfrændi    198. 
Æðelweard  jarl  282,  284. 
Æðelweard  (jarl)  á  Austur-Öngli 

291. 
Æðelwin(e)  konungsfrændi    198. 

Æðelwine  (Aðalsteinsson,  jarl  á 

Austur-ÖngH)  205,  291. 
Ælfgar  Æifricsson  283. 
Ælfgifu  8já  Alfífa  (og  Emma). 
Ælfgifu  (dóttir  Aðalráðs)  296. 
Ælfheah  erkibiskup  284,  297-8. 
Ælf(h)ere  brúarkappi  282. 
Ælfmær  (prestur)  297, 
Ælfred  316  sjá  Álfráðr. 
Ælfric  jarl  282,  283,  291,  302. 
Ælfric  biskup  283. 
Æl(f)win  konungsfrændi  198. 
Ælfwine  Ælfricsson  282. 
Ælfwine  191,  205,  sjá  Alfwina. 
Æscwin  biskup  283. 

Ögmundr  höldr  162  sjá  Agmond. 
Ölver?  221  sjá  Ordwigh. 
Ölver?   (Auter,    Álfr?)   173    sjá 

Aufer. 
Önundr  I,  (Braut-)  Svíakonung- 

ur  34,  36. 
Önundr    11.    Svíakonungur    42, 
..  227. 
Onundr  herkonungr  á  Englandi 

104-  5. 
Önundr  ill.  Jakob  Svíakonung- 

ur  227,  319,  342-3,  349. 
Önundr   IV.  Sviakonungur  335, 
..  358. 
Önundr  Eymundarson    Sviakon- 

konungs  343. 
Önundr    tréfótr    landnámsmaður 

83,  158. 
Ozurr  höíðingi  á  Bnglandi   256. 


LEIÐRÉTTINGAR  OG  VIÐAUKAR. 


5.  bls,  7.  1.  a.  n.    Eystra<!alts    les : 

Englandshafs 
23.  bls.  2.    J.  a.  n.    Eftir    o:    korai 

Agadii  e. 
2ö.  bls.  18.  1.  a.  o.  nálægt  les :  fyrir 
29.  bls-   3.  1,  a.  n.    Eftir    Chugnos 

komi:  (o:  Húna) 
39.  bls.   17.   1.    a.  o.    Eftir   Noregs 

komi :  *) 

—  bls.  24.  a.  0.  Vppsölum  les :  Upp- 
löndum 

58.  bls.  nm. :  Vitinn  var  í  Bou- 
logne,  og  Wicquinghem  stendur 
nokkuð  frá  Qventovic. 

59.  bls.  12.  1.  a.  n.  Fontenay  les: 
Fontenoy 

72.  bls.  12.  a.  n.  875  les:  851. 
78.  bls.  1. 1.  a.  n.  Caitll  les:  Caittil 
99.  bls   5.  I.  a.  n.  74  les:    I.  74 
103.  bls.  15.  1.  a    o.  (II.)  les:     (I.) 
I35.bls.3. 1.  a.  o.  Noyson  les:  Noyon. 

—  bls.  10. 1.  a.  o.  Piwers  les :  Omers 
136  bls.  6.  1.  a.  n.  4.  les:    49 
141.  bls.  4.  I.    a.  n.    Face    og   Be- 

nort  les:   Wace  og  Benoit 
142  bls.  7—8.    I     a.    n.    Danakon- 

ungs  les :  Danakonunga 
143.  bls.  9.  I.  a.  o.    og   9.  1.  a.  n. : 

Guriw  les:  Gurim 
143.  bls.  6.  I.  a.  n.  Gurnumdas  les: 

Gurmundus 

143.  bls.  11.  1.  a.  o.  þar  les:    það 

144.  bls.  3.  I.  a.  o.  hafði  les:   haíi 

—  bls.  10.  I.  a.  n.  einnig  les :  (einir?) 

146.  bls.  3.  1.  a.  o.  Nefeur  les:  Ne- 
fcur  (eins  á  47—48.  bls.) 

—  bls.  6. 1.  a.  o.  Marcia  les :  Mwrcia 
12.  1.  a.  0.  Á  undan  (Rhone) 

komi :  Rón 

147.  bls.  12.  I.  a.  n.  mac.  Alhdan 
les:  mac  Albdan 

148.  bls.  3.1.  a  n.  Eftir  þá  komi :  (fc59) 

150.  bls.  3.  I.  n.  112.  les :  114. 

151.  bls.  17—18.  I.  a.  o.  —  komi 
á  eftir  „forte"  og  „sorte" 

153.  bls.  5.  I.  a.  n. :  844    les :   944 

154.  bls.  6.  1.  a.  o.  Á  undan  at- 
burð  komi  þann 

158.  bls.  15.  I.  a.  o.  þá  les :  þó 


160.  bls.  5.  1.  a.  o.  Jargna  les: 
Jarngna 

—  bls.  21.  I.  a.  o.  Geoicil  (Jótkell 
les:  Geoícil  (Jóíkell 

—  bls.  27.  I,  a.  o.  Lidurccum  les: 
Lidwiccum 

163.  bls   11.  I.  a.  o.  Deirles:   Deiru 

—  bls.  11.  1.  a.  n.  911     les:  99 

—  bls.  4.  1.  a.  n.  Osurel  Crocabom 
les :  Oswul  Cracabam 

164.  bls.  3.  I.  a.  n.  Dunfries  les: 
Dumfries 

—  5.  I.  a.  n.  79  les  179 

168.  bls.  6.  I.  a.  n.  Udsigt  2  les: 
Udsigt^  I. 

169.  bls.  5.  I.  a.  n.  364  les:  30t 

171.  bls.  7.  I.  a.  n.  ættum  les:  œlt 

172.  bls.  10.  1.  a.  n  Conchabor  les: 
Conchobar 

—  bls.  6.  I.  a.  n.  Cinnedigh  les: 
Cennedigh 

—  bls.  5.  og  14.  a.  o.  Armogh  les: 
Armagh 

173.  bls.  19.  1.  a.  o.  Coshel  les: 
Cashel 

176.  bls.  8.  I.  a.  o.  greipwm  les: 
greipar 

—  bls.  7.  1.  a.  n.  Collahan  les: 
Callaghan 

177.  bls.  17. 1.  a.  o.  menn  les:  mann 

—  bls.  10.  1.  a.  n.  og  178  bla.  11. 
1.  a.  n.  konungsættMm  les:  kon- 
ungsætliwm 

181  bls.  12  I.  a.  o.  Gonnedigh  les: 

Cennedigh 
182.  bls.  3.  I.  a.  n.    Wasbogh   les: 

Wasbagh 
184.  bls.  8. 1.  a.o .  Taaidh  les :  Tuaidh 

186.  bls.  8,  1.  a.  o.  Cuon  les:  Cuan 

187.  bls.  3.   I.  a.  n  sonarles:  somtr 

—  bls.  4.  1.  a.  n.  168  les:  169 

—  —  14.  I.  a.  n.  Bwtbarr  les: 
Batbarr 

189.  bls.  14.  I.  a.  n.  t  les:  úr 

190.  bls.  6.  I.  a.  o.  þar  komi  á 
eftir  orðinn 

—  bls.  l3.  I.  a  n.  CuÍMn  les:  Cuinn 

191.  bls  2.  I.  a.  o.  191.  bls.  les: 
171.  bls. 


Aðrar  prentvillur,  sem  eg  hefi  komið  auga  á,  hygg  eg  að 
varla  geti  valdið  misskilningi  (svo  sem  standum  58'*,  konungsdóms 
185.  og  188.  bls.,  svigar  rangt  settir  sumstaðar  o.  s.  frv.)  og  manna- 
heiti  má  flest  leiðrélla  eftir  nafnatalinit. 

0" 


i 

DNIVERSITY  OF  TORONTO 
LIBRARY 

y^ 

cð 
c^                5 

co                 J^ 
co                  *^ 

Do    not  y^ 
r  e  m  o  V  e   / 

^ 

^ 

•ö 

M 

<ú 

t-i 

the   card  1 

«1 
•^ 

from   this  \ 

^      d 

tí         Œ 

ó      cd 
5>     ^ 

*0          » 
> 

0 

1  ^ 

»       Pocket.         %. 

Acme    Líbrary   Card    Pocket 

1                             Under  Pat.  "  Ref.  Index  File." 
Í                      Made  by  LIBRART  BUREAU 

